મૌલાના સૈયદ અબુલઆ'લા મૌદૂદી (રહ.) 


ગુજરાતી અતુવાદ : ઝહીરુદીન શેખ 


-૦પુનરવલોકન ૦- 
. મુહમ્મદ જમાલ પટીવાલા 


ડી 


પ ન જ 
પ્રકાશકનું નિવેદન 

અલ્લાહના અંતિમ ગ્રંથ કુર્બાન-મજીદનો અનુવાદ આજે મહદ્‌અંશે દુનિયાની તમામ ભાષાઓમાં 

| અને આપણા દેશની મોટાભાગે દરેક પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં સરળતાથી મળે છે, ઉપરાંત ઉર્દૂ અને 


2 અંગ્રેજીમાં જુદી-જુદી તફસીરો (વિવરણો) પણ ઉપલબ્ધ છે. આનો હેતુ એ છે કે દુનિયા અને દેશના 


દિ મુસલમાનો હોય કે બિનમુસ્લિમો, પોતાના સૃષ્ટા અને પાલનહાર અલ્લાહના સંદેશને પોતાની 
| માતૃભાષામાં જાણી-સમજી શકે અને આ દિવ્ય માર્ગદર્શનને અનુરૂપ પોતાના જીવનને ઢાળીને દુનિયા 
8] અને આખિરત (પરલોક)ની સફળતાને પામી શકે. દુનિયા અને આખિરતની વાસ્તવિક સફળતાનો આ - 


| જએકસીધો અનેસાચો માર્ગછે. 


આ જસ સંદર્ભમાં ઘણા વર્ષો પહેલાં, ઇસ્લામી સાહિત્ય પ્રકાશન-ગુજરાતે ૧૯૭૮ માં ૨૦મી સદીના 
| ઈસ્લામી વિદ્વાન અને ચિંતક-લેખક મૌલાના સૈયદ અબુલઆ'લા મૌદૂદી રહ.એ લખેલ કુર્એાનની વિશ્વ- 


૬] પ્રસિદ્ધ અને લોકપ્રિય તફસીર (વિવરણ) 'તફહીસુલ કુર્ઓાન'ના ૩૦ મા પારાનો અનુવાદ પ્રસિદ્ધ કર્યો 


1 હતો. તે પછી તેની એક આવૃત્તિ ૧૯૯૨ માં પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. 
ય આ ૩૦ મા પારાની સૂરઃઓ ખૂબ ટૂંકી અને યાદ રહી જાય એવી છે, તેથી મુસલમાનો મોટાભાગે 
મ પોતાની દૈનિક નમાઝોમાં આ પારાની સૂરઃઓ પઢતા હોય છે. આ પારાની સંક્ષિપ્ત અને અર્થસભર 


| સૂરઃઓમાં વિભિન્ન મહત્ત્વનાં વિષયો જેવાં કે - ઈમાન (આસ્થા), તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ), શિર્ક [4 


| (અનેકેશ્વરવાદ) , આખિરત (પરલોક), કયામત (મહાપ્રલય પછી પુનર્જીવન), જન્નત સ્વર્ગ) અને 


૬ જહક્ષમ (નર્ક), વૈતિક ગુણો, માનવીની દુનિયા અને આખિરતની સફળતા અને નિષ્ફળતા વગેરેને 


| ખૂબ જ સરળ, અત્યંત મધુર અને આકર્ષક શૈલીમાં સર્વોત્તમ સાહિત્યિક રંગમાં દૃષ્ટાંતો આપીને 


જ વર્ણવવામાં આવેલ છે, જે વાંચતાં જ વાચકના મનો-મસ્તિષ્કમાં ઉતરી જાય છે. 


ઇસ્લામી સાહિત્ય પ્રકાશન-ગુજરાત ઇસ્લામી સાહિત્યને અન્ય ભાષાઓમાંથી ગુજરાતી ભાષામાં _ 
શું અનુવાદ કરીને પ્રસિદ્ધ કરવાનું કાર્ય હોય કે ઇસ્લામના સંદેશ અને તેની શિક્ષાઓને મૌલિક સ્વરૃપે તૈયાર 
] કરીને પ્રકાશિત કરવાનું કાર્ય હોય, હંમેશા અગ્રેસર રહ્યું છે, ગુજરાતી અનુવાદિત આ ૩૦ મા પારાની 


| મુસ્લિમ અને બિનમુસ્લિમ સમુદાયમાં આજે પણ ખૂબ જ માંગ છે, બલ્કે દિન-પ્રતિદિન તેમાં વધારો થઈ 


રહ્યો છે. તેને અનુલક્ષીને હવે ઘણાં વર્ષો પછી તેની નવી આવૃત્તિ, નવા રૂપ-રંગ અને આકર્ષક શૈલીમાં, 
ક] પુનરવલોકન પછી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી રહી છે. એ અંગે અમે મહિમાવાન અલ્લાહના કૃતજ્ઞ છીએ 


૪ | અને ખૂબ જ હર્ષની લાગણી અત્તુભવીએ છીએ. ી 


ઠે 'ખરેખર આ મહાન અલ્લાહની કૃપા છે કે તેણે આ કાર્યને અમારા માટે સરળ બનાવ્યું, અને તેની જ 
જ] મદદથીપૂર્ણ થઈ શક્યું. તેનાથી દુઆ છે કે આમાં જાણે-અજાણે રહી ગયેલ ભૂલચૂકને માફ કરે. 


ડૉ, શકીલ અહમદ 
ચેરમેન, 
ઇસ્લામી સાહિત્ય પ્રકાશન-ગુજરાત 


દે 
ન 
ર 
પિ 
2 
કુ 


હ અનુક્રમણિકા ર 
ક અ.નં સૂરઃનું નામ સૂરઃનો નંબર પૃષ્ઠ 20 
નુ ૧. અલ-ફાતિહા ૧ પ 0 
ન! ૨. અન્‌-નબા ૭૮ ૯ જ 
ની | ૩. અન્‌-નાઝિઆત ૭૯ ૨૧ જુ 
ન ૪. અબસ ૮૦ ૩૩ જઃ 
જી | પ. અત્‌-તક્વીર ૮૧ ૪૩ ક 
ની ૬. અલ-ઇન્ફિતાર ૮૨ પર 0 
ની | ૭. અલ-મુતફફિફીન ૮૩ ૫૭ 0 
ની | ૮. અલ-ઇન્શિકાક ૮૪ લ્૪ નૂ. 
ની [૯. અલ-બુરૂજ ૮પ ૭૦ રઃ 
નુ] | ૧૦. અતૂ્‌-તારિક (અને સૂરઃ તારિકનું પરિશિષ્ટ) ૮૬ ૭૭ નુ. 
જુ] | ૧૧. અલ-આ'લા ૮૭ ૮૩ નુ. 
હ. ૧૨. અલ-ગાશિયહ ૮૮ ૯૨ ની. 
ક ૧૩. અલ-ફજ ૮૯ ૯૭ ર 
| | ૧૪. અલ-બલદ ૯૦ ૧૦૭ ક. 
ફુ | ૧૫. લેન ૯૧ ૧૧૮ ક 
$. ૧૬. અલૂ-લેલ ૯૨ ૧૨૭ ફી, 
ક ૧૭. અઝ્‌-રુહા ૯૩ ૧૩૫ 1 
હ. ૧૮. અલમ્‌-નશ્રહ ૯૪ ૧૪૨ ક 
2] [ ૫૯" અત્‌-તીન લ્પ ૧૪૯ 6 
પિ ૨૦. અલ-અલક ૯૬ ૧૫૬ િ 
1 ટ. અલ-કદ્ર ૯૭ ૧૬૪ ુ. 
ક ૨૨. અલ-બય્યિનહ ૯૮ ૧૬૯ પિ 
1 | ૨૩. અઝૂ-ઝિલઝાલ ૯૯ ૧૭૬ ર 
દ ૨૪. અલ-આદિયાત ૧૦૦ ૧૮૫ ુ 
ન રપ. અલ-કારિઅહ ૧૦૧ ૧૯૦ ્ી 

ક] ર૬ અત્‌-તકાસુર ૧૦૨ ૧૯૪ 
કુ. ## અમ ૧૦૩ ૨૦૦ નુ 
બુ] | ર૮. અલ-હુમઝહ - ૧૦૪ ૨૦૭ (ર 
જુ ૨૯. અલ-ફીલ ૧૦૫ ૨૧૧ (પ 
| | ૩૦. કુરેશ ૧૦૬ રરર છ. 
રે ૩૧. અલ-માઊન ૧૦૭ ૨૨૭ નૌ. 
જ | ૩૨. અલ-કૌસર ૧૦૮ ૨૩૫ નઃ 
જી ] ૩૩, અલ-કાફિરૂન ૧૦૯ ૨૪૬ જઃ 
જી | ૩૪. અલ-નસ્ ૧૧૦ રપ જ. 
નુ | ૩૫. અલ્‌-લહબ ર 
[9 


૦૦ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ જ ણુ કુ સૂરઃ ફાતિહા - ૧ 


અલ-ફાતિહા 
પરિચય. * 


આસૂરઃનું નામ ઝૈ[5| (અલ-ફાતિહા) તેના વિષયને અનુરૂપ છે. 8 (ફાતિહા) તે વસ્તુને કહે છે, 
| જેનાથી કોઈ વિષય અથવા પુસ્તક અથવા કોઈ વસ્તુની શરૂઆત થાય, બીજા શબ્દોમાં એમ કહી શકાય કે 
| આ નાંમ “પ્રસ્‍તાવના'નું સમાનાર્થી છે. દી ઝા ક 
“| ઉતરાણકાળઃ '_ ી 

આ સૂરઃ હઝરત મુહમ્મદાની નુબૂવ્વત (ઈશદૂતત્વ)ના તદન આરંભકાળની સૂરઃ છે, બલ્કે 
| વિશ્વસનીય અને પ્રમાણિત નોંધોથી જણાય છે કે સૌપ્રથમ સંપૂર્ણ સૂરઃ, જે હઝરત મુહમ્મદ ફેંક પર 
જ. અવતરિત થઈ, તે આ જ છે. આ પહેલાં કેટલીક અલગ-અલગ આયતો ઊતરી હતી, જે સૂરઃ અલક, સૂરઃ 
| મુગ્રઝમ્મિલ અને સૂરઃ મુદ્દસ્સિર વગેરેમાં સામેલ છે. ી ુ ર 
૪ | વિષયઃ ર 


| વાસ્તવમાં આ સૂરઃ એક દુઆ (પ્રાર્થના) છે, જે અલ્લાહે તે દરેક મુનષ્યને શીખવી છે, જે આ ગ્રંથનો ' 
| અભ્યાસ શરૂ કરી રહ્યો હોય. ગ્રંથના આરંભમાં આને રાખવાનો અર્થએ છે કેજો તંમે વાસ્તવમાં આ ગ્રંથથી 
ફુ] લાભ પ્રાપ્ત કરવામાગતા હોવ, તો પહેલાં સૃષ્ટિનાસ્વામીથી આ દુઆ કરો. 
જ] મનુષ્ય સ્વાભાવિક રીતે દુઆ એ જ વસ્તુની કરતો હોય છે, જેની આકાંક્ષા-અભિલાષા અને ઇચ્છા 
છ] તેના હૃદયમાં હોય છે, અને એ જ સ્થિતિમાં કરે છે જ્યારે કે તેને એ અહેસાસ હોય કે તેની અપેક્ષિત વસ્તુ એ 
| હસ્તીના અધિકારમાં છે, જેનાથી તે દુઆ કરી રહ્યો છે. તેથી કુબનના આરંભમાં આ દુઆ શીખવાડીને 
| જાણે મનુષ્યને એ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે કે તે આ ગ્રંથ સન્માર્ગની ખોજ માટે પઢે, સત્યના 
ની અભિલાષી જેવી મનોભાવના સાથે પઢે, અને એ જાણી લે કે જ્ઞાન (ઇલ્મ)નો સ્રોત સૃષ્ટિનો સ્વામી છે, તેથી 

1] તેનાથી જ માર્ગદર્શનનું નિવેદન કરીને પઢવાની શરૂઆત કરે. ી 
| આ વિષયને સમજી લીધા પછી એ વાત સ્વયં સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે કુરબાન અને સૂરઃ ફાતિહા વચ્ચે 
| વાસ્તવિક સંબંધ પુસ્તક અને તેની પ્રસ્‍તાવના જેવો નહીં, બલ્કે દુઆ અને દુઆના જવાબ જેવો છે. સૂરઃ 

| ફાતિહા એક દુઆ છે બંદા તરફથી) અને કુર્ઓઅાનં તેનો જવાબ છે અલ્લાહ તરફથી. બંદો દુઆ કરે છે કે હે 
ક માલિક અને પાલનહાર ! મારું માર્ગદર્શન કર. જવાબમાં માલિક અને પાલનહાર સંપૂર્ણ કુર્બાન તેના સામે 
.। મૂકી દે છે કે આ છે તે સન્માર્ગ અને માર્ગદર્શન, જેની માગણી તેં મારાથી કરી છે. ન્‍ 


ન્્ક્- 


તફહીમુલ કુ્ઓનિ : પારએ-અમ્મ 6 સુરઃ ફાતિહા - ૧ 


ર ₹ 25 “6: 9-₹9.૦૦-૦૭૦-૦૦૪૦૦;૦૦:૦૦:૪૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦ન 


કક્ક્ાહ 22(0) 


ન -ક 


[_ અ |[ય૪ ૧ અલ-ફાતિલા ભતત) શઅન | 


ટક-ાહ્કાઠ હઝ 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ” છે. 


પ્રશંસા અલ્લાહ માટે જ છે”, જે સમગ્ર સૃષ્ટિનો રબ” છે, અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ” 


(૧) ઇસ્લામ જે સંસ્કાર માનવીને શીખવાડે છે, તેના નિયમોમાંનો એક નિયમ એ પણ છે કે તે પોતાના દરેક 
| કાર્યનો આરભ અલ્લાહના નામથી કરે. આ નિયમત્તું પાલન જો સભાનપણે અને નિખાલસતાથી કરવામાં આવે, તો 
ફિં'| તેનાથી અનિવાર્યપણે ત્રણ લાભો પ્રામ થશેઃ એકએ કે વ્યક્તિ ઘણાંબધા ખરાબ કાર્યોથી બચી જશે, કેમ કે અલ્લાહનું 
| નામ લેવાની ટેવ દરેક કામ શરૂ કરતી વખતે તેને એ વિચારવા માટે વિવશ કરી દેશે કે શું ખરેખર હું આ કામમાં 
અલ્લાહનું નામ લેવામાં સાચો છું ? બીજું એ કે ઉચિત, સાચા અને નેક કાર્યોની શરૂઆત કરતી વખતે અલ્લાહનું 
નામ લેવાથી વ્યક્તિની માનસિકતા તદ્દન સાચી દિશા અપનાવશે અને તે હંમેશા સૌથી સાચા દેષ્ટિબિંદુથી પોતાના 
કાર્યનો આરંભ કરશે. ત્રીજો અને સૌથી મોટો લાભ એ છે કે જ્યારે તે અલ્લાહના નામથી પોતાનું કાર્ય શરૂ કરશે, તો 
અલ્લાહની મદદ અને તેની પ્રેરણા તેના સાથે રહેશે, અલ્લાહ તેના માટે અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરશે. તેના 
| પ્રયાસમાં બરકંત નાખવામાં આવશે અને શૈતાનના ષંડયંત્રોથી તેની રક્ષા કરવામાં આવશે. અલ્લાહની રીત એ છે કે 
ી | જયારે બંદો તેના તરફ ધ્યાન કરે છે, તો તે પણ બંદા તરફ બંદા તરફ ધ્યાન કરે છે. 
હં (૨) જેમ કેઅમે પરિચયમાં દશાવવી ચૂક્યા છીએ કે સૂરઃ ફાતિહા વાસ્તવમાં તો એક દુઆ પ્રાર્થના) છે, પરંતુ 
જું દુઆની શરૂઆત એ હસ્તીની પ્રશંસાથી કરવામાં આવી રહી છે, જેનાથી આપણે દુઆ માગવા ઇચ્છીએ છીએ. આ 
૭ | જાણે કે એ વાતની શિક્ષા છે કે દુઆ જ્યારે માગો, તો સભ્યતા અને શિષ્ટતાથી માગો. એ કોઈ શિષ્ટતા અને સંસ્કાર 
ા ર નથી કે મોઢું ખોલતાં તરત જ પોતાનો મતલબ પ્રસ્તુત કરી દીધો. સંસ્કાર અને શિષ્ટતાનો તકાદો એ છે કે જેનાથી 
હુ. દુઆ માગી રહ્યા હોવ, સૌપ્રથમ તેની ખૂબીનો, તેના ઉપકારોનો અને તેના ઉચ્ચ ગૌરવશાળી દરજ્જા અનેસ્થાનનો 


ન. સ્વીકાર કરો. 


પ્રશંસા આપણે જેની પણ કરીએ છીએ તે બે કારણસર કરતા હોઈએ છીએ. એક એ કે તે સ્વયં સુંદરતા, ખૂબી 
કે | અને નિપુણતા અને પરિપૂર્ણતા ધરાવતો હોય; એ જોયા વિના કે આપણા ઉપર તેની આ શ્રેષઠતાઓની શું અસર થાય 
દ મ] છે. બીજું એ કે તે આંપણો ઉપકારક હોય અને આપણે તેની કૃપાઓના સ્વીકારની ભાવનાથી તરબોળ થઈને તેની 
| ખૂબીઓનું વર્ણન કરીએ. અલ્લાહતૂઆલાની પ્રશંસા આ બંને હેસિયતે છે. આ આપણી કદરદાની, સંનિષ્ઠા અને 
| વફોદારીનો તકાદો પણ છે અને કૃતજ્ઞતાનો પણ કે આપણે તેની અસ્ખલિત અને અનાયાસે પ્રશંસા કરતા રહીએ. 

અને, વાત કેવળ એટલી જ નથી કે પ્રશંસા અલ્લાહ માટે છે, બલ્કે સાચું એ છે કે “પ્રશંસા કેવળ અલ્લાહ માટેજ 


૭૦૭૦૭૭૦૨૦૭ ૭-૦૭-૦૦૭2૦૦ ૭૦૭૦૭૭ ૦૭૦૭222 2222 2 22 22222 2 ઝઝટઝઝઝઝ?ઝઝ?ઝઝ ઝગ ઝગ 
2 2 8 5 બ ૦૦-૦૦.૦૦.-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૬૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦૮૦૦; 


ઉક કટક 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ન. જ __સુરઃ ફાતિહા -૧ 
“, 24.1[(81:27 2 2૮718745». ? 27 છે 
“ઝકછઊાદઝ કડણુ।દબક- કલાક 
ન્યાયના દિવસનો માલિક” છે. અમે તારી જ ઇબાદત” કરીએ છીએ અને તારી જ પાસે મંદદ [2 
માગીએછીએ.” . . 
ઘાથી સૃષ્ટિપૂજાનું મૂળ કપોઈ જાય છે. દુનિયામાં જ્યાં પણ , જે વસ્તુ અને જે રૂપમાં પણ કોઈ સૌંદર્ય, કોઈ ખૂબી, |. 
કૌઈ નિપુણતા છે, તેનો સ્રોત અલ્લાહની જ હસ્તી છે. કોઈ મનુષ્ય, કોઈ ફરિશ્તો, કોઈ દેવી-દેવતા, કોઈ તારો કે [ન 
નક્ષત્ર, ટૂંકમાં કોઈપણ મખ્લૂક (સર્જન, સજીવ-નિર્જીવ વસ્તુઓ)નું કૌશલ્ય તેનું પોતાનું નથી, બલ્કે અલ્લાહનું | 
પ્રદાન કરેલ છે. બસ, જો કોઈ એ અધિકાર ધરાવે છે કે આપણે તેના આસક્ત અને ઉપાસક, કૃતશ અને આભારી [4 
તથાઆજ્ઞાંકિત અને સેવકબનીએ તો તેએ છેજે ખૂબીઓનો સર્જનહાર છે, ન કે ખૂબીઓ ધરાવનાર. . 

(૩) «૪ (રબ) શબ્દ અરબીમાં ત્રણ અર્થમાં બોલાય છે ઃ () માલિક અને સ્વામી, (41) આશ્રયદાતા અને [૭. 
સંરક્ષક (મુરબ્બી) , પાલનહાર, દેખરેખ રાખનાર અને નિરીક્ષણ કરનાર, (1) શાસક કે હાકેમ, સંચાલક અને [4. 
વ્યવસ્થાપક. અલ્લાહત્‌આલા આ ત્રણેય અર્થોમાં સૃષ્ટિનો “રબ' છે. 

ઉ) મનુષ્યની ખાસિયત છે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ તેની નજરમાં ખૂબ મહત્ત્વની હોય છે, તો તે અતિશયોક્તિના | 
રૂપમાં તેનું વર્ણન કરે છે, અને જો અતિશયોક્તિનો એક શબ્દબોલીને તેને એવું લાગે છે કેહજુઆ વસ્તુની વ્યાપકતા ! કે 
અને સમૃદ્ધિનો હક્ક અદા નથી થયો, તો ફરી તે આજ અર્થનો એક વધારે શબ્દબોલે છે, જેથી એ કમી પૂરી થઈ જાય, 19. 
ર) જે તેના મતે અતિશયોક્તિમાં બાકી રહી ગઈ હતી. અલ્લાહની પ્રશંસામાં ૪12 (રહમાન) શબ્દ પ્રયુક્ત કર્યા પછી | 
ફરી( (રહીમ)નો વધારો કરવામાં પણ આ જ દષ્ટિબિંદુ રહેલું છે. “રહમાન'અરબી ભાષામાં મોટું વિશેષણ છે. 
પરંતુ અલ્લાહની “રહમત' (દયા) અને કૃપા પોતાનાં સર્જનો ઉપર એટલી વધારે અને એટલી વ્યાપક છે અને એટલી 
અનહદ છે કે તેના વર્ણનમાં વિશેષણનો મોટામાં મોટો શબ્દ બોલીને.પણ મન ભરાતું નથી. તેથી તેની સૂમદ્વે અને [ક 
વ્યાપકતાનો હક્ક અદા કરવા માટેફરી “રહીમ' શબ્દ વધારામાં પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો. આનું ઉદાહરણ એવું છે, |. 
જાણે આપણે કોઈ વ્યક્તિની ઉદારતાના વર્ણનમાં “સખી' શબ્દ બોલીને પછી તૃષ્ણા અનુભવીએ. તો તેના સાથે |. 
“દાતા'નો વધારો કરીએ છીએ (સખીદાતા) . રંગના વખાણમાં જ્યારે “ગોરું' શબ્દને પયડિ નથી સમજતા તો તેની | 
સાથે “'ગફ' શબ્દવધારી દઈએ છીએ (ગોરોગફ). ઊંચાઈના ઉલ્લેખમાં જ્યારે “લાંબો” શબ્દથી સંતોષ નથી થતો તો [%' 
તેની સાથે “તાડ' શબ્દ પણ કહીએ છીએ (લાંબોતાડ) . ી હર ર દ 

(૫) અર્થાત્‌, એ દિવસનો માલિક, જ્યારે આગળ-પાછળની તમામ પેઢીઓને એકત્ર કરીને તેમની જીવન- [%. 
નોંધોનો હિસાબ લેવામાં આવશે, અને દરેક માનવીને તેના કાર્યનું પૂરેપૂરું વળતર કે બદલો મળી જશે. અલ્લાહની |. 
પ્રશંસામાં “રહમાન' અને “રહીમ કહ્યા પછી ન્યાયના દિવસનો માલિક કહેવાથી એ વાત નીકળે છે કે તે કેવળ | 
મહેરબાનજ નથી, બલ્કે ન્યાયી પણ છે, અને ન્યાયી પણ એવો સર્વસત્તાવાન કે અંતિમ નિર્ણયના દિવસે એ જસંપૂર્ણ 
સત્તાનો સ્વામી હશે, ન તેની સજામાં કોઈ રુકાવટ બની શકશે અને ન વળતર અને બદલામાં અવરોધરૂપ. તેથી [ફેં 
આપણે તેની “રુબૂબિયત' (પાલનહારી અને સ્વામીત્વ) તથા “રહમત' (દયા)ના કારણે તેનાથી કેવળ પ્રેમ જ નથી [8 
કરતા, બંલ્કે તેના ન્યાયના.કારણે તેનાથી ડરીએ પણ છીએ, અને એ ભાવના પણ રાખીએ છીએ કે આપણા [4 
અંજામની ભલાઈ અને બૂરાઈ સંપૂર્ણપણે તેના જ અધિકારમાં છે. 

(૬) ૫5૦“ (ઇબાદત) શબ્દ પણ અરબી ભાષામાં ત્રણ અર્થમાં પ્રયુક્ત થાય છે : ઉ) પૂજા-અર્ચના અને [%* 
ઉપાસના, (ઘઊ) આજ્ઞાપાલન અને અનુસરણ, તથા (1) બંદગી અને ગુલામી. અહીં આ ત્રણેય અર્થ એકી સાથે -[8 


લિ 


0 
કુ. 
ઉ 
0 
્ 
ર 
હ 
ર 
ઈ 
કૌ 
[હ 
પ 
જૌ. 
હ 
6 
(હ 
દ 
હ 
હ 
નુ. 


તફહીમુલ કુર્ાનઃ # પારએ-અમ્મ- પે ર સ. સૂરઃ ફાતિહા - ૧ 
ફે 2 પિ 8 ઝુ ક 
1૯હઝઝકડ ઝાતા 
1૦ ૪*કદ્ટછા#ડ ડડ ર 


અમને સીધો માર્ગ બતાવ,” એ લોકોનો માર્ગ જેમના ઉપર તેં કૃપા કરી,” જેઓ પ્રકોપિત ન થયા, [8 ર 
જેઓપથભ્રષ્ટનથી.“”જે . _ ! 


અભિપ્રેત છે. અથતિ અમે તારા મજરી પણ છીએ, આજ્ઞાંકિત પણ તથા બંદા અને ગુલામ પણ; અને વાત ફક્ત , છ 

એટલી જ નથી કે અમે તારા સાથે આ સંબંધ રાખીએ છીએ; બલ્કે ખરેખર હકીકત એ છે કે અમારો આ સંબંધ કેવળ જ. 
તારાસાથેજછે. આત્રણેય અર્થમાંથી કોઈ અર્થમાં પણ કોઈ અન્ય અમારો મા'બૂદ (પૂજ્ય અને ઉપાસ્ય) નથી. 

(૭) અથતિ્‌, તારા સાથે અમારો સંબંધ માત્ર “ઇબાદત'નો જ તથી, બલ્કે આશ્રયદાતા અને સહાયક [નું 
[(૨૦૦૦૫15૯)નો સંબંધ પણ અમે તારા સાથે જ રાખીએ છીએ. અમને ખબર છે કે સમગ્ર સૃષ્ટિનો “રબ' તું જ છે, | 
અને તમામ શક્તિઓ તારા જ હાથમાં છે, અને બધી કૃપાઓનો તું જ એકલો માલિક અને સ્વામી છે. તેથી અમે ન 
અમારી જરૂરતોની માગણી માટે તારા સામે જ રજૂ થઈએઃ છીએ, તારા સમક્ષ જ અમારા હાથ ફેલાય છે અને તારી [જ 
મદદપરજ અમારો ભરોસો છે. આ કારણેજ અમે અમારીઆ દરખાસ્તલઈને તારીસેવામાં હાજર થઈ રહ્યાછીએ. 

(૮) અથતિ, જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં આચાર-વિચાર અને વર્તન-વ્યવહારની એ રીત અમને બતાવ, જે તદન 
, સાચી અને સીધી હોય; જેમાં ખરાબ દષ્ટિ કેવિચાર અને ખરાબ કૃત્ય (પાપ કે ગુના) તેમજ ખરાબ પરિણામનું જોખમ | 
નહોય, જેના ઉપરચાલીને અમે સાચી સફળતા અને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ છે એ દરખાસ્ત, જે કુર્ઓાનનો 
અભ્યાસ કરતી વખતે બંદો પોતાના અલ્લાહની સામે રજૂ કરે છે. તેની વિનંતી એ છે કે તમે અમારું માર્ગદર્શન કરો |/ 
અને અમને બતાવો કે અનુમાન પર આધારિત વિચારધારાઓ અને ફિલસૂફીઓની આ ભુલભુલામણીમાં |; 
વાસ્તવિકતા અને સત્ય શું છે,ચૈતિકતા અને નીતિમત્તાના આ વિભિન્ન દેષ્ટિકોણોમાં સાચી નૈતિક વ્યવસ્થા કઈ છે, 
જીવનની આ અનેકાનેક પંગદંડીઓ દરમ્યાન આચાર-વિચારનો સીધો અને સાફ રાજમાર્ગ કયો છે. 

(૯) આસીધા માર્ગ સન્માર્ગં)ની વ્યાખ્યા અને સમજૂતી છે, જેનું જ્ઞાન આપણે'અલ્લાહત્‌આલાથી માગી રહ્યા [ફે 
છીએ. અથતિ એ માર્ગ, જેના ઉપર હંમેશાથી તારા પ્રિય લોકો ચાલતા રહ્યા છે. એ દોષરહિત-ખામીરહિત માર્ગ કે [[ 
પ્રાચીનતમ્‌ યુગથી આજ પર્યત જે વ્યક્તિ અને જે સમુદાય તેના ઉપરચાલ્યો, તે તારા ઇનામોને પાત્ર ઠર્યો અને તારી |. 
કૃપાઓ અને બક્ષિસોથી ભર્યોભાદર્યોઅને ન્યાલ થઈને રહ્યો. 
(૧૦) અથતિ્‌, “ઇનામ' મેળવનારાઓથી અમારો આશય એ લોકો નથી, જેઓ દેખીતી રીતે હંગામીઃરૂપમાં [જ* 
તારી દુનિયાની કૃપાઓના અધિકારી તો ઠરે છે, પણ વાસ્તવમાં તારા પ્રકોપને પાત્ર હોય છે અને પોતાનો સફળતા ા ર 
અને સૌભાગ્યનો રસ્તો ભૂલી ગયેલા હોય છે. આ નકારાત્મક સ્પષ્ટતાથી એ વાત-આપોઆપ ખુલી જાય છે કે . 
'ઇનામ'થી અમારો આશય વાસ્તવિક તેમજ કાયમી અને સ્થાયી ઇનામો છે, જે સદાચાર અને અલ્લાહની |%. 
મ્રસન્ઞતાના પરિણામે મળતાં હોય છે, ન કે હંગામી અને દેખાવ પૂરતા ઇનામો, જે અગાઉ પણ ફિરઔનો અને |. 
નમરૂદો અને કારૂનોને મળતાં રહ્યા છે અને આજે પણ આપણી આંખોની સામે મોટા-મોટા અત્યાચારીઓ અને 
દુરાચારીઓ અને પથભ્રષ્ટલોકોને મળેલાં છે. જક 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 9 ર ર અન્‌-નબા - ૭૮ 


. ?૮ : અન્‌-નબા 
ક. પરેચય 
કુ. નામઃ ડર જડ ર 
બીજી આયતના વાક્યાંશ #ઝક4કાઠુ£ ના શબ્દ દાં ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે, અને 
| આ માત્ર નામ જ નથી, બલ્કે આ સૂંરઃના વિષયોનું શીર્ષક પણ છે; કેમ-કે પ) (નબા)થી અભિપ્રેત કયામત 
મ (મેહાપ્રલય પછી પુનર્જીવન) અને આખિરત (પરલોક)ના સમાચારે છે અને સૂરઃમાં સમગ્ર ચર્ચા આ વાત 
1 પરજ કરવામાં આવી છે. 
| ઉતરાણકાળઃ 
જેમ કેસૂરઃ મુરસલાતના પરિચયમાં વર્ણવી ચૂક્યા છીએ, સૂરઃ કિયામહથી સૂરઃ નાઝિઆત સુધી સૌનો 
જ. વિષય એકબીજાને મળતો છે અને આ બધી મક્કા-મુઅઝ્ઝમાના આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી જણાય છે. 
ની વિષય અને ચર્ચાઃ જા 
| આનોવિષયપણએજછે, જે સૂરઃ મુરસલાતનો છે, અથતિ કયામત અને આખિરતની પુષ્ટિ અને તેને 
| માનવા કે નમૉનવાના પરિણામોથી લોકોને સચેત કરવા. 
મક્કા-મુઅઝૂઝમામાં જ્યારે શરૂ-શરૂમાં અલ્લાહના રસૂલ કંકએ ઇસ્લામના પ્રચારનો આરંભ કર્યો તો 
| તેનો આધારત્રણ વાતો હતી. એક એ વાત કે અલ્લાહની સાથે કોઈને પણ ખુદાઈ (ઈશ્વરત્વ)માં ભાગીદાર 
ક માનવામાં ન આવે. બીજી એ કે આપ સલ્લ.ને અલ્લાહે પોતાના રસૂલ નિયુક્ત કર્યા છે. ત્રીજી એ કે આ 
| દુનિયા એક દિવસે સમાપ્-થઈ જશે અને તે પછી એક બીજી દુનિયા ઊભી કરવામાં આવશે, જેમાં તમામ 
| પુરોગામીઓ અને અનુંગામીઓને ફરીથી જીવંત કરીને એ જ શરીરની સાથે ઉઠાવવામાં આવશે, જેમાં | 
૬! રહીને તેમણે દુનિયામાં કામ કર્યું હતું, પછી તેમનાં અકીદાઓ (આસ્થાઓ) અને કાર્યોનો હિસાબ લેવામાં 
ક. આવશે અને આ હિસાબં-કિતાબમાં જે લોકો મોમિન અતે સદાચારી સાબિત થશે, તેઓ હંમેશ માટે [4 
જુનો જજ્ઞતમાં જશે અને જેઓ કાફિર (ઇન્કાર કરનારાઓ) અને ફાસિક (અવજ્ઞાકારી) હશે, તેઓ હંમેશ માટે 
ક | જહસમમાં રહેશે. ર 
દ આ ત્રણેય વાતોમાંથી પહેલી વાત આમ તોઃ મક્કાવાસીઓને ખૂબ જ અપ્રિય હતી, તેંમ છતાં તેઓ 
| અલ્લાહત્‌આલાની હસ્તીનો ઇન્કાર કરનારાં નહોતા. તેના સર્વોચ્ચ રબ (પ્રભુ-પાલંનહાર) અને ખાલિક 
નિ (સર્જનહાર) અને રઝ્ઝાક (રોજી આપનાર) હોવાને પણ માનતા હતા, અને એ પણ સ્વીકારતા હતા કે 
| બીજી જે-જે હસ્તીઓને તેઓ મા'બૂદ (ઉપાસ્ય) ઠેરવે છે, તે અલ્લાહના જ સર્જનો છે , તેથી ઝઘડો કેવળ એ 
કુ! વાતનો હતો કે ખુદાઈના ગુણો અને સત્તાઓમાં તેમજ “ઉલૂહિય્યત' (ઈંશ્વરત્વ)ની જાતમાં તેમની કોઈ 
| ભાગીદારી છે કે નથી. 
8| બીજીવાતને મક્કાના લોકો માનવા તૈયાર નહોતા, પરંતુ એ વાતનો ઇન્કાર કરવો તેમના માટે શક્ય 
નુ નહોતો કે ચાળીસ વર્ષ સુધી જે જીવન હુઝૂર ફકૈએ પયગંબરીનો દાવો કરતાં પહેલાં તેમના જ વચ્ચે વિતાવ્યું 
| હતું, તેમાં તેમણે કદી આપને જૂઠા કે ઢોંગી, કે મનેચ્છાઓ માટે અનુચિત રીતો અપનાવનાર જોયા નહોતા . 
ક! તેઓ સ્વયં આપની બુદ્ધિમત્તા, વિવેકશીલતા અને વિદ્વતા, મિલનસાર અને ઉદાર સ્વભાવ- તથા 


ક 
જ 
ડર 
રી 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 10 અન્‌-નબા - ૭૮ 


હ રુ આપની ઉચ્ચ નૈતિકતાને માનતા અને સ્વીકારતા હતા. તેથી હજાર બહાનાઓ અને આરોપો ઘડવા છતાં દ રુ 
| તેમના માટે બીજા લોકોને સમજાવવું તો દૂરની વાત છે, પોતાની જગ્યાએ સ્વયંને પણ એ સમજવામાં |4ું. 
8] મુશ્કેલી પડી રહી હતી કે હુઝૂર ફૂ તમામ બાબતોમાં તો પ્રમાણિક છે, પણ માત્ર રેસાલત (પયગંબરી)ના [9 
ફ દાવામાં, મઆઝલ્લાહ, જૂઠા છે. 
આમ, પહેલી બે વાતો મક્કાવાસીઓ માટે વાસ્તવમાં એટલી વધારે મૂંઝવણનું કારણ નહોતી, જેટલી [ર 
કે! ત્રીજી વાત હતી. તેને જ્યારે તેમના સામે પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી, તો તેમણે સૌથી વધુ તેની જ હાંસી ઉડાવી, [9 
| તેના પર જ સૌથી વધારે આશ્ચર્ય અને અચરજ પ્રગટ કર્યું, અને તેને તદ્ન બુદ્ધિહીન-તર્કહીન અને અશક્ય [8]. 
જા સમજીને ઠેક-ઠેકાણે તેને અવિશ્વસનીય અને બલ્કે અકલ્પનીય હોવા પર ચર્ચાઓ શરૂ કરી દીધી. પરંતુ [$| * 
ક ઈસ્લામના માર્ગે તેમને લાવવા નિશ્રિતરૂપે એ જરૂરી હતું કે આખિરતની આસ્થા તેમના મનો-મસ્તિષ્કમાં [4* 
૬ ઉતારવામાં આવે, કેમ કે આ આસ્થાને માન્યા વિના સંભવ જ નહોતું કે સત્ય અને અસત્ય વિષે તેઓ [8 
| ગંભીરતાથી વિચારી શકે, ભલાઈ અને બૂરાઈના મામલામાં તેમનું માપદંડ બદલાઈ શકે, અને તેઓ [*. 
જ'। દુનિયાપરસ્તીનો માર્ગ છોડીને એ માર્ગ પર એક ડગલું પણ ચાલી શકે, જેના પર ઇસ્લામ તેમને ચલાવવા | 
૬ | માગતો હતો. આ જ કારણ છે કે મક્કા-સુઅઝ્ઝમાના આરંભિક કાળની સૂરઃઓમાં વધુ ભાર આખિરતની [ક] 
| આસ્થાને હૃદયોમાં ઉતારવા પર મૂકવામાં આવ્યો છે. અલબત્ત, તેના માટે દલીલો એવી રીતે આપવામાં 1. 
વ આવી છે, જેનાથી તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ)ની ધારણા પણ આપોઆપ હૃદયમાં ઉતરતી જાય, અને વચ્ચે- [નું 
૬! વચ્ચે અલ્લાહના રસૂલ કૈં અને કુઅનિના સત્ય હોવાની દલીલો પણ સંક્ષિપ્તમાં આપી દેવામાં આવી છે. ન 
આ ગાળાની સૂરઃઓમાં આખિરતના વિષયને વારંવાર દોહરાવવાનું કારણ સારી રીતે સમજી લીધા [8. 
જઃ પછી હવે આ સૂરઃના વિષયો પર એક નજર નાખી લો. આમાં સૌપ્રથમ તે ચર્ચાઓ અને જાત-જાતની વાતો [4 
| તરફ નિદેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે કયામતના સમાચાર સાંભળીને મક્કાની દરેક શેરી, બજાર અને જ 
જુ. મક્કાવાસીઓની દરેક સભામાં થઈ રહી હતી. તે પછી ઇન્કાર કરનારાઓને પૂછવામાં આવ્યું છે કે શું તમને |, મ 
જું આ ધરતી દેખાતી નથી, જેને અમે તમારા માટે ફર્શ બનાવી રાખી છે ? શું આ ઊંચા-ઊંચા પહાડો તમને [નું 
8| દેખાતા નથી, જેમને અમે જમીનમાં ખોસી રાખ્યા છે ? શું તમે પોતાને નથી જોતા કે કેવી રીતે અમે તમને [૪ 
ક પુરુષો અને સ્રીઓના જોડાઓના રૂપમાં પેદા કર્યા છે ? શું તમે પોતાની ઊંઘને નથી જોતા, જેના દ્વારા અમે [જ 
જું તમને દુનિયામાં કામ કરવાના યોગ્ય બનાવી રાખવા માટે પ્રત્યેક અમુક કલાકોની મહેનતે પછી પ્રત્યેક |તું. 
| અમુક કલાક આરામ લેવા વિવશ કરી રાખ્યા છે? શું તમે રાત અને દિવસના પુનરાવર્તનને નથી જોતા, જેને [8 
। બરાબર તમારી જરૂરત અનુસાર અમે નિયમિતતાથી અવિરત ચાલુ રાખ્યું છે ? શું તમે પોતાના ઉપર |₹' 
| આકાશોની મજબૂત બાંધેલ વ્યવસ્થાને નથી જોતા ? શું આ સૂર્ય તમને નથી દેખાતો, જેના કારણે તમને |. 
| પ્રકાશ અને ઉર્જા ઉપલબ્ધ થઈ રહી છે ? શું એ વર્ષાનિ નથી જોતા, જે વાદળોથી વરસી રહી છે અને તેના દ્વારા [જ 
૬ અનાજ, શાકભાજીઓ અને ઘનઘોર બગીચાઓ (ખેતરો) ઊગી રહ્યા છે? આ તમામ વસ્તુઓ શું તમને એ [૨ 
| જ બતાવી રહી છે કે જે સમર્થ-સર્વશક્તિશાળી હસ્તીએ તેને પેદા કરી છે, તેનું સામર્થ્ય કયામત લાવવા અને [4. 
| આખિરત ઊભી કરવામાં વિવશ છે ? અને આ આખા કારખાનામાં જે શ્રેષ્ઠ પ્રકારની તત્ત્વદર્શિતા અને [જ 


તફહીમુલ કુરઆન : પારએ-અંમ્મ દ! ન અન્‌-નબા - ૭૮ 


| અંશ અને તેનું એક-એક કામ તો ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ છે, પરંતુ સ્વયં સમગ્ર કારખાનું નિરૂદ્દેશ્ય છે ? છેવટે આનાથી [8 
નુ વધુ નિમ્ન અને નિરર્થક વાત શું હોઈ શકે છે કે આ કારખાનામાં મનુષ્યને [01૦1101 ના પદ પર નિયુક્ત | 
ક] કરીને તેને અહીં ખૂબ વ્યાપક અષિકારો તો આપી દેવામાં આવે, પરંતુ જ્યારે તે પોતાનું કામ પૂરું કરીને [૪ 
9! અહીંથી રુખસદ થાય, તો તેને એમ જ છોડી દેવામાં આવે ? ન કામ બનાવવા માટે પેન્શન અને ઇનામ, ન [૨ 
નું) બગાડવા માટેપૂછપરછ અને સજા? ા 
આ'દલીલો આપ્યા પછી ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે કે ફેંસલાનો દિવસ ચોક્કસ પોતાના નિર્ધારિત, |! 
૬! સમયે આવીને રહેશે. સૂર (રણશિંગા)માં બસ એકફૂંકમારવાની વાર છે, એબધું જ, જેના સમાચાર તમને [8 
જ. આપવામાં આવી રહ્યા છે, સામે આવી જશે અને તમે આજે ચાહે માનો કે ન માનો, એ વખતે જયાં-જ્યાં [7% 
જે] પણ તમે મૃત પડેલા હશો, ત્યાંથી ટોળેટોળા પોતાનો હિસાબ આપવા માટે નીકળી આવશો. તમારો ઇન્કાર [%' 
| આ ઘટનાને ઘટિત થવાથી રોકી શકશે નહીં. ક. 
તે પછી આયત ૨૧ થી ૩૦ સુધી બતાવવામાં આવ્યું છે કે જે લોકો હિસાબ-કિતાબની આશા નથી |9. 
બુ રાખતા અને જેમણે અમારી આયતને ખોટી ઠેરવી દીધી છે, તેમના એક-એક કરતૂક ગણી-ગણીને અમારા જ . 
| પાસે લખેલાં છે અને તેમની ખબર લઈ નાખવા માટે જહન્ઞમ ફાંસલો બનીને તૈયાર છે. પછી આયત ૩૧ થી ૬] 
1 ૩૬ સુધી એ લોકોના શ્રોઠ વળતું વર્ણને છે, જેમણે પોતાને જવાબદાર અને ઉત્તરદાયી સમજીને |2. 
જ! દુનિયામાં પોતાની આખિરત સુધારવાની ચિંતા અગાઉથી જ કરી લીધી છે, અને તેમને સંતોષ આપવામાં 14૨ 
8 આવ્યો છે કે તેમને તેમની સેવાનો માત્ર બદલો જ આપવામાં નહીં આવે, બલ્કે તેનાથી વધારે ઇનામ પણ [ફં 
ફુ! આપવામાં આવશે. ી નર. 
અંતમાં અલ્લાહની અદાલતનું દશ્ય પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યું છે કે ત્યાં કોઈના હઠાગ્રહ પર બેસી જવાનો [4 
| અને પોતાના લોકોને માફ કરાવીને છોડાવી લેવાનો તો શું પ્રશ્ન, પરવાનગી વગર કોઈ મોઢું પણ નહીં |. 
દ પી ખોલી શકે, અને પરવાનગી પણ એ શરતે મળશે કે જેના પક્ષમાં ભલામણની છૂટ હોય, માત્ર તેના જ માટે ત ન 
જ ભલામણ કરે અને ભલામણમાં કોઈ અનુચિત વાત ન કહે. ઉપરાંત, ભલામણની પરવાનગી માત્ર તે લોકો [હું. 
| માટે આપવામાં આવશે, જેઓ દુનિયામાં સત્ય-સંદેશને સ્વીકારનારા રહ્યા છે અને માત્ર ગુનેગારો છે. [8 
દ તં અલ્લાહના વિદ્રોહી અને સત્યનો ઇન્કારેકરનારાઓ કોઈપણ ભલામણના હકદાર નહીં હોય. ત નું 
પછી વાત એ ચેતવણી પર સમાપ્ન કરવામાં આવી છે કે જે દિવસના આવવાના સમાચાર આપવામાં [નું* 
વી રહ્યા છે, તેનું આવવું સત્ય છે, તેને દૂર ન સમજો , તે ખૂબ નજીક આવી પહોંચ્યો છે. હવે જેનું મન [ક 
૬ | ચાહે તેને માનીને પોતાના રબનો માર્ગ અપનાવી લે. પરંતુ આ ચેતવણી છતાં જે આનો ઇન્કાર કરશે, તેનું [8. 
| બધું કર્યું-કરાવ્યું તેના સામે આવી જશે અને પછી તે પસ્તાવો કરી-કરીને કહેશે કે, કદાચ ! હું દુનિયામાં પેદા [રું 
| જ ન થયો હોત ! તે વખતે તેનો આ અહેસાસ એ જ દુનિયા વિશે હશે, જેના ૫૨ તે આજે મોહિત થઈ રહ્યો [8] 


0. છે. 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ અનૂ્‌-નબા -૭૮ 


. 
હ 
ઠં 


જક27275% .* 24? 2 
દ્વિ ર ભ્હ 2 મી 
. અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. * ા 
આ લોકો કઈ વસ્તુ અંગે પૂછપરછ કરી રહ્યા છે ? શું તે મોટા સમાચાર અંગે, જેના વિશે તેઓ 
જાત-જાતની વાતો કરવામાં લાગેલા છે ?” કદાપિ નહીં,” ખૂબ જલ્દી એમને ખબર પડી જશે. હા, 
કદાપિ નહીં, ખૂબ જલ્દીએમનેખબર પડી જશે” 


(૧) મોટાસમાચારનો અર્થ કયામત (મહાપ્રલય પછી પુનર્જીવન) અને આખિરત (પરલોક)ના સમાચાર છે, 
જેને મકક્કાવાસીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈને સાંભળતા હતા. પછી દરેક બેઠકમાં તેના વિશે જાત-જાતની વાતો કરતા 
હતા. 'પૂછપરછ'નો અર્થ આ જ જાત-જાતની વાતો છે. લોકો જ્યારે એક-બીજાથી મળતા હતા તો કહેતા હતા કે 
ભાઈ, ક્યારેય અગાઉ તમે સાંભળ્યું છે કે મર્યા પછી કોઈ ફરીથી જીવતો થશે ? શું એ માનવા જેવી વાત છે કે ગળી- 
_સડીને જે હાડકાં ચૂરેચુરા થઈ ગયા હોય, તેમાં નવેસરથી પ્રાણ ફૂંકાય ? શું બુદ્ધિમાં એ વાત આવે છે કે આગળ- 
પાછળની બધી પેઢીઓ ઉઠીને એક જગ્યાએ એકત્ર થશે ? શું એ સંભવ છે-કે આ મોટા-મોટા જામેલા પહાડો હવામાં 
રૂની પૂણીની જેમ ઉડવા લાગશે ? શું એવું બની શકે છે કે ચંદ્ર-સૂર્ય અને તારાઓ બધું જ ઓલવાઈને રહી જાય અને. 
દુનિયાનું આ ગોઠવાયેલ વ્યવસ્થા-તંત્ર ઊલટપૂલટ થઈ જાય ? આ સાહેબ, જેઓ કાલ સુધી સારા એવા શોણા 
માણસ હતા, આજેતેમને શું થઈ ગયું છે કે આપણને આવા વિચિત્ર અને વિલક્ષણ સમાચારો સંભળાવી રહ્યાછે.આ 
જન્નત (સ્વર્ગ) અને જહન્નમ (નર્ક) છેવટે પહેલા ક્યાં હતા, જેનો ઉલ્લેખ અગાઉ ક્યારેય તેમના મોઢેથી નહોતો 
સાંભળ્યો ? હવે આ એકાએક ક્યાંથી નીકળી આવ્યા છે કે તેમણે તેના અજીબો-ગરીબ દશ્યો અમારા સામે પ્રસ્તુત 
કરવાના શરૂ કરી દીધાછે ? * 

હાઠકઇડડડ ક નોએક અર્થ તોએ છે કે “તેઓ આના વિશે જાત-જાતની વાતો કરી રહ્યા છે.” બીજો અર્થ 

'એ પણ હોઈ શકે છે કે દુનિયાના અંત વિશે આમની પોતાની પણ કોઈ એક સર્વસમંત આસ્થા નથી, બલે ““તેમંના 
વચ્ચે આતા વિશે જુદા-જુદા વિચારો જોવા મળે છે.” તેમનામાંથી કોઈ ખ્રિસ્તીઓના વિચારોથી પ્રભાવિત હતો અને - 
જીવન પછી મૃત્યુને માનતો હતો, પણ એવું સમજતો હતો કે તે બીજું જીવન શારીરિક નહીં, બલ્કે રૂહાની હશે. કોઈ 
આખિરતનો તદ્દન ઇન્કાર કરનાર નહોતો, પણ તેને શંકા હતી કે તે હોઈ શકે છે અથવા ના પણ હોઈ શકે. તેથી 
સ્‍્આન-મજીદમાંજ આ વિચારનાલોકોનુંએ કથન નોંધવામાં આવ્યું છે કે- ૦્ડ%કટકાઉઈઇઠુદ૭ 


'અમેતોબસએકડલ્પના માત્ર રાખીએ છીએ, વિશ્વાસ અમને નથી.” (સૂરઃ જાસિયહ, આ. ૩૨) 


2 5 -૦૦-૦૦:૦૭-.૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૪-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦- 


તફહીમુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ ક - 13 ટ  ' અનૂ-નબા-૭૮ 


22027%# ત છમ શ દ્વિ 27 મુ શ «૬ 2૮3 દ્વિ ત્ય 
2 61૬546? ૦! ૬2/9૯ 


ને 

મું" | #17; 126 ૬2.76 3 ટ્ટી૦ 2» ક્ટ 72#૬1₹7?:7 ૮ 3 :4,-2% 
64૪ હાઉ ૦૬: ઝ5ડઝ8ઉડ હણાઈ 
શું એ હકીકત નથી કે અમે ધરતીને ચાથરણું બનાવી” અને પર્વતોને ખૂંટાઓની જેમ ખોસી 
દીધાં,“ અને તંમને (પુરુષો અને-સ્રીઓની) જોડીઓના રૂપમાં પેદા કર્યા,” અને તમારી નિદ્રા 


શાંતિનું સાધનબનાવી,”અને રાત્રિને ઢાંકનાર 


અનેકોઈ બિલકુલ ચોખ્ખેચોખ્ખું કહેતો હતો કે- ૦હટ**5ઠ-જઇદઃ જાણ 5 હ 

“'જીવન જે કંઈ પણ છે, બસ આ અમારું દુનિયાનું જીવન છે, અને અમને મૃત્યુ પછી કદાપિ બીજીવાર 
ઉઠાવવામાં નહીં આવે.” (અનૂઆમ, ઓ. ર૯) પછી તેમનામાંથી કેટલાક લોકો નાસ્તિક હતા અને કહેતા'હતા કે - 

*561૬)ઇઉફઇદછૂરટડડણક)દઈ છડ હ્ય ““જીવન માત્ર આજ અમારુંદુનિયાનુંજીવન 
છે, અહીં જ અમે મરીએ અને જીવીએ છીએ અને કાળચક્ર સિવાય કોઈ વસ્તુ નેથી જે અમારો નાશ કરતી હોય.” 
(જાસિયહ, આ. ૨૪) અને બીજા કેટલાક લોકો નાસ્તિક તો નહોતા, પણ બીજા જીવનત્તે અશક્ય ઠેરવતા હતા, 
અર્થાત્‌ તેમના મત મુજબ એ અલ્લાહના સામર્થ્યની બહાર હતું કે તે મૃત માનવોને ફરીથી જીવંત કરે. તેમનું કથન 
હતું -૦£%6થ*#%4હ્ટંઠ4 “કોણ આ હાડકાંને જીવતા કરશે, જ્યારે તે જર્જીરેત થઈ ગયા હશે ?” (યા-સીન, 
આ. ૭૮) આ તેમનાં વિભિન્ન કથનો સ્વયં એ વાતનો પુરાવો હતો કે તેમના પાસે આ બાબતે'કોઈ જ્ઞાન નહોતું, બલ્કે 
તેઓઃકેવળ અટકળ અને કલ્પનાના તીરચલાવી રહ્યા હતા, નહિં તો જો જ્ઞાન હોત તો સૌ કોઈ એકજ વાતને માનતા 
હોત. (વધુ સમજૂતી માટેજુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૫, અઝૂ-ઝારિયાત, નોંધ-૯) 

(૨) અર્થાત્‌, આખરિત (પરલોક) વિશે જે વાતો આ લોકો બનાવી રહ્યા છે, બધી ખોટી છે. જે કંઈ આ લોકોએ 
સમજી રાખ્યું છે, તે કદાપિ સાચું નથી. 

(૩) અર્થાત્‌, એ સમય દૂર નથી, 'જ્યારે એ જ વસ્તુ હકીકત બનીને તેમના સામે આવી જાય,જેના વિશે આ 
જાત-જાતની વ્યર્થ વાતો કરી રહ્યા છે. તે વખતે તેમને ખબર પડી જશે કે રસૂલે (ઈશદૂતે) જે સમાચાર આપ્યા હતા તે 
સાચા હતા, અને અટકળ અને અનુમાનથી જે વાતો આલોકો બનાવી રહ્યા હતા, તેની કોઈ હકીકત નથી.* 

, જ) ધરતીને માનવી માટે પાથરણું, અર્થાત્‌ એક શાંતિપૂર્ણ રહેઠાણ બનાવવામાં શક્તિ તથા ડહાપણ અને 
તત્ત્વદર્શિતાનું જે કૌશલ્ય કાર્યરત છે, તેના ઉપર આનાથી પહેલાં તફહીમુલ કુર્અાનમાં જુદી-જુદી જગ્યાએ વિસ્તૃત 
પ્રકાશ'નાખવામાં આવી ચૂક્યો છે. ઉદાહરણાર્થ જુઓ : તફહીમુલ કુઅનિ, ભા-૩, અન્‌-નમ્લે, 'નોંધ ૭૩, ૭૪, 
૮૧;ભા-૪, યા-સીન, નોંધ ૨૯; અલ-મુ'મિન, નોંધ ૯૦, €૧; અગ્ર-સુખરૂફ, નોંધ૭; અલ-જાસિયહ, નોંધ ૭; 
ભા-પ, કોફ, નોંધ૧૮. ર ર મિ 

(૫) ધરતી પરપહાડ પેદા કરવાનો હેતુ અને તત્ત્વદર્શિતા વિશે જુઓ : તફહીમુલકુર્બાન, ભા-૨, અન્‌-નહૂલ; 
નોંધ ૧૨; ભા-૩, અન્‌-નમ્લ, નોંધ ૭૪, ભા-૬, અલ-મુરસલાત,.નોંધ ૧૫. જ 

(૬) માનવીને પુરુષો અને સ્રીઓની જોડીઓના સ્વરૂપમાં પેદા કરવું પોતાનામાં જે મહાન ઉદ્દેશ્ય અઃ 
તત્ત્વદર્શિતા ધરાવે છે, તેની વિગત માટે જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૩, અલ-ફુરકાન, નોંધ ૬૯; અર્‌-રૂમ, ર 


:૦૦:૦૦:૪૦૦:૭૦૦:;૦૦;૦૦:;૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૭૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૭૦.-૭૦૦૪-૨૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦.૦૦-.૦૦-.૦૦-૦૦૮૫ 


_તફહીમુલ કુરબાન: પારએ-અમ્મ 14 ર -_ અન્‌-નબા - ૭૮ 


અને દિવસને આજીવિકાનો સમય બનાવ્યો,” અને તમારા ઉપર સાત મજબૂત આકાશો સ્થાપિત |) 
કય,”અને એક અત્યંત પ્રકાશિત અને ગરમ દીપ પેદાં કર્યો,” અને વાદળોમાંથી નિરંતર વરસાદ 
વરસાવ્યો, જેથી તેના દ્વારા અનાજ, શાકભાજીઓ અને ઘીચબાગ-બગીચા ઊગાડો?€9 


નોંધ ૨૮-૩૦, ભા-૪, યા-સીન, નોંધ ૩૧; અશ્‌-શૂરા, નોંધ ૭૭, અઝ્‌-રુખરૂફ, નોંધ ૧૨; ભા-૬, અલ- ક 
ક્યામા, નોંધઃ૨૫. . 

(૭) માનવીને દુનિયામાં કામ કરવાને કાબેલ બનાવવા માટે અલ્લાહત્‌આલાએ જે ડહાપણ અને [4 
તત્ત્વદર્શિતાની સાથે તેની પ્રકૃતિમાં નિદ્રા કે ઊંઘનું એક એવું પ્રેરક, પ્રયોજન અને ઉદ્દેશ્ય મૂકી દીધેલ છે, જે પ્રત્યેક !9' 
અમુક કલાકોની મહેનત પછી તેને અમુક કલાક ઊંઘવા માટે મજબૂર કરી દે છે. આની સમજૂતી અમે તફહીમુલ પ 
ડુર્બાન, ભા-૩, અર્‌-રૂમ, નોંધ૩૩માં કરીચૂક્યા છીએ. $. 
(૮) અથતિ, રાતને એ હેતુ માટે અંધકારમય બનાવી દીધી છે'કે એમાં તમે પ્રકાશથી સુરક્ષિત રહીને વધારે 
સરળતાથી ઊંઘની શાંતિ મેળવી શકો, અને દિવસને એ હેતુથી પ્રકાશિત બનાવ્યો કે એમાં તમે વધારે સરળતાથી 
પોતાની આજીવિકા માટે કામ કરી શકો. ધરતી પર ત્તિયમબદ્ધ રીતે નિરંતર રાત અને દિવસની ઊલટફેર કરવાના [9 
અસંખ્ય ફાયદાઓમાંથી માત્ર આ એક ફાયદાની તરફ સંકેત એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે આ બધું હેતુવિહિન ! ે 
અથવા આકસ્મિક નથી થઈ રહ્યું, બલ્કે તેના પાછળ એક મોટી તત્ત્વદર્શિતા અને ડહાપણ કામ કરી રહી છે, જેનો [7 
પ્રત્યક્ષ રૂપે તમારા પોતાના લાભથી ઊંડો સંબંધ છે. તમારા શરીરની રચનાને પોતાની શાંતિ અને રાહત માટે જે [4* 
અંધકારની જરૂર હતી તે રાત્રે તેમજ પોતાની આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે જે પ્રકાશની જરૂર હતી તે દિવસે ઉપલબ્ધ કરવામાં |* 
આવ્યો. તમારી જરૂરિયાતોને તદ્દન અનુકૂળ આ વ્યવસ્થા સ્વયં એ વાતની સાક્ષી આપી રહેલ છે કે આ કોઈ [| ' 
તત્તવદર્શીની તત્ત્વદર્શિતા અને ડહાપણવાળાના ડહાપણ વગર નથી થયું. (વધારે સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીમુલ |[૭. 
ડુઅનિ-ભા-ર, યૂનુસ, નોંધ «૫; ભા-૪, યા-સીન, નોંધ ૩૨; અલ-મુ'મિન, નોંધ ૮૫; અઝ-રુખરક, નોંધ ૪) [નું. 

(૯) “મજબૂત' શબ્દ એ અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે કે તેની સરહદો એટલી સુદઢ છે કે તેમાં સહેજ પણ ફેરફાર કે [નું 
પરિવર્તન થઈ શકતું નથી અને આ સરહદોને પાર કરીને ઉચ્ચ આકાશોના અસંખ્ય તારાઓ અને નક્ષત્રોમાંથી કોઈ |8' 
નએક-બીજાથી ટકરાય છે, ન તમારી જમીન પર આવીને પડે છે. (વધારે સમજૂતી માટેજુઓ : તફહીમુલ કુઅનિ- ! ે 
ભા-૧, અલ-બકરહ, નોંધ ૩૪; ભા-૨, અલ-રઅદ, નોંધ ૨; અલ-હિજૂર, નોંધ ૮ અને ૧૨; ભા-૩, અલ- [4 
મુ'મિનૂન, નોંધ ૧૫; ભા-૪, લુકમાન, નોંધ ૧૩; યા-સીન, નોંધ ૩૭; અંસ્‌-સાફ્ફાત, નોંધ ૫-૬; અલ-મુ'મિન, [હું 
નોંધ૯૦; ભા-પ, કૉફ, નોંધ૭, ૮) ી 
(૧૦) આનાથી અભિપ્રેત સૂર્ય છે. વાસ્તવમાં દૃૂર્છ# શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે, જેનો અર્થ અત્યંત ગરમ પણ ક 


! 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 15 અન્‌-નબા - ૭૮ 


! રુ થાય છે અને અત્યંત પ્રકાશિત પણ; તેથી અનુવાદમાં અમે બંને અર્થ નોંધ્યા છે. આ સંક્ષિપ્ત વાક્યમાં 
મ અલ્લાહત્‌આલાની શક્તિ તથા ડહાપણ અને બુદ્ધિમત્તાની ભવ્ય નિશાનીઓ તરફ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. 
જું સૂર્યનો વ્યાસ પૃથ્વીના વ્યાસથી ૧૦૯ ગણો અને તેનું કદ પૃથ્વીના કદથી-૩ લાખ ૩૩ હજાર ગણું વધારે છે. તેનું 
| ઉષ્ણતામાન એક કરોડ ચાળીસ લાખ ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેડ છે. પૃથ્વીથી ૯ કરોડ ૩૦ લાખ માઈલ દૂર હોવા છતાં તેના 
| પ્રકાશની સ્થિતિ એ છે કે મનુષ્ય જો ખુલ્લી આંખોથી તેના તરફ નજર જમાવવાની કોશિશ કરે, તો પોતાની દષ્ટિ 
/ ખોઈ બેસે, અને તેની ગરમીની સ્થિતિ એ છે કે પૃથ્વીના અમુક ભાગોમાં તેના તાપત્તા કારણે ઉષ્ણતામાન ૧૪૦ 
ન ડિગ્રી ફેરનહિટ સુધી પહોંચી જાય છે. આ અલ્લાહની તત્ત્વદ્શિતા છે કે તેણે પૃથ્વીને તેનાથી બરાબર એટલા અંતરે 
| રાખેલ છે કે ન તેનાથી ખૂબ નજીક હોવૉને કારણે અત્યંત ગરમ છે અને ન ખૂબ દૂર હોવાને કારણે અત્યંત ઠંડી; આના 
| કારણે જ અહીં મત્તુષ્ધ, પશુ અને વનસ્પતિનું જીવન સંભવ બન્યું છે. તેનાથી જ શક્તિના અસંખ્ય અને અઢળક 
ન ખજાનાઓ નીકળીને ધરતી પર પહોંચી રહ્યા છે, જે આપણા માટે જીવનનું કારણ બનેલ છે. તેનાથી જ આપણી ખેતી 
| પાકી રહી છે અને દરેક જીવને ખોરાક ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે. તેની જ ઉષ્ણતા સમુદ્રોના પાણીને ગરમ કરીને વરાળ 
1 ઉઠાવે છે, જે હવાઓ દ્વારા ધરતીના જુદા-જુદા ભાગો પર ફેલાય છે અને વરસાદના સ્વરૂપમાં વરસે છે. આ સૂર્યમાં 
| અલ્લાહે એવી જબરજસ્ત ભટ્ટી સળગાવી રાખી છે, જે અબજો વર્ષથી પ્રકાશ, ગરમી અને વિભિન્ન પ્રકારના કિરણો 

| સમગ્ર સૌરમંડળમાં ફેંકતી રહે છે. ા 
ર]. (૧૧) ધરતી પરવરસાદની વ્યવસ્થા અને વનસ્પતિના ઊગવામાં અલ્લાહતૂઆલાની કુદરત અને તત્ત્વદર્શિતા 
| અને ડહાપણના જે-જે આશ્ચર્યચકિત કરી દેનારાં કાર્યો કાર્યરત છે, તેના ઉપર વિસ્તારપૂર્વક તફહીમુલ કુર્બાનની 
અહીં દ્શાવિલ જગ્યાએ પ્રકાશ નાખવામાં આવ્યો છે ઃ ભા-૨, અન્‌-નહ્લ, નોંધ ૫૩(એલીફ); ભા-૩, અલ- 
| સુ'મિનૂન, નોંધ ૧૭; અશ્‌-શુઅરા, નોંધ ૫; અર્‌-રૂમ, નોંધ ૩૫; ભા-૪, ફાતિર, નોંધ ૧૯; યા-સીન, નોંધ ૨૯; 

અલ-મુ'મિન, નોંધર૦; અઝ્‌-રુખર્‌્ફ, નોંધ ૧૦, ૧૧; ભા-૫, અલ-વાકિઆ, નોંધર૮-૩૦. 

]ી આ આયતમાં એક-પછી-એક ઘણી નિશાનીઓ અને સાક્ષીઓ પ્રસ્તુત કરીને કયામત અને આખિરતનો 
| ઈન્કારકરનારાઓને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે જો તમે આંખો ખોલીને ધરતી અને પહાડો અને સ્વયં પોતાના જન્મ 
1 અને પોતાની ઊંઘ અને જાગવું અને રાત-દિવસની આ વ્યવસ્થાને જુઓ, સૃષ્ટિના નિયમબદ્ધ વ્યવસ્થા-તંત્ર અને 
| આકાશમાં ચમકતા સુર્યને જુઓ, વાદળોમાંથી વરસતા વરસાદ અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતી વનસ્પતિને જુઓ, તો 
| તમને બે વાતો તેમાં સ્પષ્ટ દેખાશે--એક એ કે આ બધું જ એક જબરજસ્ત કુદરત અને સામર્થ્ય વગર ન અસ્તિત્વમાં 
1 ર આવી શકે છે, ન તો આટલું નિયમબદ્ધ ચાલુ રહી શકે છે. બીજું એ કે તેમાંથી દરેક વસ્તુના અંદર એક મહાન 
| તત્ત્વદર્શિતા કામ કરી રહી છે અને કોઈ કાર્ય પણ નિરર્થક નથી થઈ રહ્યું. હવે એ વાત કેવળ કોઈ અણસમજ જ કહી 
| શકે છે કે જે શક્તિ આ તમામ વસ્તુઓને અસ્તિત્વમાં લાવવા સમર્થ છે, તે તેનો નાશ કરી દેવામાં અને ફરીથી તેને 
ક! કોઈ અન્ય સ્વરૂપમાં પેદા કરવા સમર્થ નથી; અને એ વાત પણ કોઈ બુદ્ધિહીન જ કહી શકે છે કે જે તત્ત્વદર્શી અને 
| ડડાપણવાળાએ આ સૃષ્ટિમાં કોઈપણ કાર્ય નિરુદ્દેશ્ય નથી કર્યું, તેણે પોતાની દુનિયામાં માનવીને સૂઝબૂજ, ભલાઈ 
૪ અને બૂરાઈને પારખવાની શક્તિ, અત્તુપાલન અને ઉલ્લંઘનની સ્વતંત્રતા તેમજ પોતાના અગણિત સર્જનોના 
| ઉપયોગનો અધિકાર વ્યર્થ જ આપી દીધો છે; માનવી તેણે પ્રદાન કરેલ આ વસ્તુઓનો સારી રીતે ઉપયોગ કરે કે 
ય ખરાબ રીતે, બંને સ્થિતિમાં તેનું કોઈ પરિણામ નથી નીકળતું; કોઈ સદ્કાર્યોકરતાં-કરતાં મૃત્યુ પામે તો પણ માટીમાં 
| મળીને સમાપ્ત થઈ જશે અને દુષ્કર્મો કરતાં-કરતાં મૃત્યુ પામે તો પણ માટીમાં જ મળીને સમાપ્ત થઈ જશે, ન ભલા 
| માણસને તેની ભલાઈનું કોઈ વળતર મળશે, ન બૂરાઈ કરનારની તેની બૂરાઈ માટે કોઈ પૂછપરછ થશે. જીવન પછી 
8 મૃત્યુ તેમજ કયામત અને આખિરત અંગેની આ જ દલીલો છે, જે કુર્બાનમાં ઠેક-ઠેકાણે વર્ણવવામાં આવેલ છે. જેમ હં. 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ શિ _ 16 . અન્‌-નબા - ૭૮ ર 


1. મ. થી કા 
હક૦ાઇટાઇડઝડ# 
નિઃશંક, નિર્ણય (ન્યાય)નો દિવસ એક નિર્ધારિત સમય છે. જે દિવસે રણશિંગામાં ફૂંક મારી 
£ | દેવામાં આવશે, તમે ટોળાબદ્ધ નીકળી આવશો,*” અને આકાશ ખોલી દેવામાં આવશે ત્યાં સુધી કે 
| તે દરવાજા જ દરવાજા બનીને રહી જશે, અને પર્વતો ચલાવવામાં આવશે, ત્યાં સુધી કે તે મૃગજળ 
હ! બનીજશે.*9 
હકીકતમાં જહજ્ઞમ (નર્ક) એક ફાંસલો છે,” વિદ્રોહીઓનું સ્થાન ! જેમાં તેઓ યુગો સુધી 


| કે, નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન -ભા-ર, અર્‌-રઅદ, નોંધ ૭; ભા-૩, અલ-હજ્જ, નોંધ 
૯; અર્‌-રૂમ, નોંધ €; ભા-૪, સબા, નોંધ ૧૦, ૧૨; અસૂ-સાફફાત, નોંધ ૮, ૯. પે 

(૧૨) આનો અર્થએ અંતિમ સૂર (રણ શૈગુ) છે, જેનો અવાજ તીવ્ર થતાં જ તમામ મૃત મનુષ્યો એકાએક જીવી 
| ઉઠશે, અને “તમે'નો અર્થ માત્ર એ જ લોકો નથી, જેઓ તે વખતે સંમુખ (સંબોધિત) હતા, બલ્કે એ તમામ મનુષ્યો 
છે, જેઓ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી કયામત સુધી પેદા થયા હોય. (સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન -ભા-ર, 

| ઇબ્રાહીમ, નોંધપછ; ભા-૩, અલ-હજ્જ% નોંધ ૧; ભાગ્ન-૪, યા-સીન, નોંધ૪૬, ૪૭;:અર્‌-રૂમ, નોંધ૭૯) 
8. (૧૩) અહીં એ વાત ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ કે અહીં પણ કુર્બાનની બીજી જગ્યાઓની જેમ કયામતના જુદા- 
જુ] જુદા તબક્કાનો ઉલ્લેખ એક સાથે કરવામાં આવ્યો છે. પહેલી આયતમાં એ સ્થિતિનો ઉલ્લેખ છે, જે અંતિમ સૂર 
જું ફૂકવામાં આવે ત્યારે ઊભી થશે, અને પછીની બે આયતોમાં એ સ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જે બીજો સૂર 
| ફૂંકવામાં આવે ત્યારે ઉત્પન્ન થશે. આની સ્પષ્ટતા અમે તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૬€, તફસીર સૂરઃ અલ-હાક્કા, નોંધ 
8] ૧૦ માં કરી ચૂક્યા છીએ. ““આકાશ ખોલી દેવામાં આવશે''થી અભિપ્રેત એ છે કે ઉચ્ચ આકાશમાં કોઈ બંધન અને 
| રુકાવટબાકી નહીં રહે અને દરેક બાજુથી બધા પ્રકારની આકાશી આફતો એ રીતે તૂટી પડી રહી હશે કે એવું લાગશે કે 
કુંડી જાણે તેના આવવા માટે તમામ દરવાજાઓ ખુલ્લા છે અને તેને રોકવા માટે કોઈ દરવાજો બંધ જ નથી રહ્યો. 
| પહાડોના ચાલવા અને મૃગજળ બનીને રહી જવાનો અર્થએ છે કે જોત-જોતામાં પહાડ પોતાની જગ્યાએથી ઉખડીને 
૪ | ઊડેશે અને પછી કણ-કણ બનીને એ રીતે ફેલાઈ જશે કે જયાં અગાઉ ક્યારેક પહાડો હતા, ત્યાં રેતના વિશાળ મેદાનો 
| સિવાય બીજું કંઈ નહીં હોય. આ સ્થિતિનું સૂરઃ તા-હા માં આ રીતે વર્ણન છે : “'ઓ લોકો તમને પૂછે છે કે છેવટે તે 
| દિવસે આ પર્વતો કયાં ચાલ્યા જશે ? કહો કે મારો રબ તેમને ધૂળ બનાવીને ઉડાવી દેશે, અને ધરતીને એવું સપાટ 

જ મેદાનબનાવી દેશે કે તેમાં તમે કોઈ વળ અને કરચલી નહીં જુઓ” (આ. ૧૦૫ થી ૧૦૦નોંધ ૮૩ સહિત) 

! (૧૪) 'ફાંસલો' એ જગ્યાને કહે છે, જે શિકારને ફાંસવા માટે બનાવવાંમાં આવે છે, જેથી તે અજાણતાની 
રું હાલતમાં આવે અને અચાનક તેમાં ફસાઈ જાય. જહન્ઞમ માટે આ શબ્દ એટલા માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે કે 
દ ,। અલ્લાહના વિદ્રોહીઓ તેનાથી નિર્ભય બનીને દુનિયામાં એવું સમજીને ઉછળી-ફૂદી રહ્યા છે કે ખુદાની ખુદાઈ તેમના 


પી 


તફહીમુલ કુઅનિઃ દ પારએ-અમ્મ ણ _ 17 અન્‌-નબા - ૭૮ 


લિ 
] પડ્યા રહેશે.ઈ” તેમાં કોઈ ઠંડક અને પીવા લાયક કોઈ વસ્તુનો સ્વાદ તેઓ નહીં ચાખે, કંઈ મળશે [7 
| તો માત્ર ગરમ પાણી અને જખમોનું ધોવાણ,””તેઓ કોઈ હિસાબની અપેક્ષા રાખતા ન હતા અનેઃ[? 


«22૭2 નના 


“ર2 


ર ન માટેએકખુલ્લું મેદાન છે, અને અહીં કોઈ પકડનું જોખમ નથી. પરંતુ જહન્નમ તેમના માટે એક એવો છૂપો ફાંસલો ી ે 
જી છે, જેમાં તેઓ એકાએકફસાઈજશે અનેબસફસાઈનેજ રહીજશે. 


(૧૫) મૂળ હટ શબ્દ પ્રયુક્ત થયો છે, જેનો અર્થ છે એક પછી એક આવનારા લાંબા યુગો, એવા નિરંતર દ ક 


|. આવનારા યુગો કે એક યુગ સમાપ્ત થતાં જ બીજો યુગ શરૂ થઈ જાય. આ શબ્દથી કેટલાક લોકોએ એ દલીલ કરવાની [4 
| કોશિશ કરી છે કે જન્નતના જીવનમાં તો નિત્યતા અને ચિરસ્થાયીત્વ હશે, પરંતુ જહન્નમમાં નિત્યતા અને !2' 
1 ચિરસ્થાયીપણું નહીં હોય; કેમ કે આ મુદ્દો ચાહે ગમે તેટલી લાંબી હોય, પણ જ્યારે “મુદ્તો' (કે યુગો) શબ્દ |# 


વાપરવામાં આવ્યો છે તો તેનાથી એ જ ધારણા ઊભી થાય છે કે તે અનંત નહીં હોય, બલ્કે ક્યારેક તો જઈને સમાપન [4 
થઈજશે. પરંતુ આ દલીલ બે કારણોસર ખોટી છે. એક એ કે અરબી શબ્દકોષ અનુસાર હ (છુગ) શબ્દમાં જ એ [1 


| અર્થસામેલ છે કે એકહ્-- (યુગ) નાપાછળબીજો હક (યુગ) હોય, તેથી હ--1 અનિવાર્યપણે એવા યુગો [8 


માટેબોલવામાં આવશે, જે એક-પછી- -એક એક-બીજાના પાછળ આવતા ચાલ્યા જાય અને કોઈ યુગ પણ એવો ન. 
હોય, જેના પાછળ બીજો યુગ ન આવે. બીજું એ કે કોઈ વિષયના સંદર્ભમાં કુર્ઓન-મજીદની કોઈ આયતથી કોઈ | 


8 | એવો અર્થ લેવો સૈદ્ધાંતિક રીતે ખોટુંછે, જે એજ વિષય અંગે કુર્બાનના બીજા વર્ણનોથી ટકરાતો હોય. કુરાનમાં ૩૪ ન 
ની! જગ્યાઓ પર જહન્નમવાસીઓ માટે ૩% (નિત્યતા, શાશ્વતતા) શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. ત્રણ જગ્યા પર તો ફક્ત | 
જી ૩% શબ્દપરજસંતોષ માનવામાં નથી આવ્યો, બલે તેના પર [41 (હંમેશા હંમેશા)નો પણ વધારો કરી દેવામાં |. 
| આવ્યો છે; અને એક જગ્યાએ ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ““તેઓ ઇચ્છશે કે જહન્નમમાંથી નીકળી જાય, [૪ 
8! પરંતુ તેઓ તેમાંથી કદાપિ નીકળવાના નથી અને તેમના માટે સ્થાયી રહેવાવાળી. યાતના છે.” (અલ-માઈદા, આ. દ મ 
| ૩૭) એક અન્ય જગ્યાએ ફરમાવ્યું છે કે “આ જ સ્થિતિમાં તેઓ હંમેશા રહેશે, જ્યાં સુધી કે ધરતી અને આકાશ |4. 
| કાયમ છે, સિવાય એ કે તારો રબબીજુંકંઈ ઇચ્છે.' અને આજ વાત જજ્ઞતવાસીઓ વિશે 3 પણફરમાવવામાં આવી છે [જ 
8! કે, 'જશતમાં તેઓ હંમૈશા રહેશે, જયાં સુધી ધરતી અને આકાશ કાયમ છે, સિવાય એ કે તારો રબબીજુંકંઈ ઇચ્છે.' ક. 
ખં (સૂરઃ હૂદ, આ. ૧૦૭, ૧૦૮) આ સમજૂતી પછી «| શબ્દના આધારે છેવટે એવું કહેવાનો અવકાશ ક્યાં રહી |. 
| જાય છે કે જહન્ષમમાં અલ્લાહના વિદ્રોહીઓનું સ્થાન કાયમ નહીં હોય, બલે ક્યારેક તો તે સમાપ્ત થઈ જશે ? 


(૧૬) મૂળભૂત રીતે હંપ્-ક શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે, જે પરુ, લોહી, લોહી અને. પીપનું મિશ્રણ તથા આંખો ર 


| અને ચામડીઓમાંથી વહેતાં એ તમામ પ્રવાહી પદાર્થો પર લાગુ પડે છે, જે ભારે પીડાને કારણે નીકળતું હોય. [નું 
પિ તદુપરાંત, આ શબ્દ એવી વસ્તુઓ માટે પણ બોલવામાં આવે છે, જેમાં અત્યંત સડો અને કોહવાટ હોય. |. 


તફહીસુલ-કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 18 “ અનૂનબા-૭૮ 


નનહ હૃ ક્ર્ન્છ શ-0722 ૮2 દક ત્રિ? 
જ ઉણ્ઝકક#કહ૦ક્ચ-ક5૯છઉઠા-8 


મારી આયતોને તેમણે તદ્દન ખોટી ઠેરવી દીધી હતી,“” અને સ્થિતિ એ હતી કે અમે દરેક વસ્તુ શિ 
૬] ગણી-ગણીને લખી રાખી હતી. *9 હવે ચાખો મજા! અમે તમારા માટે યાતના સિવાય કોઈ વસ્તુમાં [૭ 
નું કદાપિ વધારો નહીંકરીએ. (રુકૂઅ-૧) 
ક નિરશંક,મુત્તકીઓ (સંયમી-ઈશપરાયણ લોકો)” માટે સફળતાનું એક સ્થાન છે, બાગ અને [2]. 
ધા દ્રાક્ષ, અને નવયુવાન સમવયસ્ક કુમારિકાઓ,“ અને છલકાતા જામ. ત્યાં કોઈ બેહૂદી અને જૂઠી [હ 
| વાત તેઓ નહીં સાંભળે.“ પુ રી 


(૧૭) આં છે કારણ, જેના આધારે તેઓ જહન્નમની ભયાનક યાતનાને પાત્ર ઠરશે. એક એ કે દુનિયામાં તેઓ શ 
એમ સમજીને જીવન વ્યતીત કરતા રહ્યા કે ક્યારેય એ સમય આવવાનો નથી, જયારે તેમને અલ્લાહ સમક્ષ હાજર 
થઈનેપોતાના કાર્યોનો હિસાબ આપવો પડે. બીજુંએ કે અલ્લાહતુઆલાએ પોતાના પયગંબરોના માધ્યમથી તેમનાં 

જુ! માર્ગદર્શન માટેજે આયતો મોકલી હતી, તેમને માનવાનો તેમણે તદ્દન ઇન્કાર કરી દીધો અને તેમને ખોટી ઠેરવી. 
91 ૧૮) અથતિ, તેમનાં કથનો અને આચરણ, તેમની પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યો, ત્યાં સુધી કે તેમનાં ઇરાદાઓ અને ને 
મ વિચારો અને હેતુઓ સુદ્ધાનો સંપૂર્ણ રેકર્ડ અમે તૈયાર કરતા જઈ રહ્યા હતા, જેમાંથી કોઈ વસ્તુ છૂટી ગઈ નહોતી, 1૭, 
1 અને તે મૂર્ખ લોકો આનાથી અજાણ પોતાની જગ્યાએ એમ સમજી બેસ્યા હતા કે તેઓ કોઈ અંધેરી નગરીમાં જીવી [ું. 
1 રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ પોતાની મરજી અને ઇચ્છાથી જે કંઈચાહે કરતા રહે, તેમની પૂછપરછ કરનારું કોઈ નથી. 
(૧૯) અહીં મુત્તકીઓ (ઈશભય રાખનારા લોકો, સંયમી લોકો)નો. શબ્દ એ લોકોના વિરુદ્ધમાં પ્રયુક્ત [« 
। કરવામાં આવ્યો છે, જેઓ કોઈ હિસાબની આશા રાખતા નહોતા અને જેમણે અલ્લાહની આયતને ખોટી ઠેરવી દીધી નં 
જ! હતી. તેથી અનિવાર્યપણે આ શબ્દથી અભિપ્રેત એ લોકો છે, જેમણે અલ્લાહની આયતને માતી અને દુનિયામાં એવું |. 
જ. સમજીને જીવન વ્યતીત કર્યું કે તેમને તેમના કાર્યોનો હિસાબ આપવાનો છે. -. 
(૨૦) આનો એ અર્થપણ થઈ શકે છે કેતેઓ પરસ્પરસમવયસ્ક હશે, અને એ પણ કે તેઓ એ લોકોથી સરખી [હું 
કે! ઉંમરની હશે, જેમના દાંપત્યમાં તેણીઓને આપવામાં આવે. સૂરઃ સૉદ, આ. પર અને સૂરઃ વાકેઆ, આ. ૩૭માં 9 
પણ આ વિષય આવી ચૂક્યો છે. * ફી ક. 
(૨૧) કુર્બાન-મજીદમાં વિભિન્ન જગ્યાએ એ વાતનો જશતની મોટી ને'મતો (કૃપાઓ)માં સમપૅવેશ કરવામાં |હું. 
મી આવ્યો છે કે વ્યક્તિના કાન ત્યાં અસંસ્કારી અને હલકટ તેમજ જૂઠી અને ગંદી વાતો સાંભળવાથીસુરક્ષિત રહેશે. ત્યાં [હું.. 
જુ! કોઈ વાહિયાત અને નકામી ગપ્પાબાજી નહીં હોય, કોઈ કોઈનાથી જૂઠ નહીં બોલે, ન કોઈને ખોટો ઠેરવશે. [૪ 


ન------------------ઝઝઝઝઝઝઝડઝઝ 22222 22 22222 22269289259 2992992999૪2૦૦૭૦૦૨૭૦૦૦૦૦૨ 
ટ૦૦:૦૦:૦૦:૦૪-૦૦. 22 


તફહીયુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 19 ક ડી અન્‌-નબા- ૭૮ * 


બદલો અને પચપ્તિ ઈનામ” તમારા રબ (પ્રભુ) તરફથી, તે અત્યંત કૃપાળુ અલ્લાહ તરફથી જે [8 
ધરતી અને આકાશો તથા તેમના વચ્ચેની દરેક વસ્તુનો માલિક છે, જેના સામે કોઈને પણ બોલવાની | 
હિંમત નથી.“ ી પિ 

જે દિવસે રૂહ*” અને ફરિશ્તાઓ કતારબદ્ધ ઊભા હશે, કોઈ બોલશે નહીં સિવાય તેના જેને [ 
.૨હમાન (પરમ્‌ કૃપાળુ) પરવાનગી આપે અને જે યોગ્ય વાત કહે.” તે દિવસ સત્ય છે, હવે જેની | 
ઇચ્છાથાય તેપોતાના રબ તરફ પાછાફરવાનો માર્ગઅપનાવીલે , પિ 


તોફાન ઉઠ્યા છે, તેનું કોઈ નામ-નિશાન ત્યાં નહીં હોય. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન -ભા-૩, [8 
મરયમ, નોંધ ૩૮; ભા-૫, અલ-વાકેઆ, નોંધ ૧૩, ૧૪) 
(૨૨) વળતર પછી અઢળક ઇનામ આપવાના ઉલ્લેખનો અર્થ એ છે કે તેમને કેવળ એ જ વળતર નહીં 
આપવામાં આવે, જેના માટે તે પોતાના સદ્કાર્યોના કારણે પાત્ર હશે, બલ્કે તેનાથી પણ વધારે ઇનામ અને અઢળક 
ઇનામ પણ તેમને આપવામાં આવશે. તેનાથી વિપરીત, જટન્ઞમવાસીઓ વિશે ફક્ત એટલું ફરમાવવામાં આવ્યુંછે 
કે તેમને તેમના કરતૂકોનો ભરપૂર બદલો આપવામાં આવશે, અર્થાત્‌ ન તેમના ગુનાઓથી ઓછી સજા આપવામાં 
આવશે, ન તેનાથી વધુ. આ વાત કુર્બાન-મજીદમાં ઘણી જગ્યાએ સ્પષ્ટ વર્ણવવામાં આવી છે. જેમ કે- યૂનુસ, આ. 
૨૬, ૨૭; અન્‌-નમ્લ, આ. ૮૯,૯૦; અલ-કસસ, આ. ૮૪; સબા, ઓ. ૩૩થી ૩૪; અલ-મુ'મિન, આ. ૪૦. 
(૨૩) અથતિ હશ્રના મેદાનમાં અલ્લાહના દરબારમાં રુઆબ, દબદબો અને વૈભવની સ્થિતિ એ હશે કે 
ધરતીવાળાઓ હોય કે આકાશવાળાઓ, કોઈની પણ એ મજાલ નહીં હોય કે પોતાની મરજીથી અલ્લાહત્‌આલા 
સામેકોઢું ખોલી શકે, અથવા અદાલતના કામમાં હસ્તેક્ષપ કરી શકે. ં 
(૨૪) મોટાભાગના તફસીરવેત્તાઓ (કુઅનિનાં વિવરણક્તઓ)નું એવું જ માનવું છે કે આનાથી અભિપ્રેત 
જિબ્રઈલ કશ છે અને અલ્લાહત્આલાને ત્યાં તેમનું જે ઉચ્ચ સ્થોજિ છે , તેના કારણે ફરિશ્તાઓથી અલગ તેમનો 
ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. (વધુસમજૂતી માટેજુઓઃ તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૬, અલ-મઆરિજ, નોંધ ૩) 

. (૨૫) બોલવાનો અર્થ 'શફાઅત' (ભલામણ) છે,-અને ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે તે ફક્ત બે શરતોની સાથે . 
સંભવ હશે. એક શરત એ કે જે વ્યક્તિને જે ગુનેગારના પક્ષમાં શફાઅતની પરવાનગી અલ્લાહત્‌આલા તરફથી 
મળશે, માત્ર એ જ વ્યક્તિ તેના જ પક્ષમાં શફાઅત કરી શકશે. બીજી શરત એ કે શફાઅત કરવાવાળો યોગ્ય અને. 
સાચી વાત કહે, અનુચિત પ્રકારની ભલામણ ન કરે, અને જેના મામલામાં તે ભલામણ કરી રહ્યો હોય તે દુનિયામાં 


કુ 
6 
ત 
ર 
કૂ 
હ 
[હુ 
દ 
[પં 


હડે. 


. હફહીમુલ કુરાન : પારએ-અમ્મ ક ક 20 અન્‌-નબા- ૭૮ 


૭“ ટર 


ર 3 ક 


જ ન ક 


ક] . અમે તમને તે યાતનાથી ડરાવી દીધા છે જે નજીક આવી પહોંચી છે.** જે દિવસે મનુષ્ય તે બધું 
ઈ લેશે જે તેનાહાથોએ આગળ મોકવ્યું છે,અને કાફિર (ઈન્કાર કરનાર) પોકારી ઊઠશે કે કદાચ 
ડં ધૂળહોત!*” (રુકૂઅ-૨) 


મ ઓછામાં ઓછો કલ્મએ-હક્ક (સાચી વાત)ને સ્વીકારનાર હોવો જોઈએ, અર્થાત્‌ કેવળ ગુનેગાર કે કાફિર ન હોય. 
શુ (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીમુલ કુર્બાન-ભા-૧, અલ-બકરહ, નોંધ ૨૮૧; ભા- ૨, યૂનુસ, નોંધ ૫; હૂદ, 
ફિ! નોંધ ૧૦૯; ભા-૩, મરયમ, નોંધ ૫૨; તા-હા, નોં ૮૫,૮૬; અલ-અંબિયા, નોંધ ૨૭; ભા-૪, સબા, નોંધ 

| ૪૦,૪૧; અલ-મુ'મિન, નોંધ ૩૨; અઝ્‌-ઝુખરુફ, નોંધ ૯૮; ભા-૫, અલ-નંજૂમ, નોંધ ૨૧; ભા-૬, અલ- 

| મુદ્સ્સિર, નોંધ ૩૬) 

[| (૨૬૪) દેખીતી રીતે એક માણસ એવું વિચારી શકે છે કે જે લોકોને સંબોધીને આ વાત કહેવામાં આવી છે, તેમને 
મૃત્યુ પામે ૧૪૦૦ વર્ષપસાર થઈ ચૂક્યા છે, અને હજુ પણ એ કહી શકાય એમ નથી કે કયામત હજુ કેટલા સો, કે 
કેટલા હજાર, કે કેટલા લાખ વર્ષ પછી આવશે. પછી એ વાત કયા અર્થમાં કહેવામાં આવી છે કે જે યાતનાથી 

| ડંરાવવામાં આવ્યા છે, તે ખૂબ જ નજીક આવી ગઈ છે ? અને સૂરઃના આરંભમાં એવું શા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે 
8 ખૂબ જ જલ્દી તેમત્તે ખબર પડી જશે ? આનો જવાબ એ છે કે માનવીને સમયનું ભાન ફક્ત ત્યાં સુધી જ રહે છે, જયાં 
છ. સુધી તે આ દુનિયામાં સમય અને સ્થળની સીમાઓની અંદર શારીરિક રૂપમાં જીવન વ્યતીત કરી રહ્યો છે. મૃત્યુ પછી 
જી. જયારે કેવળ આત્મા બાકી રહી જશે, સમયનું ભાન અને ચેતના બાકી નહીં રહે, અને કયામતના દિવસે જયારે 

| માનવી ફરીથી જીવંત થઈને ઉઠશે, તે વખતે.તેને એવું લાગશે કે હજુ તે ઊંઘી રહ્યો હતો અને ઊંઘતા-ઊંઘતા જ તેને 
| કીઈએ જગાડી દીધો છે. તેને એ ભાન તદ્દન નહીં હોય કે તે હજારો વર્ષ પછી ફરીથી જીવતો થયો છે. (વધુ સમજૂતી 
ક માટે જુઓ : તફહીમુલ કુર્બાન--ભા-ર, અલ-નેહ્લ, નોંધ ર £; બની ઇસરાઈલ, નોંધ ૫૬; ભા-૩, તા-હા; નોંધ 

1 ૮૦;ભા-૪, યા-સીન, નોંધ૪૮) 

(૨૭) અથતિ દુનિયામાં જન્મ્યો જ ન હોત, અથવા મરીને માટીમાં ભળી જતો અને ફરીથી જીવંત થઈને 
| ઉઠવાની નોબત જ ન આવતી. 
ળા ત 


તફજહીમુલ કુરાન : પારએ-અમ્મ દ ક 241 ક ._ અન્‌-નાઝિઆત -૭૯ 


૭૯ : અન્‌-નાઝિઆત 
પરિચય 


મ? 
પ્રથમજઆયતના શબ્દ હક થી લેવામાં આવ્યુંછે. 
| ઉતરાણકાળઃ 
| ઝરત અળ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ હક કહે છે કે આ સૂરઃનું અવતરણ સૂરઃ નબા ( હકટર ઇડ ) પછી 
| થયું છે. આનો વિષય પણ એ જબતાવી રહ્યો છે કેઆ આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી સૂરઃઓ પૈકી છે. 
| વિષય અને ચર્ચાઃ પુ ર 
આનો વિષય કયામત અને મૃત્યુ પછીના જીવનની પુષ્ટિ છે અને સાથે-સાથે એ વાતની ચેતવણી પણ કે [9 
૬! અલ્લાહના રસૂલ (ઈશદૂત)ને ખોટા ઠેરવવાનું પરિણામ શું હોય છે. 1 
વાણીના આરંભમાં જ મૃત્યુ સમયે જીવ કાઢનાર અને અલ્લાહના આદેશોનું વિના વિલંબે પાલન '7 
8 | કરનાર અને અલ્લાહના આદેશાનુસાર સમગ્ર સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા કરનાર ફરિશ્તાઓના સોગંદ ખાઈનેઃએ |2' 
૬ વિશ્વાસ અપાવવામાં આવ્યો છે કે કયામત જરૂર આવશે અને મૃત્યુ પછી બીજું જીવન ચોક્કસ આવીને [જ 
જ] રહેશે, કેમ કે જે ફરિશ્તાઓ દ્વારા આજે જીવ કાઢવામાં આવે છે, તેમના જ દ્વારા બીજી વાર જીવ નાખી પણ |. 
| શકાય છે અને જે ફરિશ્તાઓ આજે અલ્લાહના આદેશોનો અમલ વિના વિલંબે કરે છે અને સૃષ્ટિનો પ્રબંધ [8 
$ કરે છે, એ જ ફરિશ્તાઓ કાલે એ જ અલ્લાહના આદેશથી સૃષ્ટિની આ વ્યવસ્થાને છિ્ષભિન્ પણ કરી શકે ક. 
જીય છે અને એક બીજી વ્યવસ્થાસ્થાપી પણ શકે છે. ા ર 
તેપછી લોકોને બતાવવામાં આવ્યું છે કે આ કામ જેને તમે તદ્ન અસંભવ સમજો છો, અલ્લાહતૂઆલા [૪ 
| માટે મૂળથી જ કોઈ મુશ્કેલ કામ નથી, જેના માટે કોઈ મોટી તૈયારીની જરૂર હોય. બસ, એક ઝાટકો [8 
| દુનિયાની આ વ્યવસ્થાને છિન્નભિન્ન કરી નાખશે અને એક બીજો ઝાટકો તેના માટે પૂરતો હશે કે તમે [4 
8] એકાએક પોતાને બીજી દુનિયામાં જીવતા હાજર જુઓ. તે પછી એ જ લોકો, જેઓ તેનો ઇન્કાર કરી રહ્યા [* 
| હતા, ભયથી કુજી રહ્યા હશે અને ભયભીત નજરથી એ બધું જ જોઈ રહ્યા હશે, જેને તેઓ પોતાની રીતે ક. 
અસંભવ સમજતા હતા. પી - * ની. 
પછી હઝરત મૂસા &૪૪ અને ફિરઔનનો કિસ્સો ટૂંકમાં વર્ણવીને લોકોને સચેત કરવામાં આવ્યા છે કે [ર 
૬ પયગંબરને ખોટા ઠેરવવા તેમજ તેના માર્ગદર્શન અને નિર્દેશને રદ કરવા તથા ચાલબાજીઓ દ્વારા તેને [૪ 
જપ પરાસ્ત કરવાના પ્રયત્નોનો કેવો અંજામ [ફેરઔન જોઈ ચૂક્યો છે. તેનાથી બોધપાઠ મેળવીને આ વલણથી 
છ] રોકાશો નહીંતો એ જ પરિણામ તમારે પણ ભોગવવું યડશે. છ 
] તે પછી આયત ૨૭ થી ૩૩ સુધી આખિરત (પરલોક) અને મૃત્યુ પછીના જીવન અંગેની દલીલો ત 
છ વર્ણવવામાં આવી છે. આ સંદર્ભમાં સૌપ્રથમ ઇન્કાર કરનારાઓને પૂછવામાં આવ્યું છે કેતમને ફરીથી પેદા [%, 
ફં) ડરી દેવું વધારે કઠિન કામ છે કે આ વિશાળ સૃષ્ટિને પેદા કરવી, જે ઉચ્ચ આકાશોમાં પોતાના અસંખ્ય અને | 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ સ 22 _ અન્‌-નાઝિઆત - ૭૯ 


ડુ તમારું ફરીથી સર્જન કરવું છેવટે કેવી રીતે મુશ્કેલ હશે ? માત્ર એક વાક્યમાં આખિરતની સંભાવનાની આ. 
ફુ ચૂપ કરી દેનારી દલીલ પ્રસ્તુત કર્યા પછી ધરતી અને એ સરસામાન તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાવ્યું છે, જે 
જુ! ધરતીમાં મનુષ્ષ અને પશુઓની શોભા માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે અને જેની દરેક વસ્તુ એ વાતની 
ક સાક્ષી આપી રહી છે કે તે અત્યંત તત્ત્વર્દા્શેતા અને ડહાપણની સાથે કોઈને કોઈ હેતુની પૂર્તિ માટે 
9.1 બનાવવામાં આવેલ છે. આ સંકેત કરીને એ પ્રશ્નને માનવીની બુદ્ધે માટે છોડી દેવામાં આવ્યો છે કે તે સ્વયં 
' [| પોતાની જગ્યાએ વિચારીને નિર્ણય કરે કે છેવટે આ બુદ્ધિગમ્ય વ્યવસ્થામાં મનુષ્ય જેવા સર્જનને અધિકારો 
| અનેજવાબદારીઓ સોંપીને તેનો હિસાબ-કેતાબ કરવોએ વધારેબુદ્ધિમત્તા અનેડહાપણનો તકાદો દેખાય 
કુ. છે, કે પંછી જમીન પર દરેક કાર્યો કરીને તે મૃત્યુ પામે અને માટીમાં મળીને હંમેશ માટે નાશ પામે અન્તે 
જુ ક્યારેય તેનો હિસાબ ન લેવામાં આવે કે આ અધિકારોનો તેણે કેવી રીતે ઉપયોગ કર્યો અને આ 
| જવાબદારીઓને તેણે કેવી રીતે પૂરી કરી? આપ્રશ્નની ચર્ચકર્યાપછી આ.૩૪ થી ૪૧માં એ બતાવવામાં 
1 આવ્યું છે કે જ્યારે આખિરત આવશે, તો માનવીના સ્થાયી અને શાશ્ચત ભાવિનો ફેંસલો એ આધારે થશે કે 
જું કોણે દુનિયામાં બંદગીની સીમાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને પોતાના રબ (પ્રભુ-પાલનહાર) સામે વિદ્રોહ કર્યો 
કે અને દુનિયાના લાભો અને લિજ્જતોને ઉદ્દેશ્ય બનાવી લીધો અને કોણે પોતાના રબના સામે ઊભા થવાનો 
| ભય રાખ્યો અને કોણ મનની અવૈધ ઇચ્છાઓને પૂરી કરવાથી બચીને રહ્યો. આ વાત આપોઆપ ઉપરના 
ન! પ્રશ્નનો સાચો જવાબ પ્રત્યેક એ વ્યક્તિને બતાવી દે છે, જે જીદ અને હઠાગ્રહથી દૂર રહીને પ્રમાણિકતાથી 
જ તેના પર વિચાર કરે, કેમ કે માનવીને દુનિયામાં અધિકારો અને જવાબદારીઓ સોંપવાનો તદ્દન બુદ્ધિગમ્ય, * 
ક! તાર્કિક અને નૈતિક તકાદો એ જ છે કે આના જ આધારે તેનો હિસાબ કરવામાં આવે તેમજ તેને વળતર અને 
જુ ઇનામ કે સજા આપવામાં આવે. ્‌ ર 
અંતે, મક્કાના કાફિરો (ઇસ્લામ-વિરોધીઓ)ના તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે કે એ કયામત 
8 આવશે ક્યારે ? આ પ્રશ્ન તેઓ રસૂલુલ્લાહ કછ થી વાંરવાર કરંતા હતા. જવાબમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે 
કેતેનાસમયનું જ્ઞાન અલ્લાહ સિવાય અન્ય કોઈને નથી. રસૂલનું કામ માત્ર સચેત કરી દેવાનું છે કે તેસમય 
| આવશે ચોક્કસ. હવે જેનું મન ચાહે, તે તેના આવવાનો ભય રાખીને પોતાનું વલણ સુધારી લે અને જેનું 
ર] મન ચાહે, નિર્ભય બનીને વંઠેલની જેમ ફરતો ફરે. જયારે તે સમય આવશે, તો એ જ લોકો જેઓ આ 
હી. દુનિયાના જીવન પર મરી ફીટતા હતા અને એને જ સર્વસ્વ સમજતા હતા, એવું અનુભવશે કે દુનિયામાં 
ગ તેઓ ફક્ત ક્ષણવાર જ રોકાયા હતા. તે વખતે તેમને જણાશે કે તેમણે આ અલ્પ જીવન માટે કેવી રીતે કાયમ 
જ માટેપોતાનું ભવિષ્ય બરબાદ કરી નાખ્યું. ી 


-9- 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 23 અન્‌-નાઝિઆત - ૭૯ 


શ ઝન કનસ. ઝુ” 7ના 7 
22 2 ૨ર ર 2 ૨5 5 444₹:9૦:૦૦-.૦૦:૦૦:-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦૭% 


૮ બહ 


[52૮ “1 ઠ[|6 ઝે [દ * | & 16 ડે દુગ્ટ 

9 સ 0૫55 બ ૦3#ફઝ્ક્ડ4 મ 
તિ 2 4 7-27: 27₹,* 1૫૮૬ પં [રગ 2 * 4 3)1૬ ઝે 
ટટ લી બ હ્ય દિ 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 

સોગંદ છે તે (ફરિશ્તાઓ)ના જેઓ ડૂબીને ખેંચે છે, અને ધીરેથી કાઢીને લઈ જાય છે, અને તિ 
ફરિશ્તાઓના જેઓ સૃષ્ટિમાં) ઝડપથી તરતા ફરે છે, પછી (આદેશ-પાલનમાં) એકબીજાથી 
આગળ વધે છે, પછી (અલ્લાહના આદેશાનુસાર) મામલાઓની વ્યવસ્થા કરે છે.” જે દિવસે 


(૧) અહીં પાંચ લક્ષણો ધરાવનાર હસ્તીઓના સોગંદ જે વાત માટે ખાવામાં આવ્યા છે, તેની સ્પષ્ટતા નથી 
કરવામાં આવી. પરંતુપછીનો વિષય આ બાબત પરસ્વયં નિર્દેશ કરે છે કેઆ સોગંદએ વાત પર ખાવામાં આવ્યા છે 
કે કયામત જરૂર આવશે અને તમામ મૃત મનુષ્યોને જરૂર નવેસરથી જીવંત કરીને ઉઠાવવામાં આવશે. તેની સ્પષ્ટતા 
પણ નથી કરવામાં આવી કે આ પાંચ લક્ષણો કઈ હસ્તીઓના છે, પરંતુ સહાબા અને તાબેઈનની મોટી સંખ્યાએ તથા 
મોટાભાગનાં તફસીરવેત્તાઓ (કુર્ઓનના વિવરણક્તાઓ)ઝએ કહ્યું છે કે આનાથી અભિપ્રેત ફરિશ્તાઓ છે. હઝરત 
અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ હક, હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «જ, મસૂરૂક, સઈદઃ'બિન જુબૈર,'અબૂસાલેહ, 
અબૂઝૂ-રુહા અને સુદ્દી રહ. કહે છે કે ડૂબીને ખેંચનારાઓ અને ધીરેંથી કાઢીને લઈ જનારાંથી અભિપ્રેત એ 
ફરિશ્તાઓ છે, જેઓ મૃત્યુ સમયે માનવીના પ્રાણને તેના શરીરના ઊડે સુધી ઉતરીને અને તેની નસ-નસથી ખેંચીને 
કાઢી લે છે. તીવ્ર ગતિથી તરતા ફરનારાઓથી અભિપ્રેત પણ હંઝરત અલી કક, હઝરત ઈબ્ને મસૂઊદ «ક, 
-મુજાહિદ, સઈદ બિન જુબૈર અને અબૂ સાલેહ રહ.એ ફરિશ્તાઓ જ લીધા છે, જેઓ અલ્લાહના આદેશોના 
પાલનમાં એવીરીતે તીવ્ર ગતિથી હરતા-ફરતા રહે છે, જાણે તેઓ વાતાવરણમાં તરી રહ્યા હોય. આ જ અર્થ “'એક- 

બીજાથી આગળ વધી જનારાઓ'” માટે હઝરત અલી «ં, મુજાહિદ, મસૂરૂક, અબૂ સાલેહ અને હસન બસરી રહ.એ 
લીધો છે; અને એક-બીજાથી આગળ વધી જવાનો અર્થએ છે કે અલ્લાહના આદેશનો ઇશારો મળતાં જ તેમનામાંથી 
મત્યેક તેના પાલન માટે દોડી પડે છે. “મામલાઓની વ્યવસ્થા કરનારાઓ'નો અર્થ પણ ફરિશ્તાઓ છે, જેમ કે 
હઝરત અલી «ક, મુજાહિદ, અતા, અબૂ સાલેહ, હસન બસરી, કતાદા, રબીઅ બિન અનસ અને સુદી રહ. નોંધ્યુ 
છે: બીજા શબ્દોમાં સૃષ્ટિના સામ્રાજ્યના આ એ કાર્યકરો છે, જેમના હસ્તે દુનિયાની તમામ વ્યવસ્થા 
અલ્લાહત્‌આલાના આદેશાતુસારચાલી રહી છે. આ આયતોનો આવો અર્થજો કે કોઈ સહીહ હદીસમાં રસૂલુલ્લાહ 
કથી સાબિત નથી, પરંતુ કેટલાક મોટા સહાબીઓએ અને એ તાબેઈનોએ, જેઓ સહાબાના જ શિષ્યો હતા, 
જ્યારે તેમણે આ અર્થવર્ણવ્યો છે તો ધારણા કરી શકાય છે કે આ જ્ઞાન હુઝૂર કથી જ પ્રાક્ કર્યું હશે. 
હવે એ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે કયામતની ઘટના અને મૃત્યુ પછી જીવન પર આ ફરિશ્તાઓના સોગંદ કેમ 


9ટ૯૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦ 9:૦. 


2 2 ૨ 2. ૨ ર સ 5-49:6૭-૦૦.૦૦-.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-:૦૦:૦૦:૦૦૨ 


તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ઝક 24 . અન્‌-નાઝિઆત -૭૯ 
જફ “ 8. &# «5 1 દા177:84 
ડી ઉવ્ક્ડઈઉ ક ૭4ાઇઝકડ645#ાણશ્- 


| હચમચાવી નાખશે ધરતીકંપનો આંચકો અને તેના પાછળ એક વધુ આંચકો લાગશે,” કેટલાક 
ફર હૃદય હશે જે તે દિવસે ભયથી ધુજી રહ્યા હશે,” નજરો તેમની ભયભીત હશે. 


જી ખાવામાં આવ્યા છે, જયારે કે તેઓ પોતે પણ ઇન્દ્રિયાતીત (ઇન્દ્રિયો જેને પામી ન શકે એવા) અને અમૂર્ત છે, જેને 
| ઘટવા કે આવવા માટે તેમને સાક્ષી અને દલીલ રૂપે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા છે. અમારી દષ્ટિએ આનું કારણ એ છે, 
જ! વ-લ્લાડ આ'લમ (અલ્લાહ સર્વજ્ઞાની છે) , કે આરબંવાસીઓ ફરિશ્તાઓની હસ્તીનો ઇન્કાર કરનારા નહોતા. 
| તેઓ પોતે એ વાતને કબૂલ કરતા હતા કે મૃત્યુ સમયે માનવીના પ્રાણ ફરિશ્તાઓ જ કાઢે છે. તેમની એવી માન્યતા 
| પણ હતી કે ફરિશ્તાઓની ગતિ અત્યંત ઝડપી છે,-જમીનથી આકાશ સુધી પળવારમાં જ એક જગ્યાએથી બીજી 
હ ર જગ્યાએ પહોંચી જાય છે અને દરેક કામ, જેનો તેમને આદેશ આપવામાં આવે, વિના વિલંબે પૂરું કરે છે. તેઓ એ 
1 પણ માનતા હતા કે ફરિશ્તાઓ અલ્લાહની આજ્ઞાને તાબે છે અને સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા અલ્લાહતૃઆલાના આદેશથી 
| ચલાવે છે, સ્વતંત્ર અને પોતાની મરજીના માલિક નથી. અજ્ઞાનતાના કારણે તેમને અલ્લાહની પુત્રીઓ અવશ્ય 
| કહેતા હતા અને તેમને ઉપાસ્ય પણ માનતા હતા, પરંતુ તેમની એ શ્રદ્ધા નહોતી કે અસલ અધિકારો અને સત્તા 
તેમના જ હાથમાં છે. તેથી અહીં કયામતની ઘટના અને મૃત્યુ પછી જીવન માટે તેમના ઉપરોક્ત ગુણોનો દલીલ 
તરીકે એટલા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે કે જે ખુદાના આદેશથી ફરિશ્તાઓ તમારા પ્રાણ કાઢે છે, એના 
આદેશથી તેઓ ફરીથી પ્રાણ નાખી પણ શકે છે, અને જે ખુદાના આદેશથી તેઓ સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા ચલાવી રહ્યા છે, 
| તેના જ આદેશથી, જયારે પણ તેનો આદેશ હશે, આ સૃષ્ટિને તેઓ ચૂરેચૂરા પણ કરી શકે છે, અને એક બીજી દુનિયા 
મ બનાવી પણ શકે છે. તેના આજ્ઞાપાલનમાં તેમના તરફથી સહેજ પણ સુસ્તી કે આળસ અને ક્ષણભર વિલંબ નથી થઈ 

| શક્તો. ી " 


ન 
તે 


ર 
ર 
ર 
નુ 
હ 


(૨) પહેલા આંચકાનો અર્થ એ આંચકો છે, જે જમીન અને તેની દરેક વસ્તુને નષ્ટ-વિનષ્ટ કરી નાખશે અને. 
જિ! બીજા આંચકાનો અર્થ એ આંચકો છે, જેના પછી તમામ મૃત લોકો જીવંત થઈને જમીનમાંથી નીકળી આવશે. આ 
ક સ્થિતિને સૂરઃ રુમરમાં આ રીતે વર્ણવવામાં આવી છે : “અને તે દિવસે રણશિંગુ ફૂંકવામાં આવશે અને તેઓ સૌ 
જ. મરીને પડી જશે જેઓ આકાશો અને ધરતીમાં છે, સિવાય તે લોકોના જેમને અલ્લાહ જીવંત રાખવા ચાહે. ફરી એક 
| બીજું રણશિંગુ ફૂંકવામાં આવશે અનેસહસા સૌ ઊઠીને જોવા લાગશે.” (આ. ૯૮) ી ી 


(૩) “કેટલાક હૃદય' ના શબ્દો એટલા માટે પ્રયુક્ત કરવામાં'આવ્યા છે કે કુ્બન-મજીદની દષ્ટિએ કેવળ 
| કાફિરો અને ફુજ્જારો (દુરાચારીઓ, પાપીઓ) અને મુનાફિકો (દંભીઓ) પર જ કયામતની આ દહેશત, થથરાટ 


| અત્તે ભય છવાશે. સદાચારી મોમિનો આ દહેશત અને થથરાટથી સુરક્ષિત રહેશે. સૂરઃ અંબિયામાં આમના વિશે 
પ ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે, ““તે અત્યંત ગભરાટનો સમય તેમને સહેજ પણ પરેશાન નહીં કરે અને ફરિશ્તાઓ 
| આગળ વધીને તેમનું સ્વાગત કરશે કે ““આ તમારો તે જ દિવસ છે જેનોત્તમારાથી વાયદો કરવામાં આવતો હતો.'” 


8 (આ. ૧૦૩) 


સ ઝઝઝઝઝ 22222223272 22 2222 22222282222 222 22228228922 85255299289 29959999269 5૦૦૨ 


-તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 25 અન્‌-નાઝિઆત.- ૭ 


આ લોકો કહે છે, “શું ખરેખર અમને પલટાવીને ફરી પાછા લાવવામાં આવશે ? શું જ્યારે અમે [2 
પોલા જીર્ણ હાડકાં બની ગયા હોઈશું ?” કહેવા લાગ્યા, “આ પાછું આવવું તો ખૂબ નુકસાન [9 
પહોંચાડનારું હશે !”” જો કે આ માત્ર એટલું જં કામ છે કે એક જોરદાર ધમકી અપાશે અને આ [$' 
લોકોઅચાનકખુલ્લા મેદાનમાં ઉપસ્થિત હશે.” ી ક. 

શું” તમને મૂસાની ઘટનાની જાણ થઈ છે ? જ્યારે તેના રબે તેને તુવાની પવિત્ર ખીણ” મોં [ 


લિ 


(૪) અત્‌, જયારે તેમને જવાબ આપવામાં આવ્યો કે હા, આવું જ થશે, તો.તેઓ મજાકના રૂપમાં પરસ્પર 
એક-બીજાને કહેવા લાગ્યા કે, મિત્રો ! જો ખરેખર આપણને પલટીને ફરીથી જીવનની સ્થિતિમાં પાછા આવવું પડ્યું 
ત્યારેતો આપણે માર્યાગયા, તેપછી તો આપણી ખે૨નથી. 

(પ) અથતિ, આ લોકો આને એક અશક્ય વસ્તુ સમજીને તેની હાંસી ઉડાવી રહ્યા છે, જ્યારે કે અલ્લાહ માટે [ક 
આકોઈમુશ્કેલકામ નથી, જેને પૂર્ણકરવામાં તેને કોઈ વિસ્તૃત તૈયારીઓ કરવાની જરૂરહોય. તેના માટે ફક્ત એક |, 
ઠપકો કે થપાટો જ પયપ્નિ છે, જેના સાથે જ તમારી માટી કે રાખ, ચાહે ગમે ત્યાં પડી હોય, દરેક બાજુથી સમેટાઈને [4 


નુકસાનભર્યું પાછા ફરવાનું સમજીને, ચાહે તમે તેનાથી ગમે તેટલા દૂર ભાગવાનો પ્રયત્ન કરો, આ તો બનીને જ [૪ 
રહેવાનું છે, તમારા ઇન્કાર કેફરારકે હાંસી ઉડાવવાથી આ રોકાઈ શકવાનું નથી. ન 

(૬) મક્કાના કાફિરોનું કયામત અને આખિરતને ન માનવું અને તેની હાંસી ઉડાવવું વાસ્તવમાં કોઈ |૭. 
ફિલસૂફીને રદ કરવું નહોતું, બલ્કે અલ્લાહના રસૂલને ખોટા ઠેરવવું હતું, અને જે ચાલબાજીઓ તેઓ રસૂલુલ્લાહ નું. 
કેકના વિરુદ્ધ ચાલી રહ્યા હતા, તે કોઈ સામાન્ય માણસના વિરુદ્ધ નહીં, બલ્કે અલ્લાહના પયગંબરની દા'વત |જું* 
(ઇસ્લામના આમંત્રણના કાર્ય)ને નુક્સાન પહોંચાડવા માટે હતી, તેથી આખિરતની ઘટનાની વધારે દલીલો આપતાં [ક 
પહેલા તેમને હઝરત મૂસા 8% અને ફિરઔનનો પ્રસંગ સંભળાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી તેઓ સચેત થઈ જાય [ું 
કેરિસાલતથી ટકરાવાનું અનેપયગંબરને મોકલનારખુદાના મુકાબલામાં માથું ઉંચકવાનું પરિણામશું હોયછે. |9. 

(9) પવિત્ર ખીણ તુવાનો અર્થ સામાન્ય રીતે તફસીરવેત્તાઓએ એ વર્ણવ્યો'છે કે, “એ પવિત્ર ખીણ, જેનું નામ [ડં 
તુવા હતું.' પરંતુ આ સિવાય તેના બે અર્થ બીજા પણ વર્ણવવામાં આવ્યા છે. એક એ કે “એ ખીણ જે બે વખત પવિત્ર [4 
કરવામાં આવી', કેમ કે એક વખત તેને તે વખતે પવિત્ર કરવામાં આવી, જયારે પહેલી વાર અલ્લાહતૂઓલાએ ત્યાં [ 


એક જગ્યાએ એકત્ર થઈ જશે અને તમે એકાએક પોતાને જમીનની પીઠ પર જીવતા જોશો, આ પાછા ફરવાને [નું 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 26 અન્‌-નાઝિઆત - ૭૯ 


ઝુન-ઝમ્ણન્- ઝય 
૨2 2 2 2 2 ર. 2: 5 ૬0:99:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૯૦૦:૦૦:૦૦- 


“ઝે 5૬૭2૮1 તી ૧ ક ૮ 
5906-કહાહાહાહ£ 5956 
ડન દભ ર1226,4:712 % ઉ€ #2:૮4૮:279 27 ન 
59596૯55466) 


પોકાર્યો હતો કે “ફફેરઔન પાસે જાઓ, તે વિદ્રોહી બની ગયો છે, અને તેને કહો કે શું તું એ માટે 
તૈયાર છે કે પવિત્રતા અપનાવે અને હું તારા રબ (પ્રભુ) તરફ તારું માર્ગદર્શન કરું તો (તેનો) ભય 


તારા અંદર પેદા થાય ?”” પછી મૂસાએ (ફિરઔન પાસે જઈને) તેને મોટી નિશાની” બતાવી, 
“5: કડ 


હઝરત મૂસા ઠછંકને સંબોધિત કય), અને બીજી વખત તેને પવિત્ર થવાનું સૌભાગ્ય ત્યારે સાંપડ્યું, જયારે હઝરત 
મૂસા કૈક મિસર (ઇજિપ્ન)થી બની ઇસરાઈલને કાઢીને આ ખીણમાં લઈ આવ્યા. બીજુંએ કે 'રાતનાસમયે પવિત્ર 
ખીણમાં પોકાર્યો' અરબી ભાષામાં કહેવત છે છછ “દપ અથતિ ફલાણો માણસ મારા પાંસે રાત્રિનો અમુક' 
ભાગ પસારથઈગયાપછી આવ્યો. ી 

(૮) અહીંઅમુક વાતો સારી રીતેસમજી લેવી જોઈએઃ ી ન 

(|) હઝરત મૂસા 8ને નુબૂવ્વતના પદ પર નિયુક્ત કરતી વખતે જે વાતો તેમના અને અલ્લાહતૂઆલાની 
વચ્ચે થઈ હતી, તેને કુરઓન-મજીદમાં આવશ્યકતાનુસાર ક્યાંક સંક્ષિપ્તમાં અને ક્યાંક વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવવામાં 
આવી છે. અહીં પ્રસંગ એવો હતો કે વાત ટૂંકમાં કહેવામાં આવે, તેથી તેનો ફક્ત સાર પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે. 
સૂરઃ તા-૩ા, આ. ૯થી ૪૮; સૂરઃ શુ'અરા, આ. ૧૦ થી ૧૭; સૂરઃ નમ્લ, આ. ૭ થી ૧ર અને સૂરઃ કસસ, આ. 
૨૯થી ૩૫માં આની વિગત વર્ણવવામાં આવી છે. 

(10 ફિરઔનના જે વિદ્રોહનું અહીં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેનાથી અભિપ્રેત બંદગીની સીમાનું ઉલ્લંઘન 
કરીને ખાલિક (સર્જનહાર)'અને ખલ્ક (માનવો, સૃષ્ટિ) બંને વિરુદ્ધ વિદ્રોહ છે. સર્જનહાર વિરુદ્ધ તેના વિદ્રોહનો 
ઉલ્લેખ તો આગળ આવી રહ્યો છે કે તેણે પોતાની પ્રજાને એકત્ર કરીને એલાન કર્યું કે, 'હું તમારો સૌથી મોટો રબ 
ઉરભુ-પાલનહાર) છું'; અને માનવો વિરૂદ્ધ વિદ્રોહ એ હતો કે તેણે પોતાના રાજ્યના રહેવાસીઓને જુદા-જુદા જૂથો 
અને વર્ગોમાં વહેંચી રાખ્યા હતા, કમજોર પર અત્યાચાર અને હિંસાચાર કરી રહ્યો હતો, અને પોતાની આખી કોમને . 
મૂર્ખબનાવીને તેણેગુલામ બનાવી રાખી હતી, જેમ કે સૂરઃ કસસ, આ. ૧૪ અને સૂરઃ ઝુખરુફ, આ. ૫૪માં વર્ણન 
કરવામાં આવેલ છે. 

"(10 હઝરત મૂસા અલે.ને નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો કે, કહ્ટકકારકડફઈ-કઇઇ##ઇ૯ઝઈ “તમે અને 
હારૂન બંને ભોઈ તેના સાથે નરમાશથી વાત કરજો, કદાચ તે શિખામણ સ્વીકારે અને ખુદાથી ડરે.” (સૂરઃ તા-હા, 
આ. ૪૪) આ નમ્રતાથી વાતચીતનું એક ઉદાહરણ તો આ આયતમાં આપવામાં આવ્યું છે, જેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે 
એક પ્રચારકે કોઈ ખરાબ વ્યક્તિના માર્ગદર્શન માટે કેવી હિકમત (વિવેકશીલતા)ની સાથે પ્રચાર કરવો જોઈએ. 
અન્ય ઉદાહરણો સૂરઃ તા-હા, આ. ૪૯ થી ૫૯, સૂરઃ શુ'અરા, આ. ર૩ થીં ૨૮, અને સૂરઃ ક્સસ, આ. ૩૦મૉં 
આપવામાં આવેલ છે. આ એ આયતો છે, જેમાં અલ્લાહત્‌આલાએ કુર્બાન-મજીદમાં વિવેકપૂર્ણ અને ડહાપણભર્યા 
પ્રચારની શિક્ષા આપી છે. 

(૫/0 હઝરત મૂસા ક કેવળ બની ઇંસરાઈલની મુક્તિ માટે જ ફિરઔન પાસે મોકલવામાં આવ્યા નહોતા, 
જેમ કે અમુક લોકોનું માનવું છે, બલ્કે તેમને મોકલવાનો પહેલો હેતુ ફિરઔન અને તેની જાતિને સન્માર્ગ 


9:૦૦-૦ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 27 અન્‌-નાઝિઆત - ૭૯ 


વિ ઝુ દ્વિ પા ન ન્ટ ન 

ને. ॥ટતકા 24 27[૮«₹ 114૬ શ“ [4.87૮ હ 1 ૦. ર£ |2 
16૭ #ફઈઇઉઈટઝ/ઉ કઝ” 

હુ પરંતુ તેણે ખોટું ઠેરવી દીધું અને ન માન્યું, પછી ચાલબાજીઓ કરવા માટે પાછો ફર્યો”? અને 

| લોકોને એકઠા કરીને તેણે પોકારીને કહ્યું, “હું તમારો સૌથી મોટો રબ છું.””” છેવટે અલ્લાહે તેને 


જ દેખાડવાનો હતો, અને બીજો હેતુ એ હતો કે જો તે સન્માર્ગ ન સ્વીકારે તો બની ઇસરાઈલને (જે વાસ્તવમાં એક 
| મુસ્લિમ કોમ હતી) તેની ગુલામીથી છોડાવીને મિસર (ઇજિપ્ત)થી બહાર કાઢી લાવે. આ વાત આ આયતોથી પણ 
1 સ્પષ્ટ થાય છે, કેમ કે આમાં ખરેખર બની ઇસરાઈલની મુક્તિનો ઉલ્લેખ જ નથી, બલ્કે હઝરત મૂસા &છૂદાને 
1 ફિરઔનની સામે ફક્ત સત્ય વાત પ્રસ્‍તુત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, અનેએ જગ્યાઓથી આનો પુરાવો 
| મળે છે, જ્યાં હઝરત મૂસા કછકીએ ઇસ્લામનો પ્રચાર પણ કર્યો છે અને બની ઇસરાઈલની મુક્તિની માગણી પણ કરી 

ક | છે; જેમ કે-જુઓ, અલ-આ'રાફ, આ. ૧૦૪-૧૦૫, સૂરઃ તા-હા, આ. ૪૭ થી ૫૨, સૂરઃ શુ'અરા, આ. ૧૬, 
| ૧૭ અને ૨૩થી ૨૮. (વધુસમજૂતી માટેજૂઓ -તફહીમુલ કુઅનિ, ભા-૨, યૂનુસ, નોંધ ૭૪) * 


જ! એ છે કે જયારે તું પોતાના રબને ઓળખી લઈશ અને તને ખબર પડી જશે કે તું તેનો બંદો છે, સ્વતંત્ર નથી, તો 
1 અનિવાર્યપણે તારા હૃદયમાં તેનો ભય ઉત્પન્ન થશે, અને અલ્લાહનો ડર જ એ વસ્તુ છે, જેના ૫૨ દુનિયામાં 
1 માનવીના સાચા વર્તનનો આધાર છે. અલ્લાહની ઓળખ વગર અને તેના ભય વિના કોઈપણ પ્રકારની પવિત્રતાની 

જ કલ્પના કરી શકાતી નથી. 


| વિભિશ્ન ઠેકાણે કરવામાં આવ્યો છે. સ્પષ્ટ છે કે એનાથી વધારે મોટી નિશાની બીજી કઈ હોઈ શકે છે કે એક નિર્જીવ 
1 લાકડી તમામ જોવાવાળાઓની આંખો સામે પ્રગટ રૂપે અજગર બની જાય અને જાદુગરો તેના મુકાબલામાં લાઠીઓ 
| અને રસ્સીઓના જે ફાંત્રિમ અજગરો બનાવીને બતાવે તે સૌને ગળી જાય, અને પછી હઝરત મૂસા કજ જયારે તેને 

ન રે પકડીને ઉઠાવી લે તો તેફરી લાઠીની લાઠી બનીને રહી જાય. આ એ વાતની સ્પષ્ટ નિશાની હતી કે તે અલ્લાહ રબ્બુલ 
ન] આલમીન (સૃષ્ટિનો પ્રભુ-પાલનહાર અલ્લાહ) જ છે, જેના તરફથી હઝરત મૂસા કછ ને મોકલવામાં આવ્યા હતા. 


| નિપુણ જાદુગરોને બોલાવ્યા અને એક જાહેર સભામાં તેમનાથી લાઠીઓ અને રસ્સીઓને અજગરો બનાવીને 
જ! દેખાડ્યા, જેથી લોકોને વિશ્વાસ આવી જાય કે મૂસા ઝછછ કોઈ નબી (ઈશદૂત) નથી, બલ્કે એક જાદુગર છે, અને 
લાઠીનું અજગર બનાવી દેવાનો જે ચમત્કાર તેમણે બતાવ્યો.છે, તે બીજા જાદુગરો પણ બતાવી શકે છે. પરંતુ તેની 


કપ 


1 અપનાવવાનો, અથવા બીજા શબ્દોમાં ઇસ્લામ સ્વીકારી લેવાનો થાય છે. ઇબ્ને ઝૈદ રહ. કહે છે કે કુનિમાં જયાં 
| પણ હ 5 (તઝક્કા) શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં તેનો અર્થ ઇસ્લામ સ્વીકારવાનો થાય છે. આમ, ઉદાહરણ 


1 એનો, જે પવિત્રતા અપનાવે.” (તા-હા, આ.૭૬) અર્થાત્‌ ઇસ્લામ લઈ આવે.ટેટકકઇહ,5%*૪“'અને તમને શું 
પ ખબર કદાચ તે પવિત્રતા અપનાવે.” (અબસ, આ.૩) અથતિ્‌ મુસલમાન બનીજાય.હંડછૂઈાઝદઇ “અને તમારા 
| પર શું જવાબદારી છે, જો તે પવિત્રતા ન અપનાવે.” (અબસ, આ. ૭) અર્થાત્‌ મુસલમાન ન બને. (ઇબ્ને જરીર) 


(૫) અહીંપવિત્રતા (ઈ 59 અપનાવવાનો અર્થઆસ્થાકે શ્રદ્ધા, અને નૈતિક ગુણો અને આચરણની પવિત્રતા 


'«: ?«૭": દ 


રૂપેડુર્બન-મજીદની નીચે મુજબની ત્રણ આયતો તેઓ પ્રસ્તુત કરે છે : કૈશક્કહક ઉ ૬3% ““અને આબદલો છે 


«7૮ 


(પ1) એ ઇરશાદ કે “હું તારા રબ તરફથી માર્ગદર્શન કરું તો (તેનો ભય) તારા હૃદયમાં પેદા થાય' આનો અર્થ 


(૯) “મોટી નિશાની'નો અર્થ અસા (લાકડી કે દંડૂકો)નું અજગર બની જવું છે, જેનો ઉલ્લેખ કુઅનિ-મજીદમાં 


(૧૦) આની વિગત બીજી જગ્યાઓએ કુઅનિ-મજીદમાં એ વર્ણવવામાં આવી છે કે તેણે આખા મિસરથી 


. તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ _ 28 અન્‌-નાઝિઆત - ૭૯ 


પ 
હ આખિરત અને દુનિયાની યાતનામાં ઝડપી લીધો. હકીકતમાં આમાં મોટો બોધપાઠ છે દરેક 
| વ્યક્તિ માટે જેડરે.*” (રુફૂઅ-૧) 


*(૧૩) દ 


શું“ તમારા લોકોનું સર્જન વધુ મુશ્કેલ કામ છે કે આકાશનું ?** અલ્લાહે તેનું સર્જન કર્યું, [2 ” 


| આ ચાલ ઊલ્ટી પડી અને જાદુગરોએ-હાર માનીને પોતે સ્વીકારી લીધું કે મૂસા ક%છએ જે કંઈ બતાવ્યું છે, તે જાદૂ જ 

0.1 નહિં, બલ્કે મો'અજિઝો (ઈશ્વરદત્ત ચમત્કાર) છે. 

હ] (૧૧) ફિરઔનનો આ દાવો ઘણી જગ્યાએ કુર્બાન-મજીદમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે. એક પ્રસંગે તેણે હઝરત 
| મૂસા કંઇને કહ્યું કે, “જો તેં મારા સિવાય કોઈ બીજાને ખુદા બનાવ્યો, તો હું તને કેદ કરી દઈશ.' (શુ'અરા, આ. 
| ૨૯૦ એક અન્ય પ્રસંગે તેણે પોતાના દરબારમાં લોકોને સંબોધીને કહ્યું કે, 'હે કોમના સરદારો ! હું નથી જાણતો કે 
| તમારો કોઈ બીજો પણ ખુદા છે.' (અંલ-કસસ, આ.૩૮) આ તમામ વાતોથી ફિરઔનનો આશય એ નહોતો અને 

ન હોઈ શકે છે કે એ જ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર છે અને તેણે જ દુનિયાનું સર્જન કર્યું છે. એ આશય પણ નહોતો કે તે 
અલ્લાહત્‌આલાની હસ્તીનો ઇન્કાર કરનાર અને પોતે રબ્બુલ આલમીન હોવાનો દાવેદાર.હતો. એ મતલબ પણ 
નહોતો કે તે ધાર્મિક રીતે માત્ર પોતાને જ લોકોનો ઉપાસ્ય ઠેરવતો હતો. કુર્અન-મજીદમાં જ એ વાતની સોક્ષી છે કે 
જયાં સુધી ધર્મનો સંબંધ છે, તે સ્વયં બીજા ઉપાસ્યોની પૂજા-અર્ચના કરતો હતો, તેથી તેના દરબારીઓ એક પ્રસંગે 
| તેને સંબોધીને કહે છે કે, “શું કમે મૂસા એને તેની કોમને એ આઝાદી આપતા જશો કે તેઓ દેશમાં બગાડ ફેલાવે 
પ અને તમને અને તમારા ઉપાસ્યોનેછોડી દે ?'' (આ'રાફ, આ. ૧૨૭), અને કુર્બાન-મજીદમાં ફિરઔનનું એ કથન 
| પણ જોવા મળે છે કે જો મૂસા ખુદાનો મોકલેલ હોત તો શા માટે તેના પર સોનાના કંગન ઉતારવામાં ન આવ્યા? 
| અથવા તેના સાથે ફરિશ્તાઓ તેની ચાકરી માટે કેમ ન આવ્યા ? (ઝુખરુફ, આ. ૫૩) આમ, વાસ્તવમાં તે ધાર્મિક 

2 | રીતે નહિં, બલે રાજકીય અર્થમાં પોતાને ઇલાહ (ઉપાસ્ય) અને રબ્બે-આ*લા સર્વોચ્ય પ્રભુ) કહેતો હતો, અર્થાત્‌ 

નીં.| તેનો એ મતલબ હતો કે સર્વોચ્ચ સત્તાનો માલિક હું છું, મારા સિવાય કોઈને મારા રાજ્યમાં આજ્ઞા કરવાનો અધિકાર 
વ નથી, અને મારા ઉપર કોઈ સર્વોચ્ચ શક્તિ નથી, જેનું ફરમાન અહીં જારી થઈ શકે છે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ, 
| તફહીમુલ કુરબાન: ભાગ-૨, અલ-આ'રૉફ, નોંધ ૮૫; ભા-૩, તા-હા, નોંધ ૨૧; અલ-શુ'અરા, નોંધ ૨૪, ૨ દદ; 
| અલ-કસસ, નોંધ પર , ૫૩; ભા-૪, અઝ્-રુખરુફ, નોંધ ૪૯) પી 

(૧૨) અર્થાત્‌, અલ્લાહના પયગંબરને ખોટા ઠેરવવાના એ પરિણામથી ડરો, જે ફિરઔન જોઈ ચૂક્યો છે. 
(૧૩) હવે કયામત અતે મૃત્યુ પછી જીવન સંભવિત અને ડહાપણભર્યું અને બુદ્ધિગમ્ય હોવાની દલીલો 
| વર્ણવવામાં આવી રહી છે. સ 
“ (૧૪) “સર્જન'થી અભિપ્રેત મનુષ્યોનું ફરીથી સર્જન છે અને આકાશથી અભિપ્રેત આખું ઉચ્ચ આકાશ છે, 
| જેમાં અસંખ્ય તારાઓ અને નક્ષત્રો, અગણિત સૌર્યમંડળો અને આકાશંગંગાઓ છે. આનો અર્થ એ છે તમે મૃત્યુ 
પ પછી ફરીથી જીવતા કરવાને અશક્ય બાબત સમજો છો અને વારંવારકહો છો કે ભલા એ કેવી રીતે સંભવ છે કે જ્યારે 


95૦૦-૦૭. 


કી. 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ણે 29 અન્‌-નાઝિઆત - ૭૯ 


«ડિ ર 27૮-312 1 દ્વ કર ત્રિ4 4 
5 6૫-૮5 [5 કક્કડ: ઉ 
“1712-2727. /સ2? -27?:₹ક[૮ 12૬1112727 ૬ 2૮? 
છિ તત ર તી 6પન્ક્ડડડ$ન્‍ક 5૮5 
તેની છત અત્યંત ઊંચી ઉઠાવી, પછી તેનું સંતુલન સ્થાપિત કર્યું, અને તેની રાત ઢાંકી અને તેનો દિવસ 


કાઢ્યો." એના પછી ધરતીને તેણે પાથરી,” તેમાંથી તેનું પાણી અને ચારો કાઢ્યો,'? અને તેમાં 


અમારાં હાડકાઓ જર્જીરેત થઈ ચૂક્યા હશે એ સ્થિતિમાં અમારાં વેરવિખેર શારીરિક અંગો ફરીથી એકત્ર કરી 
દેવામાં આવે અને તેમાં પ્રાણ નાખી દેવામાં આવે, ક્યારેય એ વાત પર વિચાર કરો છો કે આ મહાન સૃષ્ટિની રચના 
વધારે મુશ્કેલ કામ છે કે તમને-એક વાર પેદા કર્યા પછી ફરીથી,એ જ રૂપમાં પેદા કરી દેવા ? જે ખુદા માટે તે કોઈ 
મુશ્કેલ કામ નહોતું, તેના માટે છેવટે આ કેવી રીતે મુશ્કેલ કામ છે કે તે તેના પર સમર્થ ન થઈ શકે? મૃત્યુ પછી જીવન 
પરઆજ દલીલ કુર્બાન-મજીદમાં વિભિન્ન જગ્યાઓએ આપવામાં આવી છે; જેમ કે-સૂરઃયા-સીન માં છે : “અને 

શુંતે, જેણે આકાશો અને ધરતીને બનાવ્યા, એ માટેસમર્થ નથી કે આમના જેવાઓને (ફરીથી) પેદા કરે? કેમ નહીં, 
તે તો ખૂબ મોટો જબરજસ્ત સર્જનહાર છે, સર્જનના કામને સારી રીતે જાણે છે.” (આ. ૮૧); અને સૂરઃ મુ'મિનમાં 

ફરમાવ્યું : ““નિશ્ચિતપણે આકાશો અને ધરતીને પેદા કરવું મનુષ્યોને પેદા કરવાથી વધારે મોટું કામ છે, પરંતુ 

મોટાભાગના લોકો જાણતા નથી.” (આ. ૫૭) 

(૧૫) રાત અને દિવસને આકાશ તરફ નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવેલ છે, કેમ કે આકાશનો સૂર્ય અસ્ત થવાથી રાત 
આવે છે અને એ જ રીતે ઉદય થવાથી દિવસ નીકળે છે. રાત માટે ઢાંકવાનો શબ્દ એ અર્થમાં પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો 
છે કે સૂર્યઅસ્ત થયા પછી રાતનો અંધકાર જમીન પર એ રીતે છવાઈ જાય છે, જાણે ઉપરથી તેના ઉપર નાખીને ઢાંકી [૧ 
દેવામાં આવ્યો હોય. ર 

(૧૬) “એના પછી ધરતીને પાથરી'નો અર્થ એ નથી કે આકાશના સર્જન પછી 'અલ્લાહતૃઆલાએ ધરતીનું 
સર્જન કર્યું, બલ્કે આ એવી વર્ણનશૈલી છે, જેમ કે આપણે એક વાતનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી કહીએ છીએ, “પછી આ 
વાત વિચારણીય છે.' આનો અર્થ આ બંને વાતો દરમ્યાન પ્રાસંગિક ક્રમ બતાવવાનો નથી હોતો કે પહેલા આ વાત 
થઈઅનેપછીબીજી વાત, બલ્કે હેતુ એક વાત પછી બીજી વાત તરફ ધ્યાન આકર્ષિક કરાવવાનું હોય છે, ચાહે તે બંને 
એકસાથે જોવા મળતી હોય. આ વર્ણનશૈલીના વિભિન્ન દૃષ્ટાંતો સ્વયં કુઅનિમાં છે-જેમ કે, સૂરઃ કલમમાં ફરમાવ્યું 
ટદ્ક્ડકડકક્ટ “કફૂરછે અને તે પછી નીચ.” (આ.૧૩) આનો એ અર્થ નથી કે પહેલા એ કૂર બન્યો 
અને તે પછી નીચ બન્યો, બલે તેનો અર્થ એ છે કે તે વ્યક્તિ ક્રૂર છે અને વધારામાં એ કે નીચ પણ છે. એ જ રીતે સૂરઃ 
બલદમાં ફરમાવ્યું કહ ાહ્૭૫૬-૬ .... દ્ઝક#ડડ “ગુલામ આઝાદ ડરે... પછી ઈમાન લાવનારાઓમાં 
હોય.'' (સૂરઃ ૧૩ થી ૧૭) આનો પણ અર્થએ નથી કે પહેલા એસદ્કાર્યો કરે, પછી ઈમાન લાવે, બલ્કે આનો અર્થ 
એ છે કે સદ્કાર્યોની સાથે-સાથે તેનામાં મોમિન હોવાનો ગુણ પણ હોય. અહીં એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે 
કુર્અાનમાં ક્યાંક ધરતીના સર્જનનો ઉલ્લેખ પહેલા કરવામાં આવ્યો છે અને આકાશોના સર્જનનો ઉલ્લેખ પછી, જેમ 
કે-સૂરઃ બકરહ, આ. ૨૯ માં છે, અને કોઈ જગ્યાએ આકાશના સર્જનનો ઉલ્લેખ પહેલા અને ધરતીના સર્જનનો 
ઉલ્લેખ પછી કરવામાં આવ્યો છે, જેમ કેઆ આયતમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આ વાસ્તવમાં વિરોધાભાસ નથી. 
આ જગ્યાઓમાંથી કોઈપણ ઠેકાણે કહેવાનો આશય એ બતાવવાનો નથી કે કોનું સર્જન પહેલા કર્યું અને કોનું પછી, 


દ ઝય 7-૨૫ -ઝ--૫ 9“) 7” 7. 7૦૦ 7૦”. ઝનજુગગ્‌ ણ જુ જબ્‌ ગીર 7ન"ય્‌ 7: 7-૨ 7%” 7”. 9”. 9". 7” "૨. ગુન્‌ ૦ર ણુ ણય. -૬”ય્‌ જન્ય 7”. 


0 
ર 
કઃ 
કુ 


9 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ૩0 અનૂ-નાઝિઆત - 


ર2 અ 2 2 સ -49₹469:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-.૦૦.૦૦.૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૯૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:- 


જુ બલે જ્યાં સંદર્ભ અને પૂર્વાપિર સંબંધ એવું ઇચ્છતો હોય કે અલ્લાહતૂઆલાની પૂર્ણ ખૂબીઓ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે, 
| ત્યાં આકાશોનો ઉલ્લેખ પહેલા કરવામાં આવ્યો છે અન્તે ધરતીનો પછી; અને જ્યાં વાણીનો ક્રમ એ વાતનો તકાદો 
દ કરે છે કે લોકોને એ ને'મતો (કૃપાઓ)નું ભાન કરાવવામાં આવે, જે તેમને ધરતી પર પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, ત્યાં ધરતીનો 
| ઉલ્લેખ આકાશોના ઉલ્લેખથી પહેલા કરવામાં આવ્યો છે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીમુલ કુઅનિ, ભા-૪, 
ભી અસૂ-સજદહ, નોંધ ૧૩,૧૪૦) 


(૧૭) “ચારો” થી અભિપ્રેત અહીં કેવળ પશુઓનો ચારો નથી, બલ્કે એ તમામ વનસ્પતિ છે, જે મનુષ્યો અને 


| પશુઓ બંનેના ખોરાકનું કામં આપે છે. છ*5 અને હં5 મોટાભાગે અરબી ભાષામાં પશુઓના ચારા માટે વપરાય 
ર છે, પરંતુ ક્યારેક માનવીઓ માટે પણ પ્રયુક્ત કરી લેવામાં આવે છે; જેમ કે -સૂરઃ યૂસુફમાં આવ્યું છે કે હઝરત યૂસુક 
મ જાના ભાઈઓએ પોતાના આદરણીય પિતાને કહ્યું - ત્યઈજ્ઝી તદ હેડડક..9/“તમે કાલે યૂસુકને અમારા 


| સાથે મોકલી દો કે કંઈક ચરી લે અને રમી લે.” (આ. ૧૨) અહીં બાળક માટે ચરવા ( હં5 ) નો શબ્દ જંગલમાં 
| ચાલી-ફરીનેફળ તોડવા અને ખાવાના અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે. 


(૧૮) આ આયતોમાં કયામત અને મૃત્યુ પછી જીવન માટે બે રીતે દલીલો કરવામાં આવી છે. એક એ કે એ 


મ ખુદાના સામર્થ્યદ્વારા તેમને ફરી ઉઠાવવા કદાપિ મુશ્કેલ નથી, જેણે આ વિશાળ અને મહાન સૃષ્ટિ આટલા અદ્ભુત 
| સંતુલનની સાથે અને આ ધરતી આટલા સરસામાન સાથે બનાવી છે. બીજું એ કે અલ્લાહની પૂર્ણ તત્ત્વદર્શિતા અને 


ડહાપણની જે નિશાનીઓ આ સૃષ્ટિ અને આ ધરતીમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે, તે એ વાતની દલીલ છે કે અહીં 
કોઈપણ કાર્ય નિરર્થક અને નિરુદ્દેશ્ય નથી થઈ રહ્યું. ઉચ્ચ આકાશમાં અસંખ્ય તારાઓ અને નક્ષત્રો તથા 


રુ આકાશગંગાઓ દરમ્યાન જે સંતુલન સ્થાપિત છે, તે દલીલ છે કે આ બધું જેમ-તેમ અને ઠેકાણા વગરનું નથી થઈ 
ડં ગયું, બલ્કે કોઈ ખૂબ જ સમજપૂર્વકની યોજના તેના પાછળ કાર્યરત છે. આ રાત અને દિવસનું નિયમિત આવવું એ 
| વાત પર સાક્ષી છે કે ધરતીને આબાદ કરવા માટે આ વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ બુદ્ધિપૂર્વક સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. સ્વયં આ 
| ધરતી પર એવા ભાગો પણ છે, જ્યાં ૨૪ કલાકમાં દિવસ અને રાતની ઊલટફેર થઈ જાય છે અને એ ભાગો પણ છે, 
| જયાં ખૂબ જ લાંબા દિવસ અને ખૂબ લાંબી રાત હોય છે. ધરતીની વસ્તીનો મોટો ભાગ પહેલા પ્રકારના ભાગોમાં 
રે વસેલો છે, અને જ્યાં રાત અને દિવસ જેટલા વધારે લાંબા હોય છે, ત્યાં જીવન વધારેમાં વધારે મુશ્કેલ અને વસ્તી 
| ઓછામાં ઓછી થતી જાય છે, ત્યાં સુધી કે દ મહિનાના દિવસો-અને ૬ મહિનાની રાત્રિઓવાળાં પ્રદેશો આબાદી 
| માટે બિલકુલ યોગ્ય નથી. આ બંને નમૂનાઓ આ ધરતી પર બતાવીને અલ્લાહત્‌આલાએ એ હકીકતની સાક્ષી 
| પ્રસ્‍તુત કરી દીધી છે કે રાત અને દિવસની હેરફેરની આ નિયમબદ્ધ વ્યવસ્થા કંઈ આકસ્મિક નથી થઈગઈ , બછેઆ 
8 | ધરતીને આબાદીને યોગ્ય બનાવવા માટે ખૂબ જ ડહાપણ અને વિવેકશીલતાની સાથે બરાબર એક અંદાજના આધારે 
મ કરવામાં આવી છે. એ જ પ્રમાણે ધરતીને એ રીતે બિછાવવી કે તે રહેઠાણને લાયક બની શકે, તેમાં એ પાણી ઉત્પન્ન 
જું કરવું જે માનવી અને પશુઓના પીવાને યોગ્ય અને વનસ્પતિ-માટે ઊગવા અને વિક્સવાને લાયક હોય, તેમાં 
| પહાડોને જમાવવા અને એ તમામ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરવી, જે માનવી અને દરેક પ્રકારનાં પશુઓ માટે જીવન 
| વિતાવવાનું સાધન બની શકે, આ તમામ કાર્યો એ વાતની ચોખ્ખી નિશાની છે કે આ-આકસ્મિક ઘટનાઓ કે કોઈ 
ર ર ખેલાડીના હેતુવિહિન કાર્યો નથી, બલ્કે તેમાંથી દરેક કાર્ય એક મહાન તત્ત્વદર્શી, ડહાપણવાળી અને જ્ઞાની હસ્તીએ 


૭૯ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મં' ટે ૩1 અનૂ્‌-નાઝિઆત - ૭૯ 


પ્ઃ 
૦૫ 
દ 


રો. 


ઝક “ક 2 


દે ક (દિ ક્ર૬ટ ક રય 

81 જો ઈ! ૪. કિ હા પ હ રી 

ક! જ્યારે તે મોટી આફત આવશે,” જે દિવસે માનવી પોતાનું બધું કર્યું-કરાવ્યું યાદ કરશે,*” અને ન ી 

દુ દરેક જોવાવાળાના સામે જહન્ઞમ (નક)ને ખોલીને મૂકી દેવામાં આવશે, તો જેણે વિદ્રોહ કર્યો હતો ક 
પ અને દુનિયાના જીવનને પ્રાથમિકતા આપી હતી, જહન્ઞમ (નર્ક) જ તેનું ઠેકાણું હશે, અને જેણે [ક 

જ પોતાના રબ સમક્ષ ઊભા થવાનો ભય રાખ્યો હતો અને મનને ખરાબ ઇચ્છાઓથી દૂર રાખ્યું હતું, [| 

| જન્નત (સ્વર્ગ) તેનું ઠેકાણું હશે.” 


| હેતુપૂર્વક કરેલ છે. હવે એ દરેકસમજદાર અને બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિએ સ્વયં વિચારવાની વાત છે કે છેવટે આખિરતતનું ે. 
જી. ઘટવું ડહાપણ અને બુ[દ્ધેનો તકાદો છે કે નથી ? જે વ્યક્તિ આ તમામ વસતુઓને. જોવા છતાં એવું કહે છે કે આખિરતઃ [નું 

| નહીં આવે, તે જાણે એમ કહે છે કે અહીં બીજું બધું તો ડહાપણની સાથે અને હેતુપૂર્વક થઈ રહ્યું છે, પણ ધરતી પર [ફ' 
જ! માનવીને સમજદાર અનેસ્વતંત્ર બનાવીને પેદા કરવું નિરર્થક અને નિરુદ્દેશ્ય અને બુદ્ધિહીન કાર્ય છે; કેમ કે આનાથી [જ 
ની. મોટી બીજી કોઈ નિરર્થક અને નિરુદેશ્ય તથા બુદ્ધિહીન વાત નથી હોઈ શકતી કે આ ધરતીમાં ઉપૅભોગના વ્યાયક |. 

1 અધિકારો આપીને માનવીને અહીંદરેક પ્રકારનો સારા અનેખરાબ કાર્યો કરવાની તક તો આપી દેવામાં આવે, પરંતુ [નું 
કે] ક્યારેય તેનો હિસાબ કરવામાં ન આવે. 


(૧૯) આનો અર્થ છે કયામત, અનેતેના માટે હ*ઈઉંક। ના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પિ 

4૪ સ્વયં કોઈ એવી મોટી આફતને કહે છે, જે સૌના ઉપર છવાઈ જાય. ત્યારબાદ તેના માટે ઇન નો શબ્દ |નું. 

| વધારામાં પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી આપોઆપ એ સ્પષ્ટ થાય છે કે તેની તીવ્રતાની કલ્પના કરવા માટે [જ* 
| માત્ર -*ઈ શબ્દ પયા નથી. 


(૨૦) અર્થાત્‌, જ્યારે મત્તુષ્ય જોઈ લેશે કે એ જ હિસાબ-કિતાબનો દિવસ આવી ગયો છે, જેના સમાચાર તેને [9. 
| દુનિયામાં આપવામાં આવી રહ્યા હતા, તો એ પહેલાં કે તેની કર્મનોંધ તેના હાથમાં આપવામાં આવે, તેને એક-એક-]તુંઃ 
| ડરીને પોતાના એ તમામ કૃત્યો યાદ આવવા લાગશે, જેતે દુનિયામાં કરીને આવ્યો છે. કેટલાક લોકોનેઆ અનુભવ [# 
| સ્વયં આ દુનિયામાં પણ થાય છે કે જો એકાએક, ક્સારેક તેને કોઈ એવા જોખમનો સામનો થઈ જાય છે, જેમાં મૃત્યુ [8 
૧૬ તેને તદન નજીક ઊભેલું દેખાવા લાગે છે, તો પોતાના સમગ્ર જીવનની ફિલ્મ તેની કલ્પનાની આંખોની સ્રાથે એક 19. 
ય ક્ષણમાં પસાર થઈ જાય છે. દ 


(૦૫ 


ન્ન 


તફહીમુલ' કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ણ ૩2 જે અન્‌-નાઝિઆત - ૭૯ 


આલોકોતમનેપૂછે છે, “છેવટે તે પરીકા આવીપહોંચશે?”£9 પ તેનોસમય 

ન બતાવો. તેનું જ્ઞાન તો અલ્લાહ પર સમાપ્ત છે. તમે માત્ર સચેત કરનારા છો તે દરેકેવ્યક્તિને જે તેનો 

| ભયરાખે,“”જે દિવસે આ લોકો તેનેજોઈ લેશે તોએમનેએવું લાગશે કે (દુનિયામાં કેમૃતહાલતમાં 
| આલોકો) માત્રએકદિવસનાઆગળનાકેપાછળનાપહોર સુધી રોકાયા છે.” (રુકૂઅ-૨) 


જું! દુનિયામાં જીવન અંગેનું એક વલણ એ છે કે વ્યક્તિ બંદગીની સીમાનું ઉલ્લંઘન કરીને પોતાના ખુદાના મુકાબલામાં 
| વિદ્રોહ કરે અને એ નક્કી કરી લે કે આ જ દુનિયાના ફાયદાઓ અને લિજ્જતો તેને અપેક્ષિત છે, ચાહે કોઈપણ રીતે 
9 વે પ્રાસ થાય. બીજુંવલણ એ છે કેઅહીં જીવન વિતાવતાં માણસ એ વાતને નજર સામે રાખે કે છેવટે એક દિવસે તેને 
મ પોતાના રબની સામે ઊભા થવાનું છે અને નફસ (મન)ની ખરાબ ઇચ્છાઓને પૂરી કરવાથી એટલા માટે બચે કે જો 
અહીં તેણે પોતાના મનનું કહ્યું માનીને કોઈ નાજાયઝ (અત્તુચિત) લાભ ઉઠાવ્યો અથવા કોઈ અયોગ્ય આનંદ પ્રાપ્ત [4 
કરી લીધો તો પોતાના રંબને શું જવાબ આપશે. આખિરતમાં નિર્ણય એ વાત પર જ થવાનો છે કે માનવીએ આ 
બંનેમાંથી કયું વર્તન આ દુનિયામાં અપનાવ્યું. પહેલું વર્તન અપનાવ્યું, તો તેનું હંમેશાનું ઠેકાણુ જહશમ છેં અને" 
8 ! બીજુંવર્તન અપનાવ્યું તો તેનું હંમેશનું રહેઠાણ જન્નત. 
ે, (૨૨) મક્કાના કાફિરો રસૂલુલ્લાહ છથી આ પ્રશ્ન વારંવાર કરતા હતા, અને આનાથી અભિપ્રેત કયામતના 
ર] આવવાનો સમય અને તેની તારીખ જાણવાનો નહોતો, બલ્કે તેની હાંસી ઉડાવવાનો હતો. વિધુ સમજૂતી માટે 
જુ! જુઓ, તફહીમુલ કુર્ઓન,'ભા-૬ , તફસીર સૂરઃ મુલ્ક, નોંધ ૩૫) 
| (૨૩) આનીસમજૂતી પણ અમે તફસીર સૂરઃ મુલ્ક, નોંધ ૩૬ માં કરી ચૂક્યા છીએ. રહી એ વાત કે તમે પ્રત્યેક 
દ તં એ વ્યક્તિને સચેત કરી દેવાવાળા છો, જે તેનો ભય રાખે, તો આનો અર્થ એ નથી કે ડર ન રાખનારાઓને સચેત 
| કરવું તમારું કામ નથી, બલકે આનો અર્થ એછે છે કે તમારા સચેત કરવાનો ફાયદો તેને જ પહોંચશે, જે એ દિવસના 
પ આવવાનો ભય રાખે. 2 
(૨૪) આ વિષયનું વર્ણન આનાથી અગાઉ અનેક ઠેકાણે કુર્બાન-મજીદમાં થઈ ચૂક્યું છે, અને અમે તેનું 
! મે વિવરણ કરી ચૂક્યા છીએ.જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૨, યૂનુસ, નોંધ ૫૩; બની ઇસરાઈલ, નોંધ ૫૬; ભા- 
૩, તા-હા, નોંધ ૮૦; અલ-મુ'મિનૂન, નોંધ-૧૦૧; અર્‌-રૂમ, નોંધ ૮૧, ૮ર; ભા-૪, યા-સીન, નોંધ ૪૮. આ 
જ ઉપરાંત આ વિષય સૂરઃ અહકાફ, આ. ૩૫ માં પણ આવીચૂક્યો છે, જેનું વિવરણ અમે ત્યાં નથી કર્યું, કેમ કે અગાઉ 
] ધણી જગ્યાએ અસિ ચૂડીછે. 


ા ૭૩૦૦૩૦૭. 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ૩33 અબસ - ૮૦ 


૮૦ : અબસ 
પરિચય 


નત્ટ 


ે, પ્રથમજશબ્દઈ# ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
1 ઉતરાણકાળ : . 
તફસીરવેત્તાઓ અને હદીસવેત્તાઓએ સર્વાનુમતે આ સૂરઃના અવતરણનું કારણ એ બતાવ્યું છે કે એક 
| વખતે અલ્લાહના રસૂલ કની સભામાં મક્કા-મુઅઝ્ઝમાના કેટલાક મોટા સરદારો બેઠાં હતા અને હુઝૂર 
|! કં તેમને ઇરલામ સ્વીકારવા માટે તૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. એટલામાં ઈબ્ને ઉમ્મે મકતૂમ 
| નામના એક અંધ વ્યક્તિ હુઝૂર કની સેવામાં ઉપસ્થિત થયા અને તેમણે આપને ઇસ્લામ વિષે કંઈક 
| પૂછવાની ઇચ્છા દશી. હુઝૂર કને તેમનો આ હસ્તક્ષેપ પસંદ ન પડ્યો અને આપ ફંકંએ તેમના તરફ 
| ધ્યાન ન આપ્યું. આના પર અલ્લાહત્‌આલા તરફથી આ સૂરઃનું અવતરણ થયું. આ એતિહાસિક પ્રસંગથી 
આ સૂરઃનો ઉતરાણકાળ સરળતાથી નક્કી થઈજાય છે. 
પ એક, એ વાત સિદ્ધ છે કે હઝરત ઇબ્ને ઉમ્મે મકતૂમ ડે તદન આરંભિક કાળમાં ઇસ્લામ સ્વીકાર 
] કરનારાઓમાંથી છે. હાફિઝ ઇબ્ને હજર અને હાફિઝ ઇબ્ને કસીર સ્પષ્ટતા કરે છે કે ૫5454) હગંઅને 
| પ «6-25, અર્થાત્‌ આ એ લોકોમાંથી હતા, જેમણે મક્કા મુઅઝ્ઝમામાં ખૂબ પહેલાં ઇસ્લામ 
8. સ્વીકાર કર્યો હતો. ી ર ુ 
બીજું, હદીસની જે નોંધોમાં આ પ્રસંગ વર્ણવવામાં આવ્યો છે, તેમાંથી કેટલાકથી જાણ થાય છે કે તે 
| વખતે તેઓ ઇસ્લામ સ્વીકારી ચૂક્યા હતા અને કેટલાકથી જણાય છે કે તેઓ ઇસ્લામ સ્વીકારવા તરફ 
| આગળ વધી ચૂક્યા હતા અને સત્યની શોધમાં હુઝૂર કકે પાસે આવ્યા હતા. હઝરત આઈશા 
છુ] હનુ કથન છે કે તેમણે આવીને નિવેદન કર્યું હતું ::૭૫*/| હૌ ઇક) 9 “હે અલ્લાહના રસૂલ ! મને સીધો 
| માર્ગ બતાવો.” (તિરમિઝી, હાકિમ, ઇબ્ને હબ્બાન, ઇબ્ને જરીર, અબૂ યાહ્યા) હઝરત અંબ્દુલ્લાહ બિન 
| અબ્બાસ «કની રિવાયત છે કે તેઓ આવીને કુરાનની એક આયતનો અર્થ પૂછવા લાગ્યા અને હુઝૂર કથી 
| અરજ કરીઃ વહ .કાપા૭#-)૫ “હે અલ્લાહના રસૂલ ! મને એ જ્ઞાન શીખવાડો, જે અલ્લાહે 
| આપને શીખવાડ્યું છે.” (ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અબી હાતિમ) આ કથનોથી ખ્યાલ આવે છે કે તેઓ હુઝૂર 
હ. છિંને અલ્લાહના રસૂલ અને કુર્અનને અલ્લાહનો ગ્રંથ સ્વીકારી ચૂક્યા હતા. બીજી બાજુ ઇબ્ને ઝૈદ ડૂ 
ી આ.૩ ના શબ્દો કજ નો અર્થ *-ર્કર્શ ““કદાચ કે તેઓ ઇસ્લામ સ્વીકારી લે' વર્ણવે છે. (ઇબ્ને 
| જરીર) અને અલ્લાહત્‌આલાનો પોતાનો આ ઇરશાદ પણ કે “તમને શું ખબર, કદાચ તેઓ સુધરી જાય 
ક | અથવા શિખામણ પર ધ્યાન આપે અને શિખામણ કરવું તેના માટે લાભદાયક હોય ?” અને એ કે “જે પોતે 
નુ તમારા પાસે દોડીને આવે છે અને તે ડરી રહ્યો હોય છે, તેનાથી તમે મોઢું ફેરવો છો”' એ વાત તરફ.સંકેત કરે 
જપ છે કે તે વખતે તેમના અંદર સત્યની ઊંડી ભાવના ઉત્પન્ન થઈ ચૂકી હતી, તેઓ હુઝૂર કને જ માર્ગદર્શનનો 
| સ્રોત સમજીને આપની સેવામાં એટલા માટે ઉપસ્થિત થયા હતા કે તેમની આ સત્યની અભિલાષા અહીંથી 
જ પૂરી થશે, અને આ વાત એમની હાલતથી પ્રગટ થઈ રહી હતી કે તેમને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે, તો 
$ | તેઓ તેનાથી લાભાન્વિત થશે. 


તફહીમુલ કુર્ઓન : પારએ-અમ્મ 34 અબસ - ૮૦ 


ડડ? ઝઝઝઝઝઝ 22222289222 9929959928 9992૦92992૦૦૦૦-૭૦-૦૦૭૦૦૨ 


ર ત્રીજું, હુઝૂર છેન્‍ની સભામાં જે લોકો તે વખતે-બેઠા હતા, વિભિન્ન નોંધોમાં તેમના નામોની સ્પષ્ટતા [છું 
1 કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં આપણને ઉત્બા, શૈબા, અબૂ જહલ, ઉમૈયા બિન ખલફ અને ઉબઈ બિન | 
1 ખલફ જેવા .ઇસ્લામના સૌથી કટ્ટર શસ્રુઓના નામો મળે છે. આનાથી જણાય છે કે આ પ્રસંગ તે વખતે 1. 
કુ બન્યો હતો, જ્યારે અલ્લાહના રસૂલ ફં સાથે.આ લોકોનો મેળ-મેળાપ હજુબાકી હતો અને સંઘર્ષ એટલો [૧ 
| ઉગ્ર બન્યો નહોતો કે આપના ત્યાં તેમની અવર-જવર અને આપના સાથે તેમની મુલાકાતોનો ક્રમ બંધ થઈ [ક 
| ગયો હોય. આબધીબાબતો એનું પ્રમાણ છે કે આ સૂરઃ તદ્દન આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી સૂરઃઓ પૈકી છે. જ 
| વિષય અને ચર્ચાઃ ન. 
પ્રત્યક્ષ રૂપે સૂરઃની આરંભિક વર્ણનશૈલી જોઈને વ્યક્તિને એવું લાગે છે કે અંધ વ્યક્તિથી મોઢું | 
1 ફેરવવા અનેમોટા-મોટા સરદારો તરફ ધ્યાન આપવાને કારણે આ સૂરઃમાં નબી કૈં પર રોષ વ્યક્ત [હ 
[8 કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આખી સૂર: પર સમગ્રતયા વિચાર કરવામાં આવે તો જણાય છે કે વાસ્તવમાં રોષ [જં 
9! ડુરેશના કાફિરોના એ સરદારો પર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેઓ પોતાના ઘમંડ, હઠાગ્રહ અને [[ 
સચ્ચાઈથી ઉપેક્ષાને કારણે રસૂલુલ્લાહના કના સત્ય-પ્રચાસ્નું તિરેસ્કાર સાથે ખંડન કરી રહ્યા હતા, અને | 
| હુઝૂર ને પ્રચારની સાચી રીત બતાવવાની સાથે એ રીતની ભૂલ સમજાવવામાં આવી છે, જે પોતાની વું 
નીપ પયગંબરીના આરંભમાં આપ અપનાવી રહ્યા હતા. આપનું એક અંધ વ્યક્તિ પ્રત્યે દુર્લક્ષ સેવવાનું અને [હં 
ક! ફુરેશના સરદારો પ્રત્યે ધ્યાન આપવાનું કારણ કંઈએટલા માટે નહોતું કે આપમોટા લોકોને પ્રતિષ્ઠિત અને [ફં 
9! એક બિચારા અંધેને તુચ્છ સમજતા હતા, અને મઆઝલ્લાહ (અલ્લાહ માફ કરે) , આવો કોઈ દુર્ગુણ આપ [3 
| જમાં જોવા મળતો હતો, જેના-પર અલ્લાહત્‌આલાંએ પકડ કરી; બલ્કે મામલાનું વાસ્તવિક પાસુ એ'છે કે [હું 
જુ એક દાઈ (આવાહક) જ્યારે પોતાના આમંત્રણની શરૂઆત કરવા લાગે છે, તોઃસ્વાભાવિક રીતે તેનું વલણ [નું 
1 એ. તરફ હોય છે કે જાતિના પ્રભાવી લોકો તેના આમંત્રણનો સ્વીકાર કરીલે, જેથી કામ સરળથઈ જાય, [૭ 
| નહિં તો સામાન્ય અપ્રભાવી, અક્ષમ અને નબળા લોકોમાં સંદેશ ફેલાઈ પણ-જાય, તો તેનાથી કોઈ'મોટો ક 
8, ફરક નથી પડી શકતો. મહદ્‌અંશે આવું જ વલણ શરૂઆતમાં અલ્લાહના રસૂલ કંકૈએ પણ અપનાવ્યું હતું, [જ 
| જેનું પ્રેરક સંપૂર્ણપણે નિષ્ઠા અને સત્ય-સંદેશને આગળ વધાવવાની ભાવના હતી,-ન કે મોટા લોકોનું |. 
શુ સન્માન અને નાના લોકોના અપમાનનો _વિચાર.'પરંતુ અલ્લાહત્‌આલાએ આપને સમજાવ્યું.કે ઇસ્લામી [તું 
| આહવાનૂની ખરી રીત આ નથી, બલ્કે આ'આહવાન્‌ના દષ્ટિબિંદુથીઃપ્રત્યેક એ વ્યક્તિ મહત્ત્વ ધરાવે છે, જે [ક 
| સત્યનો અભિલાષી હોય, ચાહે તે ગમે તેવો નબળો, અપ્રભાવી અથવા અક્ષમ હોય, અને દરેક એ વ્યક્તિ [ફુ 
| મહત્ત્વહીન છે, જે સત્યની ઉપેક્ષા કરે, ચાહે તે સમાજમાં ગમે તેટલું ઉચ્ચ સ્થાન ધરાવતો હોય. તેથી આપ |. 
મ ઇસ્લામની શિક્ષાઓ ખુલ્લેઆમ-જાહેરમાં સૌને સંભળાવો, પરંતુ આપના ધ્યાનના ખરા અધિકારી એ [ું. 
1 લોકો છે, જેમનામાં સત્યને સ્વીકારવાની -તત્પરતા જોવા 'મળતી ,હોય, 'અત્તે આપના ઉચ્ચ સ્તરીય [હું 
। આહવાન્‌ના સ્થાનથી એ વાત ઉતરતી કક્ષાની-છે.કે-આપ તેને એ ઘમંડી અનેઃઅહંકારી લોકો સામે- મૂકો, પિ 
| જેઓ પોતાની મોટાઈના થમંડમાં એવું સમજતા હોયકે તેમનેઆપની નહીં, બલકે આપને તેમનીજરૂરછે. કું 
આ વિષય સૂરઃના આરંભથી આ. ૧૬ સુધીનો છે. તેપછી આ. ૧૭થી રોષની દિશા પ્રત્યક્ષ રૂપે [%. 
| એ કાફિરો (ઇન્કાર કરનારાઓ) તરફ ફરી જાય છે,-જેઓ અલ્લાહના રસૂલ કના સંદેશને રદ કરી રહ્યા [ર 
1 હતા, અને અંતમાં તેમને સાવધાન કરવામાં આવ્યા છે કે કયામતના દિવસે તેઓ પોતાના આ વર્તનનું કેવું [જ 
ફ| ભયંકરપરિણામજોશે. ી ફે 


ક્--્----કસઝઝઝઝઝઝઝઝ2ઝ કઝ ઝઝ ઝર ઝ2 2222222 2225992299 25925926૦2મ૭-૦૦-૦૦:૦૦2૦૦2૦૦-૦ 47 
ટક૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૯. 


તફહીમુલ કુર્ચનઃ પારએ-અમ્મ - _ ._- “૩5. કિ ક. પૌ અબસ- ૮૦ 


હને દદ: ઝે પ4 વકક 6- 


4૦૦ 4... 


દ તિ ક 2 «તન ર દદ. 
શ રૃ ન ૦૪ ડાક, ૦9૦૦૭5 
વિતી ત્ઝ્ત 

સી હળ 5 1 2 5%0 27 28 
. અલ્લાહનાં નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
ભવાં ચઢાવ્યા અને ઉપેક્ષા કરી એ વાત પર કે તે અંધ તેના પાસે આવી ગયો.” જી શું 
8 ખબર, કંદાચ | તે સુધરી જાય અથવા શિખામણ પર ધ્યાન આપે અને શિખામણ આપવી તેના માટે 
। લાભદાયક હોય ? જે વ્યક્તિ બેપરવાઈ કરે છે તેના તરફ તો તમે ધ્યાન આપો છો,જો કેતે ન સુધરે 


. (૧) ઓ પ્રથમ વાક્યની વર્ણનશૈલી પોતાત્તામાં અનોખું / લાલિત્ય અને મનોહરતા ધરાવે છે; જો કે પછીના 
1 વાક્યોમાં પ્રત્યક્ષ રૂપે અલ્લાહના રસૂલ લ કને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી એ,વાત સ્વયંસ્પષ્ટથઈ જાય છેકે 
મોઢું બગાડવાનું અને રુક્ષતા દાખવવાનું આ કૃત્ય હુઝૂર કથી જ થયું. હેતું, પરંતુ વાતની શરૂંઆત-એ રીતે કરવામાં 
આવીછે કેજાણે હુઝૂર કક નહીં, બલે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ છે, જેનાથી આ ફૃત્યનું: આચરણે થયું છે. આ વર્ણનશૈલીથી 
એકખૂબ જ સૌમ્ય-સુંદર રીતે અલ્લાહના રસૂલ કૈકને એ ભાન કરાવવામાં આવ્યું દ છેકેઓ એવું કાર્ય હતું, જે આપને 
કરવાંનું નહોતું. આપના ઉચ્ચ ગુણો અને સર્વોત્તમ ચરિત્રને જાંણવાવાળો તેને નિહાળતો; રો એવું વિચારતો કે આ 

મ આપ નથી, બલ્કે કોઈ બીજુંછે, જેઆવુંવર્તનઅપનાવીરહ્યોછે. --" 
ે. જે અંધ વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ અહીં કરવામાં આવ્યો છે, તેનાથી અભિપ્રેત, જેમ . અમે પરિચયમાં યુજી ચૂક્યા 
મી છીએ, પ્રસિદ્ધ સહાબી હઝરત ઇબ્ને ઉમ્મે મક્તૂમ «ક છે. હાફિઝ ઇબ્ને, અબ્દુલ- -બરરે “અલ-ઇસ્તિઆબ'માં અને 
જ હાફિઝ ઇબ્ને હજરે 'અલ-ઇંસાબા'માં વર્ણવ્યું છે કે તેઓ ઉમ્મુલ મુ'મિનીન હઝરત ખદીજા હેના ફોઈનાં દીકરા 
| હતા, તેમની માતા ઉમ્મે મક્તૂમ અને હઝરત ખદીજા હકના પિતા ખુવૈલિદ પરસ્પર ભાઈ-બહેન'હતા. હુઝૂરે ફની 
1 સાથે તેમનો આ સંબંધ જાણી લીધા પછી એ સંદેહનો કોઈ અવકાશ નથી રહેતો કે આપ કૂક એ તેમને ગરીબ કે તુચ્છ 
| વ્યક્તિ સમજીને તેમની ઉપેક્ષા કરી અને મોટા માણસો તરફ ધ્યાન આપ્યું હતું; કેમકેતેઓ હુઝૂર કના સગપણમાં 
જ! સાળા હતા, ખાનદાની વ્યક્તિ હતા, કોઈસામાન્ય વ્યક્તિ નહોંતા. ખરું કારણ; જેને લઈને આપ કૈએઃતેમના સાથે 
9, આવું વલણ અપનાવ્યું,(,*ક (અંધ વ્યક્તિ) શબ્દથી જણાય છે, જેને અલ્લાહત્‌આલાએ હુઝૂર કક ની દુર્લક્ષતાના 
| રૂપમાં સ્વયં બતાવી દીધું છે; અથાત્‌ હુઝૂર કકૈનો વિચાર એ હતો કે અત્યારે હું જે લોકોને સન્માર્ગ પર લાવવાની 
ની કોશિશ કરી રહ્યો છું, તેમાંથી કોઈ એકે વ્યક્તિ પણ સંન્માર્ગ પામી લે, તો ઈસ્લામની મજબૂતીનું ખૂબ મોટું માધ્યમ 
| બનીઃશકે છે; તેનાથી વિપરીત ઇંબ્ને મક્તૂમ «ક અંધ વ્યક્તિં.છે, પોતાની અક્ષમતાના કારણે તેઓ ઇસ્લામ માટે 
| એટલા લાભદાયક સાબિત નથી થઈ શકતા, જેટલા આ સરદારોમાંથી કોઈ મુસલમાન બૃનીતતે લાભદાયક બનીઃશકે 
| છે.તેથી તેમણે આવા પ્રસંગે વાતચીતમાં હસ્તક્ષેષ-ન કરવી જોઈએ, તેઓ જે જે કંઈ સમજવા કે જાણવા માગે છે, તે 

ર] પછી પણ પૂછી શકેછે. 


મ 


સર ૦ ૦૦૦ 


. તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ૩6 અબસ- ૮૦ 


ક તો તમારા પર તેની શું જવાબદારી છે ? અને જે સ્વયં તમારા પાસે દોડતો આવે છે અને ડરી રહ્યો [કેં 
નીય] હોય છે તેની તમે ઉપેક્ષા કરો છો.” કદાપિ નહીં,” 


(૨) આ જએ મુદ્દો છે, જેના તરફ અલ્લાહના રસૂલ કૈકૈએ દીનના પ્રચારના મામલામાં આ પ્રસંગે ધ્યાન આપ્યું [ડું. 


| નહોતું, અને આ વાતને સમજાવવા માટે અલ્લાહતૂઆલાએ પહેલા ઇબ્ને ઉમ્મે મક્તૂમ હકની સાથે આપના [જુ 
જ! વ્યવહાર પર પકડ કરી, પછી આપને બતાવ્યું કે સત્યના આવાહકની નજરમાં સાચું મહત્ત્વ કઈ વસ્તુનું હોવું જોઈએ [ક 
નુ. અને કોનું ન હોવું જોઈએ. એકએ બ્યક્તિ છે, જેની પ્રગટ સ્થિતિ સાફ બતાવી રહી છે કે તે સત્યનો અભિલાષી છે, | 

| એ વાતથી ડરી રહ્યો છે કે ક્યાંક અસત્યનું અનુસરણ કરીને ખુદાના પ્રકોપમાં ન સપડાઈ જાય, તેથી તે સીધા માર્ગનું 
દ | જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્વયં ચાલીને આવે છે. બીજો એવ્યક્તિ છે, જેનું વલણ સ્પષ્ટ જાહેર કરી રહ્યું છે કે તેનામાં મ ર 


સત્યની કોઈ અભિલાષા જોવા નથી મળતી, બલ્કે તે પોતાને આનાથી નિસ્પૃહ અને સ્વતંત્ર સમજે છે કે તેને સન્માર્ગ | 


બતાવવામાં આવે. આ બંને પ્રકારના માણસો દરમ્યાન જોવાની વસ્તુ એ નથી કે કોણ ઈમાન લઈ આવે તો દીન માટે | 


ખૂબ લાભદાયક બની શકે છે અને કોનું ઈમાન લાવવું દીનના પ્રસાર માટે કંઈ વધારે લાભદાયક નથી હોઈ શકતું; 


। બલ્કે જોવું એ જોઈએ કે કોણ માર્ગદર્શનનો સ્વીકાર કરીને સુધરવા માટે તૈયાર છે અને કોણ આં બહુમૂલ્ય વસ્તુનો [ક 

ય મૂળોથી કદરદાન જ નથી. પહેલા પ્રકારનો માણસ, ચાહે.અંધ હોય, અપંગ હોય, લૂલો હોય, ફકીર-કંગાળ હોય, | 

| દેખીતી રીતેદીનના પ્રસારમાં કોઈ મોટી સેવા આપવાને લાયક ન દેખાતો હોય, તેમ છતાં સત્યના આવાહક માટે એ [જુ 
| જ કીમતી માણસ છે. તેના-જ તરફ તેણે ધ્યાન આપવું જોઈએ, કેમ કે આ સંદેશનો મૂળભૂત હેતુ અલ્લાહના [કુ 

| બંદાઓની સુધારણા છે, અને એ વ્યક્તિની હાલત બતાવી રહી છે કે તેને શિખામણ આપવામાં આવશે, તો તે [૭, 

| શિખામણને કબૂલ કરશે. રહ્યો બીજો વ્યક્તિ, તો ચાહે તે સમાજમાં ગમે તેટલો પ્રભાવી હોય, તેના પાછળ પડવાની [નું 

રે] દીનના આવાહકે કોઈ આવશ્યકતા નથી, કેમ કે તેનું વલણ પ્રગટ રૂપે એ બતાવી રહ્યું છે કે તેસુધરવા માગતો નથી, [ક 
૬ | તેથી તેની સુધારણાના પ્રયાસમાં સમય ખર્ચ કરવો સમય બંગાડવું છે, તે જો સુધરવા ન માગે તો ન સુધરે, નુકસાન ફેં 


સું પોતાનું થશે, દીનના આવાહકની કોઈ જવાબદારી નથી. 


(૩) અથતિ, આવું કદાપિ ન કરો. અલ્લાહને ભુલાવી બેસેલા અને પોતાના દુન્યવી મોભા પર ફુલાયેલા |. 


જે લોકોને અજુગતું મહત્ત્વ ન આપો. ન ઇસ્લામી શિક્ષા એવી વસ્તુ છે કે જે તેની અવગણના કરે, તેને કાલાવાલા કરીને [ 
૨! પ્રસ્તુત કરવામાં આવે, અને ન તમારી એ શાન છે કે આ અહંકારી લોકોને ઇસ્લામ તરફ લાવવા માટે કોઈ એવી [૨]. 
1 રીતથી કોશિશ કરો, જેનાથી તેઓ એવી ગેરસમજમાં પડી જાય કે તમારી કોઈ ગરજ તેમનાથી છે, આ લોકો માની |%. 
| લેશે તો દા'વત (ઇસ્લામી સંદેશ) ફેલાશે , નહિં તો નિષ્ફળ થઈ જશે. સત્ય તેમનાથી એટલું જ બેનિયાઝ (નિસ્પૃહ, [4 
| સ્વતંત્ર) છે, જેટલાં આ લોકો સત્યથી બેનિયાઝછે. 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 37 ક અબસ- ૮૦ 


2૦૦૪૦૦૦-૦૪૦૭૦૦2૦૭-૦૦૦૦૦૭૦૦૭ 22 222 ઝુ ઝઝ ઝગ 
*-45-ડ:ક--૬-:-:.* : “ક ##-૭૦.૭૦-૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦5૦૦૭૦૦૨૦૦૭૦૦૩ 


#7 2 ઝડ .૮-૪૯૬ દ્ર 


કિ ક 


| આ તો એક ઉપદેશ છે,” જેનું દિલ ચાહે આને સ્વીકારે. આ એવી પ લિખિત છે જે [2 
1દરણીય છે, ઉચ્ચ કોટિની છે, પવિત્ર છે,” પ્રતિષ્ઠિત અને પ્રમાણિક લખનારાઓ”ના હાથોમાં [4 
પછે.જ ર. 


જ) ર કુરબાન. 


દદ 


(પ) અથતિ, દરેક પ્રકારની ભેળસેળથી શુદ્ધ છે. આમાં શુદ્ધ સત્યનું શિક્ષણ પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યું છે. હ 

। કોઈપણ પ્રકારનું અસત્ય અને ખરાબ વિચારો અને દષ્ટિકોણો આમાં પ્રવેશી શક્યા નથી. જે ગંદકીઓથી દુનિયાના [4 

ર રું બીજા ધર્મગ્રંથોને દૂંષિત કરી દેવામાં આવ્યા છે, તેનો નાનો સરખો અંશ પણ આમાં દાખલ થઈ શક્યો નથી. 
| માનવીય વિચારો હોય કે શૈતાની.વસવસાઓ (શંકા-કુશંકાઓ) , તે સૌથી આને પવિત્ર રાખવામાં આવેલ છે. 


, (૬) આનો અર્થ એ ફરિશ્તાઓ છે, જેઓ કુઅનિના આ પૃષ્ઠોને અલ્લાહત્‌આલાનુા પ્રત્યક્ષ માર્ગદર્શન મુજ્બ 
લખીરહ્યા હતા, તેની સુરક્ષા કરી રહ્યા હતા અને અલ્લાહના પયગંબર કક સુધી તેમને યથાવત પહોંચાડી રહ્યા હતા. 
ક | તેમની પ્રશંસામાં બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એક- (“અર્થાત્‌ પ્રતિષ્ઠિત. બીજો 71 અતિ નેક, 
ક ન સદાચારી. પહેલા શબ્દથી એ બતાવવાનો હેતુ છે કેતેઓ એટલા પ્રતિષ્ઠિત છે કે જે અમાનત તેમને સુપ્રત કરવામાં ' 
| આવી છે, તેમાં સહેજ પણ અપ્રમાણિકતા આચરવી એમના જેવી ઉચ્ચ હસ્તીઓ માટે સંભવ નથી; અને બીજો શબ્દ 
8 એ બતાવવામાં માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે કે આ પૃષ્ઠોને લખવા, તેની સુરક્ષા કરવા અને પયગંબર સુધી તેને 
ક પહોંચાડવાની જેજવાબદારી તેમનેસુપ્રતકરવામાં આવીછે, તેનો હકતેઓ પૂર્ણ પ્રમાણિકતાથી અદા કરે છે. 


૪:૦૦-૦૦-૦૭:૦૦: 


૪2૦૦૩૦ 


(9) જે વર્ણન-ક્રમમાં આ આયત ઇરશાદ થઈ છે, તેના પર વિચાર કરવામાં આવે, તો ખ્યાલ આવે છે કે આ 
| જગ્યાએ કુઅનિ-મજીદની આ પ્રશંસા કેવળ તેની મંહાનતા વર્ણવવા માટે કરવામાં નથી આવી, બલે ખરો હેતુ એ 
ક! તમામ અહંકારી લોકોને, જેઓ તિરસ્કારની સાથે તેના સંદેશથી મોઢું ફેરવી રહ્યા છે, સાફ-સાફ બતાવી દેવું છે કેઆ 
ની મહાનતમ્‌ ગ્રંથ એનાથી અનેકગણો ઉચ્ચ અને શ્રેઠ છે કે તમારા સામે તેને પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવે અને તમારાથી 
શું એવી ઇચ્છા કરવામાં આવે કે તમે તેને સ્વીકૃતિનું સૌભાગ્ય પ્રદાન કરો. આ ગ્રંથ તમારો મોહતાજ નથી, બલે તમે 
# | તેના મોહતાજ છો. પોતાની ભલાઈ ચાહો છો, તો જે દુષ્ટતા અને નૃશંસતા તમારા મગજમાં ભરેલી છે, તેને બહાર 
| કાઢીને સીધી રીતે તેના સંદેશની સામે માથું ઝુકાવી દો, નહિં તો જેટલા તમે આનાથી નિસ્પૃહ (બેનિયાઝ) બનો છો 
| તેનાથી વધારે તે તમારાથી બેનિયાઝ છે. તમારી અવમાનનાથી તેની મહાનતામાં સહેજ પણ ફરક નહીં આવે 
દ રી અલબત્ત તમારી મોટાઈનું બધું ઘમંડધૂળમાં મેળવીને મૂકી દેવામાં આવશે. 


” 


હી 


તફષીસુલ કુર્બાન : પારએ-અંમ્મ- - . --._. -- --38- -- -. . ** - અબસ-૮૦... 


રે 


ય ફિટકાર” પરે રે મતુ્યપ પર! સત્યનો જ કંકર ઇન્કાર કરનારો છે આ !”” કઈ વસ્તુમાંથી 
ની અલ્લાહે એને પેદા કર્યો છે ? વીર્યના એક ટીપામાંથી. 09 અલ્લાહે એને પેદા કર્યો, પછી એનું ભાગ્ય 
કે] નિશ્ચિત કર્યું, ઉચપછીએના મોટે જીવનનો માર્ગસરળબનાવ્યો,"* 


(૮) અહીંથી રોષની દિશા પ્રત્યક્ષ રૂપે એ કાફિરો તરફફરે. છે,જે સત્યથી બેનિયાઝી વર્તી રહ્યો હતા. આનાથી 
ક પહેલા સૂરંઃના આરંભથી આ. ૧૬ સુધી સંબોધન નબી જંથી હતું અને રોષ અપ્રત્યક્ષ રૂપે કાફિરો પર કરવામાં 
0. આવી રહ્યો હતો. તેની વર્ણનશૈલી એ પ્રકારની હતી કે હે નબી ! એક સત્યના એભિલાષીને છોડીને તમે આં કયા- 
1 લોકો પર ધ્યાન આપી રહ્યા છો; જેઓ સત્ય-સંદેશની દૃષ્ટિએ તદ્દન મંહત્ત્તહીન અને'નકામા છે અને જેમની એ 
. હેસિયત નથી કેં આપ જેવા મઢાનતમૂપયગંબર કુઓનિ જેવી ઉચ્ચતમ્‌ વસ્તુને તેમના ઓગળ પ્રસ્તુત કરો. 
1. (૯) કુર્ચાન-મજીદમાં એવા તમામ સ્થળો પર મનુષ્યથી અભિપ્રેત માનવ-જાતિનો દરેક વ્યક્તિ નયી પ 
બલે એ લોકો હોય છે; જેમના અપ્રિય ગુણોની નિંદા કરવાનો હેતુ હોય. 'માનવી' શબ્દ ક્યાંક તો એટલોં માટે 
1 વાપરવામાં આવે છે કે માનવ-જાતિના મોટાભાગના લોકોમાં-આવાં [નિંદનીય ગુણો જોવા મળે છે, અને ક્યાંક તેના 
ઉપયોગનું કારણ એ હોય છે કે વિશેષ લોકોને લક્ષ્ય બનાવીને જો નિંદા કરવામાં આવે, તો તેમનામાં હઠાગ્રહ પેદા 
થઈ જાય છે. તેથી શિખામણની એ રીત વધારે અસરકારક હોય છે કે પ્રચલિત-અંદાજમાં વાત કરવામાં આવે? (વધુ 
ક સમજૂતી માટેજુઓઃ તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૪, હા-મીમ-સજદહ, નોંધ ૫; અશ્‌-શૂરા, નોંધ૭૫) .. 
8.1 - (૧૦) બીજો અર્થએ પણ હોઈ શકે છે કે “કઈ વસ્તુએ તેને કુફ પર તૈયાર કર્યો ?' અર્થાત્‌, બીજા શબ્દોમૉ, કયા 
ત જોરે તેકુફ કરે છે ? કુફથી અભિપ્રેત અહીં સત્યનો ઇન્કાર પણ છે, પોતાના ઉપકારકના ઉપકારોની ફૂસઘ્નતા અંને 
| નિમકહરામી પણ, અને પોતાના, સર્જનહાર, પાલનહાર અને માલિકની સરખામણીમાં વિદ્રોહી વતન પણ. 
| (૧૧) અર્થાત્‌, પહેલા તો તે પોતાની હકીકત-પર વિચાર કરે કે કઈ વસ્તુથી તે અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે? ? કઈ 
| જગ્યાએ તેનો ઉછેર થયો ? કયા માર્ગે તે દુનિયામાં આવ્યો ? અને કેટેલી વિવશતાની હાલતથી દુનિયામાં તેના 
ે. જીવનનો આરંભ થયો ? પોતાની આ મૂળ હેસિયતને ભૂલ ભૂલીને ' “અમે બીજાઓ જે જેવા નથી'ની ભ્રમણામાં તે કેવી રીતે 
| ગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને ક્યાંથી તેના મગજમાં એ'હવા ભરાઈ જાય છે કેં પોતાના સર્જનહારના મોઢે લાગે ? (આજ 
ક] વાત છે, જે સૂરઃયા-સીન, આ. ૭૭, ૭૮ માંફરમાવવામાં આવી છે.) છ 
ક] (૧૨) અથતિ, તે હજુ માતાના પેટમાં બની રહ્યો હતો કે તેનું ભાગ્ય નિર્ધારિત કરી દેવામાં આવ્યું, તેનીજાતિ 
8, કઈ હશે, તેનો રંગ કેવો હશે, તેનું કદ કેટલું હશે, તેનો બાંધો કેવો. અને કેટલો હશે. તેના અંગો ક્યાં સુધી સારાઅને 
| સ્વસ્થ'તથા કેટલા ખામીવાળાં હશે. તેનું રૂપ-ઓકાર અને અવાજ કેવો હશે. તેના શરીરમાં શક્તિ કેટલી હશે. તેનાં 
[8 મગજની યોગ્યતાઓ કેવી હશે. કઈંજમીન પર, કયા પરિવારમાં, કઈપરિસ્થિતિમાં અને કયા વાતાવરણમાં તે પેદા 
કે] થશે, તેનું પાલન- -પોષણ અને પ્રશિક્ષણ થશે અને શું બનીને ઉઠશે.' તેના વૈક્તિત્વના નિર્માણમાં વારસોગૅત 
। પ્રભાવ, માહોલની અસરો અને તેનાં પોતાના સ્વત્ત (૦0/1 ૩૯0ની શું અને કેટલી અસર થશે. દુનિયાનો 


ઝ-ક-ન--ન્ન્ન-નસ-કનસઝકઝઝ222222 222222 222222 22228520526 5289 59299299299 29૦2૦૭- ૦૦૦૦૭૦૦૨ 


જ” 


ી સ:  પારેએ-અમ્મં _ રી કા ી પ ક 39 _ અબસ - ૮૦ 


પછી એને મૃત્યુ આપ્યું: એને કબરમાં પહોંચાડ્યો. થક પછી જયારે ઇચ્છે ત્યારે તે એને બીજીવાર [ 
ઉઠાવીને ઊભો કરે. ણો કંદાપિ તહીં, . ી દ 


જીવનમાં તે કઈ ભૂમિકા સિભાવશે, શ કેટલો સમય ય તેને ધરતી પરં 'કામ કરવા જ આપવામાં આવશે. આ [નું 
ભાંગ્યથી તે વૉળઃબંરાબર પૅણ હટી સથી” શકતો, નતેમાં સંહેજ પેણ ફેરફાર થઈ શકે છે. પછી કેવી અજબ વાત છે કે ણ પ 
તૈનીએ હિંમત કે જેસર્જનહારે બંનાવેલે ભાગ્યના આગળતેઆટલો વિવશ છે, તેના મુકાબલામાંકુફ કરેછે. 


(૧૩) અથતિદુંનિયામાં એ તમાંમૅસાધનં-સામગ્રી આપી, જેનાથી તેઓ કામ લઈ શકે, નહિંતો તેના શરીર [હું 
અને બુદ્ધિની બધી શૅક્તિઓ નકામી સાબિત થતી, જૈ સર્જેનહારે તેના ઉપયોગ માટેધરતી પર આ સાધન-સામગ્રી ન 
ઉપલબ્ધ સ કરી. દીધી હોતઅને આસંભાવંનાઓ ઊભી ન કરી હોત. વધુમાં, સર્જનહારે તેને એ તકપણ આપી દીધી [હં 
કૈપોતાંનાં માટે ભલાઈ કેબૂરાઈ, શુક્ર (કૂતશતા અને વફાદારી) કેકુફર (ઇન્કાર: અને નિમકહરામી), આજ્ઞાપાલન કે ક. 
વિદ્રોહ અનેપૉપેનોજે માર્ગપણતે અપનાવવા મોડી, અપનાવી શકે. તેણે બંને માર્ગો તેના સામે' ખોલીને મૂંકી દીધા [%. 
અનૈપ્રંત્યેકમાર્ગતેના માટે સાગુંફૂળ કરી! દીધો, જેના પરેતેચાલંવા માગે, ચાલે. કે 


૬% 


(૧૪). અથોત્‌ પોતાનાં જ્ન્મ લિ પોતાના ભાડ્યના મામલામાંજનેહિં, બલેપોતાંના મૃત્યુના મામલામાં પણ પે 
તે પોતાસા સર્જનહોર સમક્ષ તદ્દસ વિવશ છે. ન પોતાની મરજીથી જન્મી શકે છે, ન પોતાની ઇચ્છાથી મરી શકે છે, [ફુ 
અને નંપોતોયા મૃત્યુને એક ક્ષણ માટે પણ ટાળી શકૈ છે. જે સમયે, જ્યાં, જે સ્થિતિમાં પણ તેના મૃત્યુનો નિર્ણય કરી 9 
દેવોમાં આવ્યો છે તે સમયે, એ જ જગ્યાએ અને એ જે સ્થિતિમાં તે મૃત્યુ પાંમીને રહે છે, અને જે પ્રકારની કબર પણ'[. 
તેસા માટે નિર્ધારિત કરી દેવામાં આવી છે, એ જપ્રકારની કબરમાં મૂકીદેવામાં આવેછે, ચાહેતે'ધરતીનું પેટ હોય, કે [હું 
સમુદ્રનું પેટાળ, કે આગની જ્વાળાઓ, કે કોઈ ખાઉધરા જંગલી પ્રાણીનું પેટ. માનવી તો દૂરની વાત છે, સમગ્ર ન મ 
ડુંનિયો મળીનેપણજો ઇચ્છુ તો કોઈ વ્યક્તિનાં મામલામાં સર્જનહારના આ નિર્ણયનેબદલી નથી શકતી. 


(૧૫) અથતિ, તેની એ મજાલ નથી કૈ સર્જનહાર જ્યારે તેના મૃત્યુ પછી ફરીથી તેને જીવતો કરીને ઉઠાવવો! ક્ર 
માગે, તો તે ઉઠવાથી ઇન્કાર કરી શંકે. પહેલા જ્યારે તેને પેદા કરવોમાં. આવ્યો હતો, તેને પૂછીને પેદા કરવામાં. ક ય | 
નહોતો આવ્યો. તેનાથી તેસી મરજી પૂછવામાં નહોતી આવી કે તું પેદા થવા માગે છે કે નહીં.-તે ઇન્કાર પણ કરી [2 
દેતો, તો પંણ તે પેદા થઈને જ રહેતો. એ જ રીતે હવે ધુનઃ જન્મ પણ તેની મરજી પર સ્થગિત નથી કે તે મૃત્યુ પામીને 
ઉઠવા ચાહે તો ઉઠે અને ઉઠવાથી ઇન્કાર કરીઃદે'તો ન ઉઠે . સર્જનહારની મરજીની સામે આ મામલામાં પણ તે તદન [હું. 
વિવશ છે. જ્યારે પણ તે ઇચ્છશે; ત્તેને ઉઠાવીને ઊભો કરીદેશે અને તેને ઉઠવું પડશે, ચાહે તે રાજી હોય કે ન હોય. - 


તફહીમુલ કુનિ : પારએ-અમ્મ 40 _ અબસ-૮૦ 


જ્ન્ક 


હપ્ટહ# ઢદડક/ાઈદડ હડ હેડ 


એશેતેકર્તવ્ય નિભાવ્યું નથી જેનો અલ્લાહે એને આદેશ આપ્યો હતો.*”પછી જરા માનવી પોતાના 
ભોજનને જુએ.”” અમે પુષ્કળ પાણી રેડ્યું,'” પછી ધરતીને અદ્ભુત રીતે ફાડી,” પછી તેમાં 


(૧૬) “હુક્મ'થી અભિપ્રેત આદેશ પણ છે, જે અલ્લાહતૂઆલાએ પ્રાકૃતિક માર્ગદર્શનના સ્વરૂપે દરેક 
માનવીના અંદર મૂકી-દીધેલ છે. તે .“હુકમ' પણ, જેના તરફ માનવીના પોતાના અસ્તિત્વ અને ધરતીથી લઈને 
આકાશ સુધી સૃષ્ટિનું એક-એક કણ તથા અલ્લાહની કુદરતનું દરેક દશ્ય સંકેત કરી રહ્યું છે, અને એ “હુકમ' પણ, જે 
દરેક યુગમાં અલ્લાહતૂઆલાએ પોતાના પયગંબરો અને પોતાના ગ્રંથોના માધ્યમથી મોકલ્યો અને દરેક યુગના 
સદાચારીઓ દ્વારા ફેલાવ્યો છે. (સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૬, તફસીર સૂરઃ દહ્‌ર, નોંધ ૫) આ 
વર્ણન-ક્રમમાં આ વાત એ સંદર્ભમાં ફરમાવવામાં આવી છે કે જે હકીકતો ઉપરની આયતોમાં વર્ણવવામાં આવી છે, 
તેનાં આધારે માનવીત્ું કર્તવ્ય તો એ હતું કે તે પોતાના સર્જનહારનું આજ્ઞાપાલત્ત કરતો, પરંતુ તેણે ઊલ્ટો અવજ્ઞાનો 
'માર્ગઅપનાવ્યો, અનેબંદા અને સર્જન હોવાનો જે તકાદો હતો તે પૂરો ન કર્યો. રં 


(૧૭) અથતિ્‌, જે ખોરાકને તેઓ એક મામૂલી વસ્તુ સમજે છે, તેના પર સહેજ વિચાર તો કરે કે તે છેવટે કેવી 
રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. જો અલ્લાહે તેના સાધનો અંને પ્રયોજનો ઉપલબ્ધ ન કર્યા હોત, તો શું માનવીના વશમાં એ હતું 
કેઆખોરાક તે સ્વયં ઉત્પન્ન કરી લેતો? “ 


(૧૮) આનો અર્થ વરસાદ છે. સૂર્યની ગરમીથી પ્રચંડ અને સમુદ્રોના પાણીને અતિશય માત્રામાં' વરાળ 
બનાવીને ઉઠાવવામાં આવે છે. પછી તેનાથી ઘનઘોર વાદળો બને છે. પછી હવાઓ તેમને લઈને દુનિયાના જુદા- 
જુદા ભાગોમાં ફેલાવે છે, પછી ઉચ્ચ આકાશની શીતળતા (ઘનીભવન)થી એ વરાળ નવેસરથી પાણીનું રૂપ ધારણ 
કરે છે અને દરેક વિસ્તારમાં એક ખાસ પ્રમાણથી વરસે છે. પછી એ પાણી સીધેસીધું પણ જમીન પર-વરસે છે, 
જમીનના નીચે ફૂવાઓ અને ઝરણાઓનું રૂપ પણ ધારણ કરે છે, નદીઓ અને વહેણના રૂપમાં વહે છે, અને પહાડો 
પરબરફના રૂપમાં જમીને ફરી પીગળે છે અને વષત્રકિતુ સિવાય બીજી શ્કતુઓમાં પણ નદીઓમાં વહેતુ રહે છે. શું 
આ તમામ વ્યવસ્થાઓ માનવીએ પોતે કરી છે ?'તેનો સર્જનહાર તેત્ી આજીવિકા માટે આ વ્યવસ્થા ન કરતો, તો શું 


માનવીજમીનપર જીવી શક્તો? 


(૧૯) ધરતીને ફાડવાનો અર્થ તેને એ રીતે ફાડવું છે કેજે બીજ તથા દાણા અને ગોટલી કે વનસ્પતિના રોપાઓ 
માનવી તેમાં વાવે, અથવા જે હવાઓ અનેપ પક્ષીઓ દ્વારા, અથવા કોઈ અન્ય રીતે તેના અંદરપહોંચી જાય, તે કુંપળો 
કાઢી શકે. માનવી એનાથી વધારે કંઈ જ કરી શકતો નથી કે તે જમીનને ખોદે કે ખેડે છે અથવા તેમાં હળ ચલાવે છે, 
અને જે પરાગ-રજ કે બીજ અલ્લાહે ઉત્પન્ન કર્યા છે, તેને જમીનમાં ઉતારી દે છે. આના સિવાય બધું જ અલ્લાહનું 
કામ છે. તેણે અસંખ્ય પ્રકારની વનસ્પતિઓના બી પેદા કર્યા છે. તેણે જ આ બિયારણો અને પરાોગરજોમાં એ 
ખાસિયતપેદા કરી છે કેજમીનમાં પહોંચીને તે ફૂટે, અને દરેકબીજથી તેના જ પ્રકારની વનસ્પતિ ઊગે; અને તેણે જ 


તફહીમુલ કુઅનિ ! પારએ-અમ્મ 41 શ અબસ- ૮૦ 


રટે 2 ડમ 2€- ર 
2 નિ છક 2 ૭ 


ઉગાડ્યા અનાજ અને દ્રાક્ષ અને શાકભાજીઓ અને જેતૂન અને ખજૂરો અને ઘીચ બગીચા અને 
જાત-જાતનાફળો અને ચારો, તમારા માટે અને તમારાઢોરો માટે જીવન-સામગ્રી તરીકે.*” 

છેવટે જ્યારે તે કાન બહેરા કરી નાખે તેવો અવાજ*” બુલંદ થશે - તે દિવસે મનુષ્ય (દૂર) 
ભાગશે પોતાના ભાઈ અને પોતાની માતા અને પોતાના પિતા અને પોતાની પત્ની અને પોતાના 
સંતાનોથી.*” ક 


જમીનમાં એયોગ્યતા પેદા કરી છે કે પાણીની સાથે મળીને તે આ બિયારણોને ખોલે અને દરેક પ્રકારની વનસ્પતિઓ 
માટેતેને લાયકપોષક-તત્ત્વો પહોંચાડીને તેને ઉછેરે. આ બિયારણો તેના ગુણોની સાથે, અને જમીનના ઉપરી સ્તરો 
આગુણોનીસાથે અલ્લાહે પેદા ન કર્યાહોત, તો શું માનવી કોઈ ખોરાક અહીંથી મેળવી શકતો હતો ? 

(૨૦) અથાત્‌, કેવળ તમારા માટેજ નહીં, બલ્કે એ પશુઓ માટેપણ, જેનાથી તમે માંસ, ચરબી, દૂધ, માખણ 
વગેરેખોરાકપ્રાપ્તકરો છો અને જે તમારા આજીવિકા માટે પણ બીજી અનેક સેવાઓ કરે છે. શું આ બધું એટલા માટે 
છે કે તમે આ સાધન-સામગ્રીથી લાભાન્વિત થાઓ અને જે અલ્લાહની રોજી પ૨ ગુજારો કરી રહ્યા છો, તેનાથી જ 
કુફ (ઇન્કાર, કૃતઘ્નતા) કરો? * જ ફેટ 

(૨૧) આનો અર્થછે, અંતિમ સૂર (રણશૈગા)નો ભયાનક પ્રલયકારી અવાજ, જેના બુલંદ થતાં જ તમામ મૃત 
મનુષ્યો જીવી ઉઠશે. * ર 

(૨૨) આનાથી મળતો વિષય સૂરઃ મઆરિજ, આ. ૧૦ થી ૧૪ માં આવી ચૂક્યો છે. ભાગવાનો અર્થ એ પણ 
થઈ શકે છે કે તે પોતાના એ સ્નેહીઓને, જે દુનિયામાં તેને સૌથી વધારે વહાલાં હતા, મુસીબતમાં સપડાયેલા 
જોઈને, તેને મદદ માટે દોડવાને બદલે ઊલ્ટા તેમનાથી દૂર ભાગશે કે ક્યાંક તેઓ તેને મદદ માટેન બોલાવે; અને એ 
અર્થપણ હોઈ શકે છે કે દુનિયામાં અલ્લાહથી નિર્ભય અને આખિરતથી ગાફેલ બનીને જે રીતે આ બધા એક-બીજા 
માટે ગુનાઓ અને પાપો આચરતા રહ્યા અને એક-બીજાને ગુમરાહ કરતા રહ્યા, તેના ખરાબ પરિણામો સામે 
આવતાં જોઈને તેમનામાંથી પ્રત્યેક એક-બીજાથી ભાગશે કે ક્યાંક તેઓ પોતાની ગુમરાહીઓ અને ગુનાઓની 
જવાબદારી તેના ઉપર ન નાખવા લાગે. ભાઈને ભાઈથી, અને સંતાનોને માતા-પિતાથી, પતિને પત્નીથી , અને 
માતા-પિતાને સંતાનોથી જોખમ હશે કે આ દુભગી હવે અમારા વિરુદ્ધ મુકદ્માના સાક્ષી બનવાના છે. 


દ 9-૨” ઝ_-૨-. 9”ન્‍રય: 7ણ ન્‌. નીન ઝી ૨” 7-૨”. 7-૨-૫: 7-૬” ૨ ૯૦૬ ઝગ)” 2ર 9”. 7” 7”%”ય્‌ 9-૨. ઝય 7૫ 7-૬૫ 9-૫9-૫ 7-%-( 7-૨ 7%-9-₹ 7-૨૦ 7 નર » 


તંફહીયુલ કુરાન પારએ-અમ્મ . ..- -_ _ -- 42 ક - જ . ._ અભસ -.૮૦ 


દઢ 7748,*2%૮ તિ ન 

ઉં તી ટતઉડ: 
દી તેમાંથી દરેક ત્યક્સિપ પર તૈ દિવેસે એવો સમય આવી પડશે કે તેને પાકે સિવોયકોઈનું ભાન નહી ! 
| હોય, “કેટલોકંચૅહેરા તે દિવેસે ઝળહળી રેલા હશે, પ્રસશે-ને- ગ્ફુલ્લિત અને આનંદિત હશે, અને 


ક કેટલાક ચહેરાઓ પર તૈ દિવસે ધૂળ ઉડી રહી હશે અને કાંલિમા છવાયેલી હશે. આ જૈ કાફિર 
 $િ ચકાર કરનાર) એને ફુરાચોરી, લોકો હશે. ઉફેઅ-૧) 


(રઝ હદીસોમાં જુંદી- ગુંદી રીતે અને સનેંદોથી એ કત આંવીઃ 1 છે ર રસૂલુલ્લાહ” હ-શિએ ફં ફરમાવ્યું : 
| “કંયોમેતનાઃ દિવસે તમાંમ લોકો નગ્ન અવસ્થામાં ઉઠશે.” આપની પુનિતપત્નીઓમાંથી કોઈએ ઉંટલોક લોકોની 
| નોંધ અનુસારે હંઝરેલ ઓઈશાં હઠ એને બીજા કેટલાંક લોકોની નોંધ ચ એગુસૌર હઝરત સૌદા હ અને કેટલીકં નોંધો 
| અતુસોર એકં મહિલાએ) ગંભરૉઈમે પૂછયું, “હે અલ્લાહના પયગંબંરે-! શું એમૉરા.સતર પાં અંગો) તે દિવસે 
ન.! બેધોમી' સૉમે ખુલ્લા હશે?” હુંઝૂરે કએ આ જં ઓયૅત્ તિલોવત કરીને બતાવ્યું કેતે દિવસે કોઈને કોઈની'તંરફ. 
દ જોવાનું ( ભાંને નહીં હોય. (નિસાઈ, તિરમેઝી; ઇબ્ને અબી હાંતિમ; ઇબ્ને જરીરં, તબરૉત્તી; ઇબ્ને મરદૂયા, 
પિ બંયેહકી; હૉકિમ)* 


જના. 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ.એમ્મં પેડ ઝડ: ..._43 હ ક. ઝજટટસ્‍ાન “5 અતે-તકવીર -૮૧ 


૮૧ :એઅંત્‌-તકવીર 
' પેરિચયે * 


પ્રથમંજ આયતના શબ્દ હ્% થી લેવામાં છેઃ હ એકનો ભૂતકાળનો કં્મણીઃપ્રેયોગ [4 
| છે, જેનો. એં્થ થાય છે લપેટી લેવામાં આવ્યું. ઓનામનો અર્થએ છે કે તે સૂરઃ જેમાં લપેટી લેવાનો ઉલ્લેખ [છં 
૬! આવ્યો છે. - . છ ી ઈ 


જુ ઉતેરાણકાળઃ . 


“વિષય અંને વશસેશેલીથી સપષ્ટજ જણ છે કે' શ મકકા- સેઅસ્ઝેમાસોઅ આરંભિક કાળમાં એવતરિત 1. 
સૂરઃઓમાંથી છે: ન ન 
વિષયે અને ચેર્ચાઃ- ર ક સ ક ક કક 


ઓનાબે વિષયો છેઃ એક ઓખિરત પરલોક), બીજો રિસાલત ઉ 
. પ્રથમ દ આંધતોમોં કંથોમેતેનો : પ્રંધમે ચૅરશેનું વણન કર કરવામાં ઓં! છે; જયારે સૂર્ય પ્રૅકાશહીન થેઈ, દમ 


હી. સરે વસ્તુઓ ર્‌ં સુરા ભાન નહીં હોય; ફગલોનો જ્ૉગેવેરો ગભરાઈને એક થઈ કશે અને સેમુંદ્રો ભડકી ની. 
જીય ઉઠશે. પછી સાંત આતમાં બીજા ચંરણંસ્‌ો ઉલ્લેખ છે, જયારે ઓહ્માઓ નંવેસંરેથી શરીરોની સાથે જોડી [4' 
દને દેવામાં આવશે, કર્મનોંધો ખોલી દેવામાં આધેશે; ગુનાઓની પૂંછપરછ થંશે, ઓકાશૅના તેમોમ પરદાઓ ન 
થુ દૂર થઈ જશે અને જેહન્નમં-જશેતે (વગે સરક) તમામ વસ્તુઓ ઓષોની સૉમે' ખુલ્લી થંઈ જશે: :ઓંખિરતંનું જ. 
જુ આ સંપૂર્ણ ચિત્રણ કર્યા પેછી એમ કંહીને મનુષ્યને વિચારે કરવૉ માંટે છોડી દેવામાં આંધ્યો છે કે તેઃસંમંયે [4 
| દરેક મનુષ્યને સ્વયં ખબરે પડીજેશેકેતેઃ શુલઈનેઆવ્યોછે:. 


ત્તે પછી રેસાંલૅતનો વિંષધૅ લેવામાં ઓવ્યોઃ છે; એમાં મંકકાવાસીઓને કહેવામાં ઓવ્યું છેકે મુહમ્મદ જ 

નિ કરજે કંઈ તંમોરા સૅમેલ પ્રસ્તુત કરી રેહ્યૉ છે; તેનં કોઈ પોગલની બંકવાસેં છે, નં કોઈ શેતોન- પ્રેરિત કા 

| વસવસો (શંકાં- કુશંકા), બલ્કે અલ્લાહે મોકલેલી એક વિદ્દાન; મહાંન અને પ્રતિષ્ઠિત હ તેધા પ્રમાણિક અને [4 

જુ વિશ્ચસતીયં સંદેશવૉહંક્સું ધર્શેન, છે, જેને મુહમ્મદ, જએ પ ખુલ્લા આકાશની ક્ષિતિજ પેર દિવસનૉપ્રકૌશંમાં |& 
પિ પોતાનીઃ આંખે ર છે: આ શિક્ષણથી ીથિમુંખ થઈને છેવટે તમે ક્યાંજઈર રહ્યાં છો? 


સ-----ગ્ઝ્ઝઝઝઝઝઝઝરઝઝઝઝઝ 22 ઝઝ 22222222255 239599592995592992૦૦2૦૦2૦૦૦૦2૦૦૭૦૦૩ 
૦-૦૦.૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦-% 


તફહીયુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 44 કિ અત્‌-તકવીર - ૮૧ 


7 
ગ , 
અ.” 8272?[[૬1 92 27)52 21% ૨૬ ની 
“ત્્ઝક્ક્ા%કડકકડોાડકઇડડ 
અલ્લાહના નાથથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ”છે. 
જ્યારે સૂર્ય લપેટી દેવામાં આવશે,” અને જ્યારે તારાઓ વિખેરાઈ જશે,” અને જ્યારે પર્વતો [: 
લાવવામાં આવશે,” અને જ્યારે દસ મહિનાની ગાભણી ઊંટણીઓ પોતાના હાલ પર છોડી ક 


મું 2 ષુ 
૬1 «# ર 4: 222 ,|।૬। “ ૭2 2 25% કક 
93% .ગકર112 5 €પ/% 
2 


(૧) સૂર્યના પ્રકાશહીન કરી દેવા અંગે આ એક અનુપમ રૂપક છે. અરબી ભાષામાં ૪. (તક્વીર)નો અર્થ [4 ર 
લષેટવાનો થાય છે. માથાપરઅમામાં (સાફો) બાંધવા માટે _-0 (તક્વીરુલ અમામા) શબ્દો બોલવામાં આવે 


| છે, કેમ કે સાફો ફેલાયેલો હોય છે અને પછી માથાના આસપાસ તેને લપેટવામાં આંવે છે. આજ અનુસંધાનમાં એ 
પ્રકાશને, જે સુર્યથી નીકળીને સમગ્ર સૂર્ય-મંડળમાં ફેલાય છે, સાફાથી, તેની તુલના કરવામાં આવી છે, અને [4 
બતાવવામાં આવ્યું છે કેકયામતના દિવસે આ ફેલાયેલો સાફો સૂર્ય પર લપેટી દેવામાં આવશે, અથતિ તેના પ્રકાશતું 


કે ફેલાવવાનુંબંધ થઈજશે. 


પન તારાઓ અને નક્ષત્રો સૃષ્ટિમાં વેરવિખેર થઈ જશે. આ ઉપરાંત, ૫% માં «-79./નો અર્થપણ સામેલ છે 
ય જેનાથી એ સ્પષ્ટથાય છે કે તે કેવળ વેરવિખેરજ નહીં થાય, બલ્કે અંધકારમયપણ થઈજશે. 


| છે. આમ, જ્યારે તે બાકી મહીં રહે, તો તમામ પહાડો પણ પોતના સ્થાનેથી ઉખડી જશે અને વજનહીન થઈને 
8 | જમીનપરએ રીતે ચાલવા લાગશે, જે રીતે આકાશમાં વાદળો ચાલે છે. 


દ તં બસના પહેલાં આરબવાસીઓ માટે એ ઊંટણીથી વધારે કીમતી માલ બીજો કોઈ નહોતો, જે તેનું બચ્ચુ જણવાના 
હૂં] નજીક હોય. આ સ્થિતિમાં તેની સૌથી વધારે સુરક્ષા અને દેખરેખ કરવામાં આવતી હતી કે તે ખોવાઈન જાય, તેને 
જુ કોઈ ચોરાવી ન લે, અથવા કોઈ રીતે તેને નુકસાન ન પહોંચે. આવી ઊંટણીઓથી લોકોના ગાફેલ થઈ જવાનો અર્થ 
| એ હતો કે તે વખતે કોઈ એવી મોટી આફત લોકો ઉપર આવી પડશે કે તેમને પોતાના આ સૌથી પ્રિય માલની સુરક્ષાનું 
| પણ ભાનનહીંરહે. 


( નં ઠેકાણેએકત્રથઈજાય છે. તેવખતે નસાપડંશ દેછે, નવાઘફાડીખાયછે. 


૬ 


1) 


' ₹(૨) અથતિ, એ બંધન, જેણે તેમને પોતાની ધરી અને સ્થાન પર બાંધી રાખ્યા છે, ખુલી જશે અને તમામ 


(૩) બીજા શબ્દોમાં જમીનનું ગુરુત્વાકર્ષણ પણ સમામ્ થઈ જશે, જેનાં કારણે પહાડો વજનદાર અને જમેલા 
૪) આરબોને કયામતની તીવ્રતાનો ખ્યાલ અપાવવા માટે આ શ્રેહ વર્ણનશૈલી છે “વર્તમાન યુગના ટ્રક અને 


(પ) દુનિયામાં જ્યારે કોઈ સાર્વજનિક મુસીબતનો પ્રસંગ બને છે, તો દરેક પ્રકારના જાનવરો ભાગીને એક 


૪૦૭૦૦-૦૦૭૦૦-૭૦2૭૦૭ ૦૦ ઝક 
55... 2 2: 2 : : 2: ર -49:૭૭-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૭૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦૭૩ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 45 અતૂ-તકવીર - ૮૧ 


- હ 


2 
શ્દ્િ 


સૈને 
ઉ દ્ર 


| જ્યારે સમુદ્રો સળગાવી દેવામાં આવશે,” અને જ્યારે” આત્માઓ (શરીરોથી) જોડી દેવામાં | 
$ આવશે,'” અને જ્યારે જીવતી દાટવામાં આવેલી બાળકીને પૂછવામાં આવશે કે તે કયા અપરાધ | 
1 માટે મારી નાખવામાં આવી ?” અને જ્યારે કર્મનોંધો ખોલવામાં આવશે, અને જ્યારે | 


દ્ધ 


(૯) મૂળ “ટડ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ઝર થી ભૂતકાળનો કર્મણી પ્રયોગ છે . અરબી છે. 
| ભાષામાં ભઠ્ઠીમાં આગ ભડકાવવા માટે બોલવામાં આવે છે. દેખીતી રીતે આ વાત વિચિત્ર છે કે કયામતના દિવસે ર 
1 સમુદ્રોમાં આગ ભડકી ઉઠશે. પરંતુ જો પાણીની હકીકત લોકોની નજરમાં હોય તો એમાં કોઈ વસ્તુ પણ આશ્ચર્યજનક |. 
| નહીં લાગે. આ સરાસર અલ્લાહત્‌આલાનો ચમત્કાર છે કે તેણે ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન, બે એવા વાયુઓને 14. 
| પરસ્પર ભેળવી દીધા, જેમાંથી એક આગ ભડકાવવાવાળો અને બીજો ભડકી ઉઠવાવાળો છે, અને આ બંનેના [જ 
| સંયોજનથી પાણી જેવો પદાર્થ ઉત્પન્ન કર્યો, જે આગ બુઝાવવાળું છે. અલ્લાહની કુદરતનો એક ઇશારો એ વાત માટે 
૬! બિલકુલ પૂરતો છે કે તે પાણીના આ સંયોજનને બદલી નાખે અને આ બંને વાયુઓ એક-બીજાથી અલગ થઈને | 
9 ભડકવા અને ભડકાવવામાં લાગી જાય, જે તેમનું મૂળ લક્ષણ છે. 
(9) અહીંથી કયામતના બીજા ચરણનો ઉલ્લેખ શરૂ થાય છે. 
(૮) અથતિ, મનુષ્યોને નવેસરથી એ જ રીતે જીવતા કરવામાં આવશે, જે રીતે તેઓ દુનિયામાં મૃત્યુ પહેલા 
| શરીર અને આત્માની સાથે જીવતા હતા. ર 
(૯) આ આયતની વર્ણનશૈલીમાં એવો સખત ક્રોધ જોવા મળે છે, જેનાથી વધારે સખત કોધની કલ્પના નથી દ ા 
| કરી શકાતી. પુત્રીને જીવતી દાટી દેવાવાળા માતા-પિતા અલ્લાહની નજરમાં એવા નિંદનીય અને ઘૃણાપાત્ર હશે કે [%. 
| તેમને સંબોધન કરીને એ નહીંપૂછવામાં આવે કે તમે આ માસૂમ અને નિર્દોષની હત્યા કેમ કરી, બલ્કે તેમનાથી નજર [નું 
| ફેરવીને માસૂમ બાળકીને પૂછવામાં આવશે કે તને બિચારીને છેવટે કયા ગુનાસર મારી નાખવામાં આવી ? અને તે [જ 
8 | પોતાનું વૃત્તાંત સંભળાવશે કે અત્યાચારી*માતા-પિતાએ તેના સાથે શું અત્યાચાર કર્યો અને કેવી રીતે તેને જીવતી |! 
જ. દાટી દીધી. તદુપરાંત, આ સંક્ષિપ્ત આયતમાં.બે ખૂબ મોટા વિષયો સમેટી લેવામાં આવ્યા છે, જે શબ્દોમાં વર્ણવ્યા [8. 
ય વગરઆપોઆપ તેના ભાવાર્થથી પ્રગટથાય છે. એક એ કે એમાં આરબવાસીઓને એ અહેસાસ કરાવવામાં આવ્યો |. 
| છે કે અજ્ઞાનતાએ તેમને નૈતિક પતનના કયા અધોબિંદુએ પહોંચાડી દીધા છે કે તેઓ પોતાના જ સંતાનને પોતાના [નું 
ે। હાથે જીવતા માટીમાં દાટી દે છે, તેમ છતાં તેમનો દુરાગ્રહ એ છે કે તેઓ પોતાની આ જ અજ્ઞાનતા પર કાયમ રહેશે [8 
દ કે અને એ સુધારણાનો સ્વીકાર નહીં કરે, જે તેમના બગડેલા સમાજમાં અલ્લાહના પયગંબર હઝરત મુહમ્મદ કક [9 
| કરવા માગે છે. બીજું એ કે આમાં આખિરતના જરૂરી હોવાની એક સ્પષ્ટ દલીલ પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી છે. જે |/ 
જગા બાળકીને જીવતી દાટી દેવામાં આવી, છેવટે તેની ફરિયાદ ક્યાંક તો સંભળાવી જોઈએ, અને જે અત્યાચારીઓએ [નું 
| આ અત્યાચાર કર્યો, છેવટે ક્યારેક તો એ સમય આવવો જોઈએ, જ્યારે તેમનાથી આ નિર્દયી અત્યાચારની |જ' 
| પૂછપરછ કરવામાં આવે. દફન થવાવાળી બાળકીની ફરિયાદ દુનિયામાં તો કોઈ સાંભળવવાળું નહોતું, ર 


તકીસુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ક ડે 46 ટ અતુ-તકવીર - ૮૧ 


મ અજ્ઞાનતાના સમાજમાં આ કૃત્યને તદન જાયઝ (યોગ્ય) ડેરવી દેવામાં આવ્યું હતું. ન માતા-પિતાને આના પરે કોઈ 18. 
.] શરમ આવતી હતી, ન પરિવારમાંથી કોઈ તેની નિંદાં કરવાવાળું હતું, ન સમાજમાંથી કોઈ તેની પકડ કરવાવાળું ।. 
| હતું. પછી શું ખુદાની ખુદાઈમાં આ મોટો અપરાધબિલકુલ ન્યાયવગરરહીજવોજોઈએ? ર 
આરબોમાં બાળકીઓને જીવતી દાટી દેવાની આ નિર્દયી રીત પ્રાચીન કાળથી જુદા-જુદા કારણસર પ્રચલિત [જ 
ર હતી. એક આર્ધધિક નિર્ધનતા, જેના કારણે લોકો ઇચ્છતા હતા કે ખાવાવાળા ઓછા હોય અને સંતાનોને પાળવા- ન 
! ી પોષવાનો બોજ તેમના ઉપર ન પડે. પુત્રોને તો એ.આશાએ પાળી-પોષી ,લેતા હતા કે પછી તેઓ આજીવિકા 1૭, 
1 મેળવવામાં તેમની મદદ . કરશે, પરંતુ પુત્રીઓને એટલા માટે મારી નાખતા હતા કે યુવાન થાય ત્યાં સુધી તેમનું |4. 
1 ભરણ-પોષણ કરવું પડશે, અને પછી તેમનાં લગ્ન કરવા પડશે. બીજું એ કે જાહેર અશાંતિ, અવ્યવસ્થા અને [નું 
પ અંધાધૂંધી, જેના કારણે પુત્રોને એટલા માટે પાળવા-પોષવામાં આવતા હતા કે જેનાં જેટલા વધારે પુત્રો હશે તેના [હું 
ી એટલા જ હિમાયતી અને મદદગાર હશે, પરંતુ પુત્રીઓને એટલા માટે મારી નાખવામાં આવતી હતી કે કબીલાઓ ન ન 
| વચ્ચેની લડાઈઓમાં ઊલ્ટી તેમની રક્ષા કરવી પડતી હતી અને સંરક્ષણમાં તેઓ કોઈ કામ આવી શકતી નહોતી. [૭. 
| ત્રીજું એ કે.જાહેર અંધાધૂંધી અને અશાંતિતું એક તુકસાન એ પણ હતું કે દુશ્મન કબીલાઓ જ્યારે એક-બીજા પર | 
। અચાનક છાપો મારતા હતા, તો જે છોકરીઓ પણ તતેમના હાથ લાગતી હતી તેમને લઈ જઈને કાં તો દાસીઓ 
ક | બનાવીને રાખતા હતા, અથવા ક્યાંક વેચી નાખતા હતા. આ કારણોસર અરબસ્તાનમાં એ રીત ચાલી નીકળી હતી | 
જ! કે કયારેક તો પ્રસૂતિ વખતે જ સીને એકખાડો ખોદીને તેમાં જ મૂકવામાં આવતી હતી, જેથી જો બાળકી જન્મે તો એ [8 
| જ વખતે તેને ખાડામાં ફેંકીને માટી નાખી દેવામાં આવે, અને જો ક્યારેક માતા આના માટે રાજી ન થાય અથવા 
કુટુંબીજનો આમાં અવરોધરૂપ બને તો પિતા અનિચ્છાએ તેને અમુક સમય સુધી પાળતો-પોષતો અને પછી ક્યારેક 
| રણમાં લઈજઈને જીવતી દફન કરી દેતો. આ બાબતે જે નિર્દયતા અને ફૂરતાનું આચરણ'કરવામાં આવતું હતું તેની |નું. 
વાતએક વ્યક્તિએ સ્વયં નબી કૈક તે એક વખતે કરી. “સુન દારમી'ના પહેલા જ પ્રકરણમાં આ હદીસ નોંધવામાં 
| આવી છે કેએકવ્યક્તિએ હુઝૂર કને પ્રોતાના અજ્ઞાનતા-કાળ (ઇસ્લામ પહેલાં)નો એક પ્રસંગવર્ણવ્યો કે મારીએક નિ 
4. પુત્રી હતી, જે મને ખૂબ પ્રેમ કરતી હતી. જ્યારે હું તેને બોલાવતો તો દોડતી-દોડતી મારા પાસે આવતી હતી. એક | 
દિવસે મેંતેને બોલાવી અને મારા સાથે લઈને ચાલી નીકળ્યો. રસ્તામાં એક કૂવો આવ્યો. મેં તેનો હાથ પકડીને તેને [નું. 
| કૂવામાં ધક્કો મારી દીધો. તેનો છેલ્લો અવાજ, જે મારા-કાને પડ્યો તે એ હતો કે - હાય અબ્બા! હાય અબ્બા ! આ [4 
| સાંભળીને અલ્લાહના રસૂલ ફં રડી પડ્યા અને આપના આંસુ વહેવા લાગ્યા -હાજરજનોમાંથી એક વ્યક્તિએ કહ્યું, [૪ 
૬ હે માણસ ! તેં હુઝૂર કને ગમગીન કરી નાખ્યા. હુઝૂર કએ ફરમાવ્યું : ''તેને ન રોકો. જે વસ્તુનો તેને આટલો ઊડો | 
| અહેસોસ છે, તેના વિશે તેને સવાલ કરવા દો.''પછી આપ કૈંંએ તેને કહ્યું કે પોતાનો'કિસ્સો ફરીથી સંભળાવો. તેણે |. 
જુ ફરીથી તેનું વર્ણન કર્યું અને આપ ક સાંભળીને એટલા રડ્યા કે આપની દાઢી આંસુઓથી તર થઈ ગઈ. તે પછી [4 
|] આપ કએ ફરમાવ્યું કે અજ્ઞાનતામાં જે કંઈ થઈ ગયું, અલ્લાહે તેને માફ કરી દીધું, હવે નવેસરથી પોતાના જીવનનો | 
| આરંભ કર. 
|] એઃ વિચારવું સાચું નથી કે આરબવાસીઓ આ અત્યંત અમાનવીય કૃત્ય વિશે અણગમાની કોઈલાગણી સુદ્ધા | 
કુ નહોતા રાખતા. સ્પષ્ટ વાત છે કે કોઈ સમાજ ચાહે ગમે તેટલો બગડી ગયો હોય, તે આવા ફૂર અને હિંસક કૃત્યોની |. 
ય બૂરાઈની લાગણીથી તદન ખાલી નથી હોઈ શકતો. આ જ કારણસર કુર્બાન-પાકમાં આ કૃત્યની બૂરાઈ પર કોઈ | 
| લાંબુલચ પ્રવચન આપવામાં આવ્યું નથી, બલ્કે રૂંવાડા ઊભા થઈ જાય એવા શબ્દોમાં માત્ર એટલી વાત કહીને છોડી [4 
દ દેવામાં આવેલ છે કેએકસમય આવશે, જ્યારે જીવતી દાટી ૦૦ બાળકીને પૂછવામાં આવશે કે તને કયા ર રં 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ - ર47 ક અત્‌-તકવીર - ૮૧ 


કાળમાં (અથતિ ઇસ્લામ પહેલાં) પણ આની બૂરાઈનો અહેસાસ હતો. 'તબરાની'ની રિવાયત છેકેફરઝદક શાયર ! 
(કવિ)ના દાદા-સઅસઆ બિન નાજિયહ અલ-મુજાશીઈએ રસૂલુલ્લાહ કકે નિવેદન કર્યું કે, હે અલ્લાહના રસૂલ |. 
કૂક! મેં અજ્ઞાનતાકાળમાં અમુક સારા કાર્યો પણ કર્યા છે, જેમાંથી એક એ છે કે મેં ૩૪૦ બાળકીઓને જીવતી દાટી [નું 
દેવાથી બચાવી અને દરેકના પ્રાણ બચાવવા માટે બે-બે ઊંટ ફિદયામાં (વળતરરૂપે) આપ્યા. શું મને. આનો અજૂર [૪ 
(પુશ્ય)-મળશે ? હુઝૂર કએ ફરમાવ્યું : હા, તારા માટે અજ્ર છે અનેત્તે એ છે કે અલ્લાહે તને ઇસ્લામની તે'મત ફુ! 
(કૃપા પ્રદાન કરી." _ હ 
' વાસ્તવમાં આ ઇસ્લામનીબરકતોમાંથી એક મોટી બરકત છે કે તેણે ન માત્ર એ'કે અરબસ્તાનમાંથી આ અત્યંત |. 
પાશવી અને નિષ્ઠુર પ્રથાને સમાપ્ત કરી, બજે એ વિચારને જ મિટાવી-દીધો કેપુત્રીનો જન્મ કોઈ અકસ્માત અને [જુ 
મુસીબત' છે, જેને અનિચ્છાએ સહન*કરવામાં આવે. તેનાથી વિપરીત, ઇસ્લામે એ શિક્ષણ આપ્યું કે પુત્રીઓનું [9 
પાલન-પોષણ કરવું, તેમને ઉમદા શિક્ષણ આપવું અને તેમનું સારી રીતે ઘડતર કરવું તેમજ તેમને એ યોગ્ય [8 
બનાવવી કે તે એક સારી ગૃહિણી બની શકેએ ખૂબ મોટી એેકી (પુણ્ય)નું કામ છે. અલ્લાહના પયગંબર કૂકએ આ |. 
મામલામાં છોકરીઓ વિશે લોકોની પ્રચલિત માન્યતાને જે રીતે બદલી છે, તેનું અનુમાન આપ કના એ અનેક [નું 
કથનોથી થઈ શકે છે, જે હદીસોમાં નોંધેલ છે.'ઉદાહરણ તરીકે નીચે અમે આપ ઈ ના કેટલાક કથનો નોંધીએ ર 
છીએ: 


૯“) -ઝ્ણા ૭159 “1છડફઈ૭--ઉંદ્છ હપ્ઝ૦4ક ૭૨ 
''જે વ્યક્તિ આ છોકરીઓના જન્મ વડે અજમાયશમાં મૂકવામાં આવે અને પછી.તે તેમનાથી સારો વ્યવહાર કું. 
કરે, તોતે તેનામાટેજહજ્ષમની આગથી બચવાનું સાધનબનશે.?” 
૯“ “ધરા પગ હક દક પન ડઝ ુ 
““જેણેબે છોકરીઓનું પાલન-પોષણ કર્યું, ત્યાં સુધી કે તે પુષ થઈ-ગઈ, તો કયામતના દિવસે મારા સાથે તેઆ જ 
રીતે આવશે; એમફરમાવીને હુઝૂર કક એ પોતાની આંગળીઓનેજોડીને બતાવી.” 
હસાવી કનયફેએઝટાછેડા,જાઝાસ્ાાયપટઉ ઇં, 
2 5422 05 
“જે વ્યક્તિએ ત્રણ.પુત્રીઓ કે બહેનોત્તું પાલન-પોષણ »ર્યું, તેમનેસારી રીતભાત શીખવાડી અને તેમનાથી [હ 
મમતાભર્યું વર્તન કર્યું, ત્યાં સુધી કે તે તેની મદદની મોહતાજ ન રહી, તો અલ્લાહ તેના માટે જન્નત વાજિબ [૪ 
(આવશ્યક)/કરી દેશે. એક વ્યક્તિએ નિવેદન-કર્યું : હે અલ્લાહના-રસૂલઃ! અને બે ? હુઝૂર કકએ.ફરમાવ્યું : અનેબે [જ 
પણ. હદીસ રિવાયત કરનાર ઇબ્ને અબ્બાસ &ંક કહે છે કે જો લોકો તે વખતે એક વિશે પૂછતા તો હુઝૂર કૈક તેના વિશે |. 
પણ આવુંજફરમાવતા.” * 
(##9.» . દિ ધટ ૦-૫ 7 બંડ પહ 2 ધપ «8 “૪ 
“જેના ત્યાં છોકરી હોય અને તે તેને જીવતી દાટી નઃ દે, ન અપમાનિત-દશામાં રાખે, ન પુત્રને તેના પર [૭ 
પ્રાથમિકતા આપે -અલ્લાહ તેને જન્નતમાં દાખલ કરશે.” દં 
લાજ ાહઈઉ). ૫) હરણ 4 9 ઝપડફથ ૭ હઉ#૩૪ 
“જેના ત્યાં ત્રણ પુત્રીઓ હોય અને તેના પર ધૈર્ય રાખે અને પોતાની હેસિયત અતુસાર તેમને સારા કપડા |જ" 
પહેરાવે, તે તેના માટેજહશ્ષમની આગથી બચવાનું સાધન બનશે.” 
૦“: ઈછછેઘસ્ટાડણક્રં છ પકક્ક્*-ઝેટપ્સાકઈ)-૦ ૯--ડઝકાક 


85૦૦૬૯૦૦-૦૦:૦૦:૦૯-૭૦:૦૦:૭૦૦:૦૦:૭૦:૦૦:૦૦૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦: 


તફહીયુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ક 48 રી અત્‌-તકવીર - ૮૧ 


2૬ * 2૬2 


થુ ચુ -7-કત્ ન્ટ 26 જ મું દક -7ર યુ ઉડ દિ 
1 બાઇ 2 “ક યી પ્રાંક્સ્ટ 9ર રુ 


| લઈને આવ્યો છે. ી 
તો નહીં,” હું સોગંદ ખાઉં છું પલટનારા અને છૂપાઈ જનારા તારાઓના ! અને સત્રિના | 


“જેમુસલમાનના ત્યાંબેપુત્રીઓ હોય અને તેને સારી રીતે રાખે, તે તેને જજ્નતમાં પહોંચાડશે.” 
ભઆઝ/ક કલકલ ૯29 છા, તઠા 
[ત 252 508 ),-)0૪૦ ૭૪. 
“નબી [એ સુરાકા બિન જુઅઆશમને ફરમાવ્યું : હું તમને બતાવું કે સૌથી મોટો સદકો (દાન, અથવા કહ્યું કે [હું 
ર] મોટા સદકાઓમાંથી એક) શું છે ? તેમણે અરજ કરી, જરૂર બતાવો હે અલ્લાહના રસૂલ ! ફરમાવ્યું : તારી એ પુત્રી, | 
| જે (તલાક, અર્થાત્‌ છૂટાછેડા મેળવીને કે વિધવા બનીને) તારા તરફ પાછી આવે અને તારા સિવાય કોઈ તેના માટે [8 
| કમાવાવોળું ન હોય.” ી 


આ જ શિક્ષણ છે, જેણે છોકરીઓ વિશે લોકોનો દષ્ટિકોણ કેવળ અરબસ્તાનમાં જ નહિં, બલે દુનિયાની એ ! . 
| તમામ કોમોમાં બદલી નાખ્યો, જે ઇસ્લામની ને'મત (કૃપા)થી લાભાન્વિત થતી ગઈ. 


(૧૦) અથરતિ, જે કંઈ હવે નજરોથી છુપાયેલું છે, તે બધું જાહેર થઈ જશે. અત્યારે તો માત્ર અવકાશ જ દેખાય [જ 


શ | છે કેપછી વાદળ, ધૂળ અને માટી, ચંદ્ર, સૂર્ય અને તારાઓ. પરંતુતેવખતે ખુદાની ખુદાઈ પોતાના સાચા સ્વરૂપની [4 
| સાથે સૌની સામે ખુલ્લી થઈ જશે. ુ ક 


(૧૧) અર્થાત્‌, હશ્રના મેદાનમાં જ્યારે લોકોના મુકદ્ષમાઓની સુનાવણી થઈ રહી હશે, ત્યારે જટ્ષમની [6 

| ભડકતી આગ પણ બધાને દેખાતી હશે અને જન્નત પણ પોતાની તમામ કૃપાઓની સાથે સૌની સામે ઉપસ્થિત હશે, | 
| જેથી દુરાચારીઓ પણ જાણી લે કે કઈ વસ્તુથી વંચિત થઈને તે ક્યાં જવાના છે, અને સદાચારીઓ પણ જાણીલે કે તે [9' 
ર કઈ વસ્તુથી બચીને કઈ કૃપાઓથી સન્માનિત થવાના છે. દ 


(૧૨) અથત્‌, તમારુંએઅતુમાન સાચું નથી કેઆ જે કંઈ કુઅનિમાં'વર્ણવવામાં આવી રહ્યું છે, તે કોઈ તરંગી [ક 
| અને અવિચારી માણસ કે દીવાનાની બકવાસ છે અથવા કોઈ શૈતાની વસવસો (શંકા-કુશંકા) છે. 


તફહીમુલ_કુર્બાન : પારએ-અમ્મ યે 29 જ માની અતૂ-તકવીર - ૮૧ 


*65 ૦/૮ 


જ્યારે કે તે વિદાય થઈ અને પ્રભાતના જ્યારે તેક શ્વાસ ન વાસ્તવમાં આ એક પ્રતિષ્ઠિત [જ . 
સંદેશવાહકના બોલ છે,” જે ખૂબ શક્તિશાળી છે,” અર્શવાળા (સિંહાસનના માલિક)ના ત્યાં [4 


(૧૩)? આ સોગંદ જે વાત પર ખાવામાં આવ્યા છે, તે આગળની આયતમાં વર્ણવવામાં આંવેલ-છે. આ [%' 
સોંગંદનો અર્થ એ છે કે મુહમ્મદ કંકએ અંધારામાં કોઈ સ્વપ્ન નથી જોયું, બલ્કે જયારે તારાઓ છુપાઈ ગૅયા હતા, રાત ! ર 
વિદાય લઈ ચૂકી હતી અને પ્રકાશિત પ્રભાત દેખાવા લાગ્યું હતું, તે વખતે ખુલ્લા આકાશ પર તેમણે અલ્લાહના [૭ 
ફરિશ્તાઓને જોયા હતા. તેથી તેઓ જે કંઈ કહી રહ્યા છે, તે તેમની આંખે જોયેલાં દશ્યો અને જમણા નુ. 
દિવસનાપ્રકાશમાં થનાર અનુભવ પર આધારિત છે. 

(૧૪) અહીં “પ્રતિષ્ઠિત સંદેશવાહક' (રસૂલ કરીમ)નો અર્થ વહી (દિવ્ય. વાણી) લાવનાર ફરિશ્તો છે, જે જ 
આગળની-આયતથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે; અને કુર્બાનને “પયગંબર” (સંદેશવાહક)ના બોલ કહેવાનો અર્થ એ [૭ 
નથી કે આ એ ફરિશ્તાની પોતાની વાણી છે, બલ્કે “સંદેશવાહકના બોલ*ના શબ્દો જ એ સ્પંષ્ટ કરીરહ્યા છે કે આ એ [નું 
હસ્તીની વાણી છે, જેણે તેને સંદેશવાહક બનાવીને મોકલ્યો છે. સૂરઃ અલ-હાક્કા, આ. ૪૦ માં આ જ પ્રમાણે |% 
કુર્બાનને મુહમ્મદ કની વાણી કહેવામાં આવેલ છે અને ત્યાં પણ તેનો અર્થ એ નથી કે આ હુઝૂર કકએ પોતે રચેલ [ક 
છે, બલે તેને 'સંદેશવાહકનો બોલ' કહીને ચોખવટ કરી દેવામાં આવી છે કે આ વસ્તુને હુઝૂર કૈક અલ્લાહના રસૂલ 
(ંદેશવાહક)ની હેસિયતે પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે, ન કે મુહમ્મદ બિન અબ્દુલ્લાહ (ક8ં)ની હેસિયતે. બંને જગ્યાએ 
વાણીને ફરિશ્તા અને મુહમ્મદ ક તરફ એટલા માટે સાંકળવામાં આવેલ છે કે અલ્લાહનો સંદેશ મુહમ્મદ કં સમક્ષ [4 
સંદેશ લાવનાર ફરિશ્તાના મુખેથી અને લોકો સમક્ષ મુહમ્મદ કંકૈના મુખેથી અદા થઈ ચહયો છે. - વિધુ સમજૂતી માટે 
જુઓઃ તફહીમુલકુર્બન-ભા-૬, અલ-હાક્કા, નોંધ ૨૨) ડ્‌ 

! (પ) સૂરઃ નજૂમ, આ. ૪, પમાંઆ વિષયને આપ્રમાણે પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ છે કેઃ 


બહાાકૂ્ડકડ ટેબ્કકરઝકટ . 


“““આતોએકવહીછે, જે તેના પર અવતરિત કરવામાં આવે છે, તેને જબરજસ્ત શક્તિશાળીએ શિક્ષણ આપ્યું [ફ' 
છે.” દ ી 


આ વાત વાસ્તવમાં “મુતશાબિહાત' (ગભિત અર્થમાં કહેવામાં આવેલ વાત)માંથી છે કે જિબ્રઈલ કની એ [4 
જંબરજસ્ત શક્તિઓ અને તેમની મહાન તાકાતનો અર્થ શું છે. તેમ છતાં આનાથી એટલી વાત અવશ્યજાણવા મળે [4 
છે કેફરિશ્તાઓમાં પણ તેઓ પોતાની અસાધારણ શક્તિઓની રીતે વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. મુસ્લિમ, કિતાબુલ- [* 
ઈમાનમાં હઝરત આઈશા કક રસૂલુલ્લાહ ફૈકના એ કથનની નોંધ કરે છે કે.મેં બે વાર જિબ્રઈલને તેમના મૂળ રૂપમાં [#. 
જોયા છે. તેમની મહાન હસ્તી જમીન અને આકાશની વચ્ચે સમગ્ર વાતાવરણ પર છવાયેલ હતી. બુખારી,-1ઢું. 
તિરમિઝી અને મુસ્નદં અહમેદમાં હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મંસૂઊદ હકની રિવાયતછે કે રસૂલુલ્લાહ જએ તેમને એ [૧ 
ભવ્ય રૂપમાં જોયા કે તેમની છસો (૬૦૦) પાંખો હતી. આનાથી કેટલેક અંશે તેમની જબરજસ્ત શક્તિનું અનુમાન ન ર 
કરીશકાયછે. 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ 50 ર અતૂ-તકવીર - ૮૧ 


72%(.-દ્‌ 
(૫55 છઠ્ઠ 
«-શ% 24 ડ[૬ કે 2 ૪ [28 12 2. 
ઈક 25૯૦૦૦ ક૯કુક્પ્ડડછઠુ 
ક] ઉચ્ચ પદવાળો છે, ત્યાં તેની આજ્ઞાને માનવામાં આવે છે,*” તે ભરોસાપાત્ર છે;”” અને (હે 
હુ મક્કાવાસીઓ !) તમારો સાથી”” ઉન્માદી નથી, તેણે તે સંદેશવાહકને સ્પષ્ટ અને સાફ ક્ષિતિજ પર 
8 જોયો છે;"” અને તે પરોક્ષ (ના આ જ્ઞાનને લોકો સુધી પહોંચાડવા)ની બાબતમાં કંજૂસ નથી;** 
| અને આ કોઈ હડધૂત શૈતાનના બોલ નથી.“” પછી તમે લોકો કઈ તરફ જઈ રહ્યાછો? 


(૧૪) અર્થાત્‌, તેઓફરિશ્તાઓના વડા છે. તમામ ફરિશ્તાઓ તેમના આદેશ હેઠળ કામ કરે છે. 


(૧૭) અથરત્‌, તેઓ પોતાના તરફથી કોઈ વાત અલ્લાહની વહીમાં મેળવી, દેનારા નથી, બલે એવા 


(૧૮) 'સાથી' (રફીક)નો અર્થ રસૂલુલ્લાહ કં છે , અને આપને મક્કાવાસીઓના 'રફીક' કહીને વાસ્તવમાં 
| એ. વાતનો અહેસાસ અપાવવામાં આવ્યો છે કે આપ કંજ તેમના માટે કોઈ અજાણ્યા માણસ નથી, બલે તેમની જ 
| કૌમ (જાતિ) અને કબીલા. (બિરાદરી)ના છે. તેમના જ વચ્ચે આપનું સમગ્ર જીવન પસાર થયું છે, અને તેમના 
| રાહેરનું પ્રત્પેક બાળક જાણે છે કે આપ કેટલા બુદ્ધિશાળી અને સમજદાર માણસ છે. આવા માણસને સારી રીતે 
| જાણતા-સમજતાં હોવા છતાં ઉન્મત્ત અને દીવાનો કહેવામાં તેમને કંઈક તો શરમ આવવી જોઈએ. (વધુ સમજૂતી 


| માટેજુઓ -તફહીમુલકુનિઃ ભા-૫, અલ-નજૂમ, નોંધ ર, ૩) 


| (૧૯) સૂરઃ નજૂમ, આ. ૭ થી ૯માં રસૂલુલ્લાહ કંકૈના આ અનુભવને વધારે વિગતવાર વર્ણવવામાં આવેલ 
॥ છે. સમજૂતી માટેજુઓ -તફ્હીમુલ કુર્બાનઃ ભા-૫, અલ-નજૂમ, નોંધ ૭, ૮) 


મી 1૨૦) અથત્‌, રસૂલુલ્લ્લાહ કૈંક તમારાથી કોઈ વાત છુપાવીને નથી રાખતા. ગૈબ (ગુપ્ન કે પરોક્ષ)ની જે પણ 
પ હકીકતો અલ્લાહત્‌આલા તરફથી તેમના પર જાહેર કરવામાં આવે છે, ચાહે અલ્લાહની હસ્તી અને ગુણો વિશ હોય 
પ કે ફરિશ્તાઓ વિશે, અથવા મૃત્યુ પછી જીવન અને કયામત (મહાપ્રલય) અને આખિરત અને જજ્નતઃઅને જહન્નમ 
1 વિશે, બધું જ તમારા સામે કંઈપણ વધારા-ઘટાડા વગર વર્ણવી દે છે. પા 


(૨૧) અથતિ, તમારું એ માનવું ખોટું છે કે કોઈ શૈતાન આવીને મુહમ્મદ કૈકૈના કાનમાં આ વાતો ફૂંકી દે છે. 
| શૈતાનનું છેવટે એ કામ કેવી રીતે હોઈ શકે છે કે તે માનવીને શિર્ક (અનેકેશ્વરવાદ) અને મૂર્તિપૂજા તેમજ નાસ્તિકતા 
| અને અનિશ્ચરવાદથી હટાવીને ખુદાપરસ્તી (ઈશનિષ્ઠા) અને તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ)ની શિક્ષા આપે. માનવીને 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ક 51 - - અતૃ-તકવીર - ૮૧ 


૪:૦૦-૦. 


જ 
ર 
હ 
ર. 
ન 
હ 
ર 
ર 
6 
ઈ 
ર 
જ 


પ્"ફેઈ ૦ “%્ડટ#હ છહ્ઝડંઈં કે્ઝી 


મ 
હૈ «હન ૬ 2ર હી «ગટો 
હ્ગ/*0દપ્હહા5હશ-૫૬૩ 
આતોસમસ્તજગતવાસીઓ માટે એક ઉપદેશ છે, તમારામાંથી તે દરેકવ્યક્તિ માટે જે સન્માર્ગપર 
ચાલવા ઇચ્છતો હોય,*” અને તમારા ઇચ્છવાથી કંઈ થતું નથી જ્યાં સુધી સમગ્ર સૃષ્ટિનો રબ 
(શાલિકઅનેપાલનહાર) અલ્લાહ ન ઇચ્છે.” (રુફૂઅ-૧) 


નિરંફૂશ બનીને રહેવાને બદલે ખુદાં સમક્ષ જવાબદારી અને ઉત્તરદાયિત્વનું ભાન કરાવે. અજ્ઞાનતાપૂર્ણ રિવાજો 
અને અન્યાય-અત્યાચાર તથા અનૈતિકતા અને દુરાચારથી મનાઈ કરીને પવિત્ર જીવન, ન્યાય અને ઈશભય તેમજ 
ઉચ્ચ નીતિમત્તા તરફ માર્ગદર્શન કરે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ - તફહીમુલ કુર્બાન : ભા-૩, અશ્‌-શુઆરા, આ. 
૨૧૦થી ૨૧૨, નોંધ ૧૩૦થી ૧૩૩અનેઆ. ૨ ર્યા થી ૨૨૩, નોંધ ૧૪૦, ૧૪૧) 


(૨૨) બીજા શબ્દોમાં આ વાણી શિખામણ છે તો સમગ્ર માનવજાતિ માટે, પરંતુ આનાથી લાભ એ જ વ્યક્તિ 
પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જે સ્વમં સન્માર્ગ અપનાવવાની ઇચ્છા રાખતો હોય. માનવીનું સત્યમા અભિલાષી હોવું અને 
સન્માર્ગીપ્રિય હોવું આનાથી લાભ પ્રાપ્ત કરવાની પહેલી શરત છે. 


(૨૩) આ વિષય આનાથી અગાઉ સૂરઃ મુદ્સ્સિર, આ. પ૬ , અને સૂરઃ દહ્રે, આ. ૩૦ માં આવી ગયો છે. 
સમજૂતી માટેજુઓ -તફહીમુલ કુર્બાનઃ ભા-૬, અલ-મુદર્સિર, નોંધ ૪૧) 


-૦- 


ક તફહીમુલ કુર્ઓનઃ પારએ-અમ્મ જ હા 52 -- અલ-ઈન્ફિતાર -૮૨ 


ની] ફાટી જવું] આ નામનો અર્થ એ છે કે આ એ સૂરઃ છે, જેમાં આકાશના ફાટી જવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો [4 


જું લગભગ એકજ સમયે અવતરિત થઈ છે. 
૪ વિષય અને ચર્ચા: 


જુ. અને ઇબ્ને મરદૂયાની રિવાયત છે કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર ડફંકએ રસૂલુલ્લાહ કછના આ ઇરશાદનું 
કું વર્ણનકર્યું: * - . 


દ છે, તો તે સૂરઃ તક્વીર, સૂરઃ ઇન્ફિતાર અને સૂરંઃ ઇન્શિકાક પઢી લે.” પુ 


| તે સામે આવશે તો દરેક “વ્યક્તિના સામે તેનું કર્યું-કરૉવ્યું બધું આવી જશે. તે પછી મનુષ્યને ભાન 
ફુ કરાવવામાં આવ્યું છે કે જે રબે (પ્રભુ-પાલનહારે) તને જીવન પ્રદાન કર્યું અને જેની કૃપા અને દયાના કારણે 
જ. આજે તું બીજા તમામ સર્જનો (સજીવો-નિર્જીવો) કરતાં સારું શરીર અને અંગો લઈને ફરી રહ્યો છે, તેના 
ક વિષે તને એ ધોખો કયાંથી લાગુ થઈ ગયો કે તે ફક્ત કૃપા જ કરવાવાળો છે, ન્યાય કરવાવાળો નથી? તેની 
હ નું કૃપાનો અર્થ એ તો નથી કે તું તેના ન્યાયથી નિર્ભય અને નિશ્ચિત થઈ જાય. પછી માનવીને સચેત કરી 
નીય દેવામાં આવ્યો છે કે તું કોઈ ભ્રમમાં ન રહેજે, તારી સંપૂર્ણ કર્મનોંધ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે, અને 


આ 
નું. સત્કર્મીઓને જન્નત -સ્વર્ગ)નું સુખ અને આનંદ પ્રાપ્ત થશે અને દુષ્કર્મીઓને જહન્નમ (નર્ક)ની યાતના 
કે| મળશે. તે દિવસે કોઈ કોઈના કામ નહીં લાગી શકે, તમામસત્તાઓ બિલકુલ અલ્લાહના હાથમાં હશે. 


૮૨ : અલ-ઇન્ફિતારઃ 
પરિચય * 


' પહેલીજઆયતના શબ્દ 5) થી લેવામાં આવ્યું છે.7૪ઇ ક્રિયાત્મક મૂળ સંજ્ઞાછે ર જેનો અર્થ છે- 


તરાણકાળ : 
આનો તથા સૂરઃ તકવીરનો વિષય એકબીજાને ખૂબ જ મળતો છે. તેનાથી જણાય છે કે બંને સૂરઃ ઓ 


આનો વિષય આખિરત (પરલોક) છે. મુસ્નદ અહમદ, તિરમિઝીં, ઈબ્ને મન્ઝર, તબરાની, હાકિમ 


“-- ઉ. ડાણદ,કઉઝક્કાં)બઈશકશકકાીબ્ાભડડ 
.હડડાડાડ 51513 તડપ) 


' “જેબ્યક્તિ ઇચ્છતો હોય કે કયામતના દિવસને એવી રીતે જોઈ લે, જેવી રીતે આંખોથીજોવામાં આવે 


આમાં સૌપ્રથમ કયામતના દિવસનું ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે અને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે 


ત્યંત વિશ્વસનીય કર્મનોંધ લખનારાઓ હર પળ તારી તમામ હરકતો-પ્રવૃત્તિઓની નોંધ કરી રહ્યા છે. 
તે અત્યંત ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે કે બદલા અને વળતરનો દિવસ ચોક્કસ આવવાનો છે, જેમાં 


તફવીમુલ કુરબાન ઃ પારએ-અમ્મ - - નડ જ - * અલ-ઇન્ફિતાર - ૮૨ 
૯ ૪ શકી ડાઝાકદ# 09 - છ 


પ 
- 5 હા 


ડા હાદ 9 ડાઇ 


ઇઇ. ડડ હડ &ઝ ક [| 5 


* અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ તે દયાળુ ઝી 


જ્યારે આક્રાશ ફાટી જશે, અને જ્યારે તારાવિખેરાઈ જશે, અને જ્યારે સમુદ્રો ફાડી નાખવામાં- 
આવશે,” અને જ્યારે કબરો ખોલી દેવામાં આવશે,” ત્યારે દરેક વ્યક્તિને. તેનું આગળ-પાછળનું 
બધુંકર્યું-કરાવ્યુંજણાઈ જશે.” પી 


(૧) સૂરઃ તકવીરમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે -કે- કુ આગ ભડકૉવી દાયો આવશે,- અને અહીં 
[ફરમાવવામાં આવ્યું છે કેસમુદ્રોને ફાડી નાખવામાં આવશે. બંને આયતોને મેળવીને જોવામાં આવે અને એ વાત 
પણ ધ્યાનમાં-રાખવામાં આવે કે કુરાનની દષ્ટિએ કયામતના દિવસે એક એવો ભયંકર ધરતીકંપ આવશે, જે કોઈ 
વિસ્તાર સુધી સીમિત નહીં હોય, બલ્કે સમગ્ર ધરતી એકી સમયે હચમચાવી નાખવામાં આવશે, તો સમુદ્રોનાફાટવા 
અને તેમાં આગ ભડકી ઉઠવાની સ્થિતિ આપણી સમજમાં એ આવે છે કે પહેલો આ અતિ ભયંકર ધરતીકંપના કારણે 
સમુદ્રોની નીચેનો ભાગે ફાટી જશે અને તેનું પાણી જમીનના અંદરના ભાગમાં ઉતરવા લાગશે, જ્યાં હંમેશા એક 
અત્યંત ગરમ લાવા ઉકળતો રહે છે. પછી આ લાવા સુધી પહોંચીને પાણી પોતાના એ બે મૂળભૂત ઘટકોના રૂપમાં 
ફેરવાઈ જશે, જેમાંથી એક ઓક્સિજન - બાળનારું અને બીજું હાઇડ્રોજન - જલ્દીથી સળગી ઉઠનારું છે, અને આ 
રીતે પરિવર્તન અને આગ પ્રગટવાની એક સતત પ્રતિક્રિયા (0॥દ્યાં1 ર૦દબાં૦।) શરૂ થઈ જશે, જેનાથી દુનિયાના 
તમામસમુદ્રોમાં આગ લાગીજશે. આ આપણું અનુમાન છે; બાકી સાચું જ્ઞાન અલ્લાહત્‌આલા સિવાયકોઈને નથી. 

(૨) પહેલી ત્રણ આયતોમાં કયામતથી પહેલાના તબક્કાનો ઉલ્લેખ છે અને આં આયતમાં બીજા તબક્કાનું 
વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. કબરોને ખોલી દેવાનો અર્થલોકોને નવેસરથી જીવંત કરીને ઉઠાવવું છે. ” 

- (૩) મૂળ શબ્દો છે - હક્ક કર્ક, આ શબ્દોના ઘણાં અર્થથઈ શકે છે અને તે બધા જ અહીંઅપેક્ષિત છે. 

જ જેસારુંકેખરાબ મ માનવીએ કરીને આગળ મોકલ્યું તે હ“જૂકડુ છે અને જેના કરવાથી તે દૂર રહ્યોતે 

ઝાડ એ રીતે આ શબ્દ મહદઅંશે અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દ ૦૦૫ાંડડાં00 અને 0તાંડકાં0॥ નો સમાનાર્થી છે. 

- રકજેકંઈ પહેલાં કર્યું તે હ5કધ્ડુ છે અને જે કંઈ પાછળથી યુ તે ઢ્દ્ર્ઈ કક -અર્થાત્‌- માણસની સંપૂર્ણ 
કાર્ય-નોંધેક્રમાનુસારઅને તારીખવાર તેના સામે આવશે. 

૩-જેસાસઅનેઃખરાબ કાર્યો માનવીએ પોતાના જીવનમાં કરાત હ જદા છે અનેએ કાર્યોનાં જે જે અવશેષો 
અને પરિણામોઃ તે માનવીય સમાજમાં પોતાના પાછળમૂકી ગયો તે હઝ કઇ. - 


- તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ ક્4 અલ-ઈન્ફિતા૨ - ૮૨ 


ટ 2 2 2 : 2 5 : ર 0:₹9:9૦.૯૦-.૦૦.૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-:૦૦:૦૦% 


નર ક 7 

5 ૦૩૪૪ રૂહ હા 
51 #,2 “219917 2?#૦97-2. ૬ ક. ઝા 

114 છેહ ઇડ) 5 ઠઠ્ર 

81 છે.મનુષ્ય ! કઈ વસ્તુએ તને પોતાના એ કૃપાળુ રબ ઉભુ-પાલનહાર)'વિષે ધોખામાં નાખી 
| દીધો, જેણે તને પેદા કર્યો, તને નખશિખથી દુરસ્ત બનાવ્યો, તને એક સંતુલન સાથે બનાવ્યો, અનેજે 
હું રૂપમાં ઇચ્છ્યો તને જોડીને તૈયાર કર્યો ?” કદાપિ નહીં,” પરંતુ (સાચી વાત એ છે કે) તમે લોકો 
8) જઝા (ઈમામ) તથા સજાને ખોટા ઠેરવો છો,”જો કે તમારા પર નિરીક્ષકો નિયુક્ત કરવામાં આવેલા 


0) અથાત્‌, સૌપ્રથમ તો એ ઉપકારક માલિક અને પાલનહારના ઉપકારો અને કૃપાઓનો તકાદો એ હતો કે 
| તું કૃતજ્ઞ અને આભારી બનીને તેનો આજ્ઞાંકિત બનતો અને તેની અવજ્ઞા કરવામાં તને શરમ આવતી, પરંતુ તું એ 
દ ધોખામાં પડી ગયોકે તું જે કંઈપણ બન્યો છે, જાતે જબની ગયો છે અને એ વિચાર તને કદી ન આવ્યો કે આ અસ્તિત્વ 
બક્ષનારનો ઉપકાર માને. બીજું, તારા રબની એ કૃપા છે કે દુનિયામાં જે કંઈ તું ચાહે છે, કરી નાખે છે અને એવું નથી 
થતું કે જેવી તારાથી કોઈ ભૂલ થાય, તને અપંગ કે લકવાગ્રસ્ત બનાવી દે, અથવા તારી આંખો આંધળી કરી દે,' 
| અથવા તારા પર વીજળી પાડે. પરંતુ તેં આ મહેરબાનીને નબળાઈ સમજી લીધી અને એ ધોખામાં પડી ગયો કે તારા 
ખુદાની ખુદાઈમાં ન્યાય નામની કોઈ વસ્તુ નથી. ી 
(૫) અથતિ, કોઈ ઉચિતે કારણ આ ધોખામાં પડવાનું નથી. તારું અસ્તિત્વ બતાવી રહ્યું છે કે તુંસ્વયંનથીબની 
| ગયો, તારા માતા-પિતાએ પણ તને નથી બનાવ્યો, તત્ત્વોના આપોઆપ જોડાઈ જવાથી પણ અચાનક તું માનવી 
બનીને પેદા નથી ગયો, બલ્કે એક તત્ત્વદર્શી-ડહાપણવાળા અને શક્તિશાળી ખુદાએ તને આ પૂર્ણ માનવીય રૂપમાં. 
| હાળ્યો છે. તારા સામે દરેકપ્રકારનાપશુઓ છે, જેની સરખામણીમાં તારીસર્વશ્રેઠ બનાવટ અને તારી સર્વોત્તમ અને 
| શ્રેઠ શક્તિઓ ચોખ્ખી દેખાઈ આવે છે. બુદ્ધિનો તકાદો એ હતો કે આને જોઈને તારું માથું ઉપકારવશ નમી જતું અને 
મ | એ મહેરબાન રબની સામે તું ક્યારેય અવજ્ઞાનું સાહસ ન કરતો. તું એ પણ જાણે છે કે તારો રબ માત્ર રહીમ (પરમ્‌ 
જું) દયાળુ) અને કરીમ (પરમ્‌ કૃપાળુ) જ નથી, મહા જોરાવર-સર્વશક્તિશાળી અને મહાકોપી પણ છે. જ્યારે તેના 
| તરફથી કોઈ ભૂકંપ કે આંધી-તોફાન કે પૂર આવી જાય છે, તો તારીબધી યુક્તિઓ તેના સામે નિષ્ફળ થઈ જાય છે. 
| તને એ પણ ખબર છે કે તારો રબ અજ્ઞાની અને નાસમજ નથી, બલ્કે તત્તવદર્શી અને બુદ્ધિશાળી-ડહાપણવાળો છે, 
| અને તત્ત્વર્દા્શિતા અને બુદ્ધિનો અનિવાર્ય તકાદો એ છે કે જેને બુદ્ધિ આપવામાં તેને તેના કાર્યો માટે ઉત્તરદાયી પણ 
8 | ઠેરવવામાં આવે, જેને સત્તા અને અધિકારો આપવામાં આવે તેનાથી હિસાબ પણ લેવામાં આવે કે તેણે પોતાની સત્તા 
મ અને અધિકારોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કર્યો, અને જેને પોતાની જવાબદારી પર ભલાઈ અને બૂરાઈ કરવાની શક્તિ 
પ આપવામાં આવે તેને ભલાંઈ માટે વળતર અને બૂરાઈ માટે સજા પણ આપવામાં આવે. આ તમામ હકીકતો તારા 
ક! સામે પ્રકાશિત દિવસની જેમ સ્પષ્ટ છે, તેથી તું એ નથી કહી શકતો કે પોતાના કૃપાળુ રબ તરફથી જે ધોખામાં તું પડી 
૪ ગયો છે, તેનું કોઈ યોગ્ય કારણ છે. તું સ્વયં જ્યારે કોઈનો વડો હોય છે તો પોતાના આધીન એ વ્યક્તિને કૃતઘ્ન અને 


5 2 5 5 2 2 2ર 5 5 9:-6૦:૦૦.૦૦-૦૦;૭૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:;:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:: 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ _ ક્ક ર અલ-ઇન્ફિતાર - ૮૨ 


હ નફ 9. ૮ 2 


1 હ 12 
છી 5672 પ ઈક 


ઠક્વહાઈ 


ર જ ક તત્ત્વ 21124૧૪772 

ક ઊશ્્ઝન ૦55 ણ ાઝકઝ શ્ર 
8] છે,એવાપ્રતિષ્ઠિતલખનારાઓ જે તમારાપ્રત્યેક કાર્યને જાણે છે.” 

નિશ્ચિતપણે સદાચારી લોકો આનંદમાં હશે અને દુરાચારી લોકો જહન્ઞમ (નર્ક)માં જશે. 
| બદલાના દિવસે તેઓ તેમાં પ્રવેશ કરશે અને તેનાથી કદાપિ અદશ્ય નહીંથઈ શકે. અને તમે શું જાણો 
૬] કે તેબદલાનો દિવસ શું છે ? હા, તમને શું ખબર કે તે બદલાનો દિવસ શું છે ? આ તે દિવસ છે જ્યારે 
કું| કોઈ વ્યક્તિ માટે કંઈ કરવું કોઈના અધિકારમાં નહીં હોય,” નિર્ણય તે દિવસે સંપૂર્ણપણે 
રું અલ્લાહના અધિકારમાં હશે. (રુફૂઅ-૧) 


8 અને નિમકહરામ અને અપ્રમાણિક સમજે છે, જે તારી સજ્જનતા અને નમ્રતાને નબળાઈ સમજીને તારા માથે ચઢી 
જુ. જાય. તેથી તારી પોતાની પ્રકૃતિ એ વાતની સાક્ષી આપવા માટે પૂરતી છે કે માલિકની મહેરબાની કદાપિ એ વાતનું 

| કારણ ન હોવું જોઈએ કે બંદો કે દાસ તેના સામે ઘૃષ્ટબની જાય અને એ ગેરસમજમાં પડી જાય કે હું જે ઇચ્છું, કરું, મારું 
| કોઈ કંઈજબગાડી શકવાનું નથી. 


(૬) અર્થાત્‌, વાસ્તવમાં જે વસ્તુએ તમને લોકોને ધોખામાં નાખ્યાં છે, તે કોઈ ઉચિત દલીલ નથી, બલે કેવળ 

| તમારો મૂખમીભર્યો વિચાર છે કે દુનિયાના આ કાર્ય-ક્ષેત્રના પાછળ કોઈ બદલા અને સજાનું સ્થાન નથી. આ જ 

1 ભૂલ અને નિરાધાર અનુમાને તમને અલ્લાહથી બેપરવા, તેના ન્યાયથી નિર્ભય અને નિશ્ચિત તથા પોતાના નૈતિક 
| વલણમાં બિનજવાબદાર બનાવી દીધા છે. 

નુ (૨) અર્થાત્‌, તમે લોકો ચાહે બદલા અને સજાના સ્થાનનો ઇન્કાર કરો અથવા તેને ખોટું ઠેરવો અથવા તેની 

| હાંસી ઉડાવો, તેનાથી હકીકત નથી બદલાઈ જતી. હકીકત એ છે કે તમારા રબે તમતતે દુનિયામાં નિરંકૂશ બનાવીને 

8 | છોડી નથી મૂક્યા, બલ્કે તેણે તમારામાંથી દરેક વ્યક્તિ પરઅત્યંત સત્યનિષ્ઠ નિરીક્ષકો નિયુક્ત કરી રાખ્યા છે, જેઓ 

9! તદન નિષ્પક્ષ રીતે તમારા તમામ સારા-નરસા કાર્યોની નોંધ કરી રહ્યા છે, અને તેમનાથી તમારું કોઈ કાર્ય છૂપું નથી, 

15. ચાહે તમે અંધારામાં કરો, એકાંતમાં કરો, વેરાન જંગલોમાં કરો, અથવા બીજી કોઈ એવી સ્થિતિમાં તે કરો જ્યાં 

પ તમને સંપૂર્ણ સંતોષ હોય કે જે કંઈ તમે કર્યું છે તે લોકોની નજરોથી છૂપું રહી ગયું છે. આ નિરીક્ષક ફરિશ્તાઓ માટે 

| અલ્લાહત્‌આલાએ 'કિરામન્‌ કાતિબીન'ના શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે,-એટલે કે એવા લહિયાઓ કે લખનારાઓ જે 

8 | કરીમ (અત્યંત આદરણીય અને પ્રતિષ્ઠિત) છે . કોઈનાથી ન અંગત પ્રેમ રાખે છે, ન વેર કે જેથી એકને ગેરવાજબી 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ _ કદ અલ-ઈન્ફિતાર -૮૨ : 


છૂટછાટ અને બીજાનો અનુચિત વિરોધ કરીને તથ્ય અને સચ્ચાઈ વિરુદ્ધ નોંધ તૈયાર કરે. અપ્રમાણિક પણ નથી કે 
ર પોતાની ડ્યૂટી પર હાજર થયા વગર આપમેળે જ ખોટી નોંધ કરી લે. ભ્રષ્ટાચારી અને. ડુશ્વતખોર પણ મથી કે કંઈ 
| આપ-લે કરીને કોઈના પક્ષમાં અથવા કોઈના વિરુદ્ધ ખોટો રીપોર્ટ કરી નાખે. તેમનું સ્થાન આ તમામ નૈતિક 
કી નબેળાઈઓથી ઉચ્ચતર છે, તેથી સદાચારી અને દુરાચારી બંને પ્રકારના માનવીઓએ સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ કે. 
“| પ્રત્યેકની નેકી અને સદ્કાર્ય જરા પણ વધારા-ઘટાડા વગર નોંધાશે, અને કોઈના માથે કોઈ એવી બૂરાઈ નાખી 
“રું દેવામાં નહીં આવે, જે તેણે ન કરી હોય. પછી ઓફરિશ્તાઓનો બીજો ગુણ એ બતાવવામાં આવ્યો છે કે “જે કંઈ તમે 
1 કરો છો તેને તેઓ જાણે છે.'અર્થાત્‌ તેમની સ્થિતિ દુનિયાની સીઆઈડી અને ઇન્ટેલિજન્સની એજન્સીઓ જેવી નથી 
| કે તમામ દોડધૂપ છતાં ઘણી વાતો તેમનાથી છૂપી રહી જાય છે. તેઓ દરેકના કાર્યોથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે, દરેક 
૨)! ઠેકાણે અને દરેક સ્થિતિમાં દરેક વ્યક્તિની સાથે એવી રીતે લાગેલા છે કે તેને એ ખબર પણ નથી હોતી કે કોઈ તેનું 
0, - નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે, અને તેમને એની જાણકારી પણ હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિએ કઈ નિયત અને ઇરાદાથી કોઈ કામ 
મ કર્યું છે. તેથી તેણે તૈયાર કરેલ નોંધ કે રેકર્ડ એ પૂર્ણ નોંધ અને રેકર્ડ છે, જેમાં નોંધવાથી કોઈ વાત રહી નથી ગઈ. આ 
જુ અનુસંધાનમાં જ સૂરઃ કહ્ફ, આ.૪૯ માં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે કયામતના દિવસે ગુનેગારો એ જોઈને હેરાન 
| અનેઆશ્ચર્યચકિત રહી જશે કે તેમની જે કર્મનોંધ પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી રહી છે, તેમાં કોઈ નાની કે મોટી વાત. નોધ 
| કરવાથી રહી ગઈનથી, જે કંઈ તેમણે કર્યું હતું તેબધું જયથાવત તેમના સામે હાજરછે. 


(૮) અથતિ, કોઈની ત્યાંએ મજાલ નહીં હોય કે તે કોઈ વ્યક્તિને નાં કાર્યોનાપરિણામ ભોગવવાથીઃ અંધાવીં 
ધ] શકે. કોઈ ત્યાં એવો પ્રભાવી અથવા જોરાવર અથવા અલ્લાહનો વ્હાલો નહીં હોય કે અલ્લાહની અદાલતમાં હઠ 
લઈને બેસી જાયઅને એમ કહી શકે કે ફલાણો માણસ મોરો સગો અથવા આશ્રિત છે, તેને તો બક્ષવો જ પડશે, ચાહે 


તેદુનિયામાં ગમેતેવાખરાબ કાર્યોકરીને આવ્યો હોય. - 


--૦--- 


ર ર ર ક 2 5 5“ 466:99:-૦૦-.૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:-૦૦-૦૦;૦૦;૦૦:૦૦-૦૦:૦૦૭: 


તફહીમુલે કુરબાન : પારએ-અમ્મ કે 57_ . અલન્મુતફફિફીન - ૮૩ 


:_ ૮૩: અલ-મુતફફિફીન 


પરિચય 


નિ 
પહેલીજ આયત હકશ્ટરઈઃ9ર્તડ૪ થી લેવામાં આવ્યું છે. 
| ઉતરાણકાળઃ ત ટ 
9 આનીવર્ણનશૈલી અને વિષયોથી સ્પષ્ટજણાઈ આવે છે કે આ મક્કા-મુઅઝ્ઝમાના આરંભિક કાળમાં 
જ] ઊતરી છે, જયારે મક્કાવાસીઓના મનમાં આખિરત (પરલોક)ની આસ્થા બેસાડવા માટે નિરંતર સૂરઃઓ 
મં] એવતરિત થઈ રહી હતી, અને આનું અવતરણ તે સમયે થયું છે જયારે મક્કાવાસીઓએ રસ્તાઓ પર, 
જ બજારોમાં અને સભાઓમાં મુસલમાનોને મહેણાં મારવાતું અને તેમનું અપમાન અને તિરસ્કાર કરવાનું 
જ શરૂ કરી દીધું હતું, પરંતુ અન્યાય, અત્યાચાર અને મારપીટનો ક્રમ હજુ શરૂ થયો નહોતો. કેટલાક 
પ તફસીરવેત્તાઓએ આ સૂરઃને મદની ઠેરવી છે. આ ગેરસમજનું મૂળ કારણ ઇબ્ને અબ્બાસ «કની એ 
| રિવાયત છે કે જ્યારે નબી કૈંક મદીના તશરીફ લાવ્યા, તો ત્યાંના લોકોમાં ઓછું માપવા અને તોલવાનો 
જ. રોગ ખરાબ રીતે ફેલાયેલ હતો. પછી અલ્લાહત્‌આલાએ હટે્ટાઈ#તૂડ# ને ઉતારી અને લોકો ખૂબ સારી 
| રીતે માપવા અને તોલવા લાગ્યા. (નિસાઈ, ઇબ્ને માજા, ઇબ્ને મરદૂયા, ઇબ્ને જરીર, બયહકી ફી 
। શોઅબુલ ઈમાન) પરંતુ જેમ કે આનાથી અગાઉ અમે સૂરઃ દહ્રની પ્રસ્તાવનામાં વર્ણન કરી ચૂક્યા છીએ કે 


8 સહાબા અને તાબેઈનની એ સામાન્ય રીત હતી કે એક આયત જે મામલા પર લાગુ પડતી હોય, તેના વિશે 

નુ એવું કહ્યા કરેતા હતા કે આ ફલાણી બાબત વિશે અવતરી છે. તેથી ઇબ્ને અબ્બાસ «કની રિવાયતથી જે કંઈ 

બ! સાબિત થાય છે તે માત્ર એ છે કે જ્યારે હિજરત પછી નબી કૈં એ મદીનાના લોકોમાં આ ખરાબ'આદત 

જ ફેલાયેલી જોઈ, તો અલ્લાહત્‌આલાના આદેશથી આપ કેએ આ સૂરઃ તેમને સંભળાવી અને તેનાથી 
1 તેમના મામલાઓ દુરસ્ત થઈ ગયા. 

| વિષય અને ચર્ચાઃ 


ઓનો વિષયપણ આખિરત છે. 
નુ] મથમછઆયતોમાં તે પ્રચલિત બેઈમાની અને ભ્રષ્ટાચારપર પકડ કરવામાં આવી છે, જે વેપારીઓમાં [4 
8] ખૂબ જ વ્યાપક રીતે ફેલાયેલી હતી કે બીજાઓથી લેવાનું થતું તો પૂરેપૂરું માપીને અને તોલીને લેતા હતા, [4 
જ | પરંતુ જ્યારે બીજાઓને આપવાનું થતું તો માપ-તોલમાં દરેકને કંઈને કંઈ ઓછું આપતા હતા. સમાજના 
ની અનેક દૂષણોમાંથી આ એક દૂષણને, જેના ખરાબ હોવા વિષેજોઈ ઇન્કાર કરી શકતું નહોતું, ઉદાહરણ રૂપે [4 
| લઈને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કેઆ આખિરતથી ગફલતનું અનિવાર્ય પરિણામ છે. જયાં સુધી લોકોને એ | 
। વાતનું ભાન ન હોય કે એક દિવસ અલ્લાહ સમક્ષ રજૂ થવાનું છે અને પાઈ-પાઈનો હિસાબ આપવાનો છે, 
1 ત્યાં સુધી એ શક્ય જ નથી કે તેઓ પોતાના વર્તન-વ્યવહારમાં સંપૂર્ણ પ્રમાણિકતા અપનાવી શકે. કોઈ 
છ! વ્યક્તિ પ્રમાણિકતાને 'સારી નીતિ' સમજીને કેટલાક નાના-નાના મામલાઓમાં પ્રમાણિકતા બતાવી પણ 


તફહીમુલ કુઅનિ ? પારએ-અમ્મ ર ક્8 ૧ ._ અંલન્મુતફફિફીન - ૮૩ 


ન 'લાભપ્રદ નીતિ' સાબિત થતી હોય. માણસની અંદર સાચી અને કાયમી પ્રમાણિકતા જો ઉત્પન્ન થઈ શકતી 
| હોય તો માત્ર અલ્લાહના ડર અને આખિરત પર વિશ્વાસથી જ થઈ શકે છે, કેમ કે આ સ્થિતિમાં પ્રમાણિકતા 
ક એક “નીતિ' નહીં, બલ્કે “કર્તવ્ય' ઠરે છે અને માણસનું તેના પર કાયમ રહેવા કે ન રહેવાનો આધાર 
દં દુનિયામાં તેના લાભપ્રદ હોવા કે લાભપ્રદન હોવાપર નથી રહેતો. ી 


આમ, નૈતિકતાની સાથે આખિરત (પરલોક).પર આસ્થાનો સંબંધ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી અને 

€ | હૃદયંગમ રીતે સ્પષ્ટ કર્યા પછી આ. ૭ થી ૧૭ સુધી બતાવવામાં આવ્યું છે કે દુરાચારી લોકોની કર્મ-નોંધ 
નુ અગાઉથી જ ગુનેગાર લોકોના રજિસ્ટર (31દ61૮ ઊ50)માં નોંધાઈ રહી છે. અને આખિરતમાં તેમને [4 
જ! સખત વિનાશનો સામનો કરવાનો છે. ત્યારબાદ આ. ૧૮ થી ૨૮ સુધી સદાચારી લોકોના ઉત્તમ 
8] પરિણામનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે તેમની કર્મ-નોંધ ઉચ્ચ પ્રકારના 
જ. લોકોના રજિસ્ટરમાં નોંધાઈ રહી છે, જેના માટે પ્રતિષ્ઠિત ફરિશ્તાઓ નિયુક્ત છે. 
નિ અંતમાં, ઈમાનવાળાઓને સાંત્વના આપવામાં આવી છે અને તે સાથે કાફિરો (સત્યના 
રોધીઓ)ને સચેત પણ કરવામાં આવ્યા છે કે આજે જે લોકો ઈમાન લાવનારાઓને અપમાનિત કરી રહ્યા 

8] છે, કયામતના દિવસે આ જ અપરાધી લોકો પોતાના આ વલણનું ખૂબ માડું પરિણામ જોશે અને આ જ 
| ઈમાનવાળાઓ આ અપરાધીઓનાબૂરા પરિણામો જોઈને પોતાની આંખોઠંડી કરશે. 


-બ્- 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 59 ૪ અલ-મુતફફિફીન - ૮૩ 


[ અગ] 


ન્ન 
»રટક5ક્ 


મનકા જા વી હટ 


૮#ક»કક 22 2૭ 2 


ર્ક્ન ન ન 
જ ઝે બબક (29-25 2 
₹ ૮2 (13.5 1 કશી શર્ટ“ «૪ % ગડ 
બાત 255526) વાઈડ 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. ન 
વિનાશ છે તોલ-માપમાં હાથચાલાકી કરનારાઓ માટે” જેમની સ્થિતિ એવી છે કે જ્યારે લોકો [4 
પાસેથી લે છે, તો પૂરેપૂરું લે છે અને જ્યારે તેમને માપીને કે તોલીને આપે છે, ત્યારે તેમને ઓછું આપે [8 
છે.” શુંઆલોકો નથી સમજતા કે એક મોટા દિવસે” એમને ઉઠાવીને લાવવામાં આવનાર છે ? તે 
દિવસેજ્યારે સૌ લોકો સમગ્ર સૃષ્ટિના રબ (માલિક) સામે ઊભા હશે. 


(૧) વાસ્તવમાં હટકે શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેહ્કકંઈં થી નીકળ્યો છે. અરબી ભાષામાં ડિ 
નાની અને હલકી વસ્તુ માટે હ કરડ બોલવામાં આવે છે અને વલ શબ્દ પરિભાષામાં માપ-તોલમાં ચોરીછૂપે [૬ 
જુ કમી કરવા માટે પ્રયુક્ત થાય છે, કેમ કે આ કામ કરનાર માપીને કે તોલીને વસ્તુ આપતાં કોઈ મોટો જથ્થો નથી |. 
| ઉડાવતો, બલ્કે હાથની સફાઈ બતાવીને દરેક ખરીદ કરનારના ભાગમાંથી થોડું-થોડું કરીને ઉડાવતો રહે છે અને | 
| ખરીદનાર બિચારાને કંઈજ ખબરપડતી નથી કે વેપારીએ તેને શું અને કેટલું નુકસાન કર્યું છે. 
(ર) કુઅનિ-મજીદમાં ઠેક-ઠેકાણે માપતોલમાં કમી કરવાની કઠોર નિંદા અને સાચી રીતે માપવા-તોલવાની ક. 
હ. સખત તાકીદ કરવામાં આવી છે. સૂરઃ અન્‌આમમાં ફરમાવ્યું, “ન્યાયની સાથે પૂરેપૂરું માપો અને તોલો, અમે કોઈ |#. 
નીની વ્યક્તિને તેના સામર્થ્યથી વધારે જવાબદાર ઠરાવતા નથી.” (આ. ૧૫૨) સૂરઃ બની ઇસરાઈલમાં કહેવામાં આવ્યું, [9. 
| ' જ્યારે માપો તો પૂરેપૂરું માપો અને સાચા ત્રાજવાથી તોલો.'”' (આ. ૩૫) સૂરઃ રહમાનમાં તાકીદ કરવામાં આવી [4 
| કે, ““'તોલવામાં અતિરેક ન કરો, બરાબર ન્યાયની સાથે વજન કરો અને ત્રાજવાથી ઓછું ન ઓપો.” (આ..૮, ૯) [9 
.1૬| શુએબની જાતિ પર જે ગુનાસર પ્રકોપ ઉતારવામાં આવ્યો તે એજ હતો કે તેમનામાં માપ-તોલમાં કમી કરવાનો રોગ હી. 
જી. બધી બાજુ ફેલાઈ ગયો હતો અને હઝરત શુએબ કૈકજની વારંવારની શિખામણો છતાં આ જાતિના લોકો તેની |ફ. 
જ. અવગણના કરતા હતા. 1 હ ર 
(૩) કયામતના દિવસને “મોટો દિવસ' એટલા માટે કહેવામાં આવ્યો છે કે આ દિવસે તમામ મનુષ્યો અને [કું 
ક! જેન્નોનો હિસાબ અલ્લાહની અદાલતમાં એકી સમયે લેવામાં આવશે અને અઝાબ (યાતના) અને સવાબ (પુણ્ય)ના [8 
8 | ખૂબ જ મહત્ત્વના નિર્ણયો કરવામાં આવશે. જ. 


૦220222222 
ટ 2 2 2 2 5.“ અ 26:-99:૦૦-૦૦-૭૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:, 


ગ 


પિ 
[0 
પિ 
ર 
હ 


તફહીમુલ કુર્ચન : પારએ-અસ્મ સિ ,_60. અલ-મુતફ[ફેફીન- ૮૩ _ 


₹9:૦૪-:૯૦૦-૦૭૦-૯૭૦-૦૩-૦૦:.:૦૦.૦૦-૦૦.૦૦:૦૦:૦૦;૦૦:૦૦;૪૦૦:૦૪:૦૦:૦૦૪:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦૪:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦૮ 


ક 


ઓ. 


જૂના જમાનાની વોતાઓ છે.” કદાપિ નહીં, બલ્કે વાસ્તવમાં તેમના હૃદયો પર ર તેમના રારી: 
| કાટ ચઢી ગયો છે.” કદાપિ નહીં, નિશ્ચિતપણે તે દિવસે આ લોકો પોતાના રબના દર્શનથી 


ી (૪) અથત્‌, આ લોકોનું એ અત્તુમાનખોટું છે કે દુનિયામાં આ ગુનાઓ આચર્યા પછી તેઓ આમ જ છૂટી જશે 
| અને ક્યારેય તેમને પોતાના અલ્લાહની સામે જવાબ આપવા માટે હાજર નહીં થવું પડે. 


! (૫) વાસ્તવમાં હ્કકૈન્ઝ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ૭5 (જેલ કે કેદખાના)થી નીકળ્યો છે અને 
| આગળ તેની જે સમજૂતી કરવામાં આવી છે, તેનાથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે તેનાથી તાત્પર્ય એ રજિસ્ટર છે, જેમાં 
| સજાને પાત્ર લોકોના કર્મ-પત્રકોની નોંધ કરવામાં આવે છે. 


(૪) અથત્‌,એ આયત, જેમાં બદલાના દિવસના સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે. 


(9) અથતિ, બદલા અને સજાને પ્રાચીન દંત-કથા કે કાલ્પનિક વાર્તા ઠરાવવાનું કોઈ ઉચિત કારણ નથી, પરંતુ 

| જે કોરણસર આ લોકો તેને દંત-કથા કહે છે તે એ છે કે જે ગુનાઓત્તું આચરણ કરતા રહ્યા છે, તેમનો કાટ તેમના 
8 હૃદયો પર સંપૂર્ણપણે ચઢી ગયો છે, તેથી'જે વાત સરાસર ઉચિત અને યોગ્ય છે તે તેમને દંત-કથા દેખાય છે. આ | 
| કાટની સમજૂતી- રસૂલુલ્લાહ કએ આ રીતે કરી છે કે બંદો જ્યારેકોઈ ગુનો કરે છે, તો તેના હૃદય પરઆએક કાળો ડાથ | 
પ લાગી જાય છે.જો તે તૌબા (પશ્ચાતાપ) કરી લે તો તે ડાઘ સાફ થઈ જાય છે. પરંતું જો તે ગુનાઓનુંઆચરણ કરતોજ 

| ચાલ્યો જાય, તો આખા હૃદય પર તે છવાઈ જાય છે. (મુસ્નદ અહમદ, તિરમિઝી, નિસાઈ, ઈબ્ને માજા, ઇબ્ને 
| જરીર, હાકિમ, ઇલ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને હિબ્બાન વગેરે.) . 


8 ૭૦૦ ૭૦૦૦2૦૭૦૭૭ ૭-૦૦૫૦૦૦૦૦૦૦૦૦૭- ૭૭૩2222 2 22222222252ઞ2222 ઝગ 22222 
24૬9 ૬૬-૦૦-૦૯૦.૯૭-૦૦.૦૭૦-૯૦.૦૦-:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦;૦૦:૦૦:૭૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:% 


ન 


તફહીમુલ કુર્ઓનઃ પારએ-અમ્મ _ - -“ ઈવ ર અલ-મુતફફિફીન - ૮૩ 


ટ ર: 2 ૬ -૦૦:૦૦:૯૭૦:૯૭:૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦-૪૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:-૦૦:૦૦:-૦૦:-૦૦: 


કક 
-»ભ૦૦૬ પ્ર 


૯૦2 દ્ર કા ત્ય 27 હ 
2 કક છર” છ ઘશ્ક્# છ 


મડ 


ફુ! વંચિત રાખવામાં આવશે,” પછી આ લોકો જહન્ઞમમાં જઈ પડશે, પછી તેભને કહેવામાં આવશે કે 
ક આએજ વસ્તુ છે જેને તમે ખોટી ઠેરવતા હતા. " 


કદાપિ નહીં,” નિઃશંક સદાચારીઓની કર્મનોંધ ઉચ્ચ શ્રેણીના લોકોના દેફતરમાં છે; અને 
ક તમનેશું ખબર કે શું છે તે ઉચ્ચ શ્રેણીના લોકોનું દફતર: એક લેખિત ગ્રંથ, જેની દેખરેખ નિકટવર્તી 
| ફરિશ્તાઓ કરે છે. નિઃશંક સદાચારી લોકો ખૂબ આનંદમાં હશે, ઊંચી બેઠકો-પર બિરાજીને 
૬] નિહાળી રહ્યા હશે, તેભના મુખ પર તમને સુખ-સમૃદ્ધિની તેજસ્વિતા જણાશે. તેમને સર્વોત્તમ અને 


ફ| વિશુદ્ધ સીલબંધ શરાબ પીવડાવવામાં આવશે, જેના પર કસ્તુરીની મહોર લાગેલી હશે.“” જે લોકો 
જાઓથી આગળ વધી જવા માગતા હોય તેઓ આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન 


(૮) અથતિ, અલ્લાહના દીદાર (દર્શન)નું જે સૌભાગ્ય સદાચારી લોકોને મળશે, તેનાથી આ લોકો વંચિત 
છં! રહેશે. (વધુસમજૂતી માટેજુઓ : તફહીમુલં કુરબાન, ભા-૬, અલ-કિયામહ, નોંધ ૧૭) ન 

(૯) અર્થાત્‌, આલોકોનો વિચાર ખોટો છે કેકોઈ બદલા અને સજાની ઘટના ઘટિત થવાની નથી. 

(૧૦) મૂળ શબ્દો છે હીંડરધ્ટૂઠ્ર. આનો એક અર્થ તો એ છે કે જે વાસણોમાં શરાબ મૂકવામાં આવી હશે, તેના 
6 | પર માટી કે મીણનાબદલે મુશ્કની મંહોર હશે. આ અર્થને ધ્યાનમાં રાખતાં આયતનો અર્થએ છે કે આ શરાબનોએક 
| અત્યંત સુંદર અતે ઉમદા પ્રકાર હશે, જે નહેરોમાં વહેતી શરાંબથી શ્રેષઠ અને સર્વોત્તમ હશે કે તેને જનતના સેવકો 
નું! સુશ્કની મહોર લાગેલ વાસણોમાં લાવીને જન્નતવાસીઓને પીવડાવશે.-બીજો અર્થ એ પણ હોઈ શકે છે કે એ શરાબ 
ફ્| જયારે પીવાવાળાઓના ગળાથી નીચે ઉતરશે, તો અંતે તેમને મુશ્કની સુગંધની અનુભૂતિ થશે. આ અતતુભૂતિ 
ક | દુનિયાની શરાબોથી તદ્દન વિપરીત છે, જેની બોતલ ખૂલતાં જ દુર્ગંધનો એક ભપકો નાકમાં આવે છે, પીતા પણ 


તફહીમુલ કુઅન : પારએ-અમ્મ . 862 અલ-મુતફફિફીન - ૮૩ 


ટ.“ “ર 2. ૪9૦.૯૦-૦૦-૦૦.૭૦૦.-૦૦:૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:: 


9 ન હે 


“ટટ 


ં 
ગ્રધ્ન કી ૩00142 5 4 229 $ 
કકેડ્ન્ડાક્પ૦59ઉહ પઝેક્ક 

ર કરે. તે શરાબમાં તસ્નીમ”*નું મિશ્રણ હશે, આ એક ઝરણું છે જેના પાણી સાથે નિક્ટવર્તી લોકો 
| મદિરાપાન કરશે. . ર 

ક] અપરાધીલોકો દુનિયામાં ઈમાન લાવનારાઓની હૉંસી ઉડાવતા હતા, જ્યારે તેમના પાસેથી 

। પસાર થતા તો આંખો મિચકારીને તેમના તરફ ઇશારા કરતા હતા, પોતાના કુટુંબીજનો તરફ પાછા 

ફરતા ત્યારે ખૂબ મજા લેતા'પાંછા ફરતા હતા;"” અને જ્યારે તેમને જોતા તો કહેતા હતા કે આ 

ય બહેકી ગયેલા લોકો છે,"”જો કે તેઓ તેમના પર દેખરેખ રાખનાર બનાવીને મોકલવામાં આવ્યા ન 


| તેની દુર્ગંધનો અનુભવ થાય છે અને ગળાથી જ્યારે તે ઉતરે છે તો મગજ સુધી તેની દુર્ગંધ પહોંચી જાય છે, જેના 
| કારણે સ્વાદની ખરાબી અને [નિરસતાની અસરો તેના ચહેરા પર પ્રગટ થાય છે. * 


(૧૧) “તસ્નીમ'નો અર્થ ઊંચાઈ છે, અને કોઈ ઝરણાને “તસ્નીમ' કહેવાનો અર્થ એ છે કે તે ઊંચાઈથી વહેતું 


8 નીચેઆવી રહ્યું હોય. - 
(૧૨) અથતિ, એ વિચારતાં પાછા ફરે છે કે આજે તો મજા આવી ગઈ, , મેંફલાણા મુસલમાનની મજાક ઉડાવીને 
તં અને તેને મહેણાં માર્યા અને કટાક્ષ કરીને ખૂબ આનંદ ઉઠાવ્યો અને લોકોમાં પણ તેની ખૂબ દુર્દશા કરી. 


(૧૩) અથિ, તેમની બુદ્ધિબહેર મારી ગઈ છે. પોતાને દુનિયાના લાભો અને લિજ્જતોથી માત્ર એટલા માટે 
દ વંચિત કરી લીધા છે અને દરેક પ્રકારના જોખમો અને મુસીબતો કેવળ એટલા માટે વહોરી લીધી છે કે મુહમ્મદ 
8. | (કકૈ)એ તેમને ઓખિરત તેમજ જન્નત અને દોઝખના ચક્કરમાં નાખી દીધા છે. જે કંઈ હાજર છે, તેને એ કાલ્પનિક 
“આશા પર છોડી દીધેલ છે કે મૃત્યુ પછી કોઈ જજ્નતના મળવાનું તેમને વચન આપવામાં આવ્યું છે,અને જે તકલીફો 
| આજે પહોંચી રહી છે, તેને એ ખોટા વિચારના કારણે સહન કરી રહ્યા છે કે બીજી દુનિયામાં કોઈ જહશ્ઞમ હશે, જેના 

8 | અઝાબથી તેમને ડરાવવામાં આવ્યા છે. - * ા 


સ કટ૦છટ૦૦રછ૦ટ૦૦૦૯૦ ૦ ઝર ર ર2 રારા ઝગ ઝર ઞઝઝઝઝ ક 2327222 
ટ 5 “6:6૦9:૦૦-.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦૪-૦૦:૦૦:-૦૦:-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:;:૦૦:-૭૦૦:૦૦:૭૦૦:૦૦; 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ રી ન અલ-મુતફફિફીન - ૮૩ 


દ્રો, 9“ હહ ક ર સળ 
ઉંઠકડઇઇઇકટાઈઉ પ કંઠ 


ક હતા.” આજે ઈમાન લાવનારાઓ કાફિરો (ઈન્કાર કરનારાઓ) પર હસી રહ્યા છે, આસનો ૫૨ [પિ 
ર બિરાજીને તેમની દશા જોઈ રહ્યા છે, મળી ગયું ને કાફિરોને તેમના તે કૃત્યોનું પુણ્ય જે તેઓ કર્યા [4 
મ] કરતા હતા! (રુકૂઅ-૧) ન 


(૧૪) આ સંક્ષિપ્ત વાક્યમાં એ હાંસી ઉડાવનારાઓને બોધપ્રેરક ચેતવણી આપવામાં આવી છે. મતલબ એ છે [2 
દ ા કે એમ માની લેવામાં આવે કે એ બધું ખોટું છે જેના પર મુસલમાનો ઈમાન લાવ્યા છે, પરંતુ તેઓ તમારું તો કંઈ ક 
જ, બગાડી નથી રહ્યા. જે વસ્તુને તેમણે સત્ય સમજી છે, તે અનુસાર તેઓ પોતાની જગ્યાએ પોતે જ એક વિશેષ નૈતિક [9 
| વલણ અપનાવી રહ્યા છે. હવે શું ખુદાએ તમને કોઈફોજદાર બનાવીને મોકલ્યા છે કે જે તમને સતાવી નથી રહ્યો તેને [4 

| તમે હેરાન કરો, અને જે તમને કોઈ તકલીફ નથી આપી રહ્યો તમેકોઈ કારણ વગર તેને તકલીફ આપો? 


(૧૫) આ વાક્યમાં એક સુંદર વ્યંગ્ય છે. એ કાફિરો (વિધર્મીઓ) પુણ્યનું કાર્યસમજીને મોમિનોને તંગ કરતા 0 
| હતા, તેથી ફરમાવવામાં આવ્યું કે આખિરતમાં મોમિનો જન્નતમાં આનંદથી બેસીને જહજ્મમાં બળનારા એ [ક 
| કાફિરોની હાલત જોશે અને પોતાના મનમાં કહેશે કે ખૂબ પુણ્ય તેમને તેમનાં કાર્યોનું મળ્યું. કે 


નક 


_ તફહીશુલ કુંઓન : પારએ-અમ્મ 64 ે અલ-ઇન્શિકાક - ૮૪ 


૮૪ : અલ-ઇન્શિકાક 
દ પરિચય 


પહેલી જ આયતના શબ્દ ટ્ડ55 થી લેવામાં આવ્યુંછે હપી ક્રિયાત્મક મૂળ સંજ્ઞા છે, જેનો અર્થથાય 
| છે 'ફાટીજવું' અને આ નામનો અર્થએ છે કે આ એ સૂરઃ છે, જેમાં આકાશનોફાટવાનું વર્ણન છે. 
જુ ઉતરાણકાળઃ _ ી 


'_ આપણ મક્કા-મુઅઝ્ઝમાના આરંભિક કાળમાં અવતરિત સૂરઃઓમાંથી છે. તેના વિષયનો આંતરિક 
| પુરાવો એ બતાવી રહ્યો છે કે હજુઅત્યાચાર અને અતિરેકનો ક્રમ શરૂ થયો નહોતો, જો કે કુરઓનના સંદેશને 
9 | મક્કામાં ખુલ્લેઆમ ખોટો ઠેરવવામાં આવી રહ્યો હતો અને લોકો એ માનવાનો ઇન્કાર કરી રહ્યા હતા કે 
| ક્યારેક કયામત આવશે અને તેમને પોતાના ખુદો સમક્ષજવાબ આપવા માટે હાજર થવું પંડશે. 


| વિષય અનેચર્ચાઃ 
કે! “- આંનો વિષયકયામત અને આખિરત (પ્રલય અને પરલોક) છે. ' 


. “પ્રથમ પાંચ આયતોમાં ન માત્ર કયામતની સ્થિતિનું વર્ણન છે, બલ્કે તેના સત્ય હોવાની દલીલ પણ [4 

૬! આપી દેવામાં આવી છે. તેની સ્થિતિ એ બતાવવામાં આવી છે કે એ દિવસે આકાશ ફાટી જશે, ધરતીને 

હુ] ફેલાવીને સમતળ મેદાન બનાવી દેવામાં આવશે, જે કંઈ જમીનના પેટાળમાં છે (અર્થાત્‌ મૃત મનુષ્યોના |: 

| શરીરના અંગો અને તેમનાં કાર્યોના પુરાવાઓ) બધાને બહાર કાઢીને ફેંકી દેશે, ત્યાં સુધી કે તેના અંદર કંઈ [4 

| જ બાકી નહીં રહે, અને તેની દલીલ એ આપવામાં આવી છે કે આકાશ અને. ધરતી માટે તેમના રબનો 

જે. આદેશ આ જ હશે અને બંને તેના સર્જન છે, તેથી તેઓ તેના આદેશત્તું ઉલ્લંઘન નથી કરી શકતા, તેમના 
જી માટે સારુંએજ છે કેતેઓ પોતાના રબના આદેશનું પાલન કરે. ] 


તે પછી આ. ૪ થી ૧૯ સુધી બતાવવામાં આવ્યું છે કે માણસને, ચાહે તેની ખબર હોય કે ન હોય, 

[કં પ્રત્યેક સ્થિતિમાં તે એ મંજિલ તરફ ઇચ્છા-અનિચ્છાએ ચાલી જઈ રહ્યો છે, જ્યાં તેને પોતાના રબ સામે 
| ઉપસ્થિત થવાનું છે. પછી તમામ મનુષ્યો બે વર્ગોમાં વહેંચાઈ જશે. એક, તેઓ જેમની કર્મનોંધ તેમના 
જુ સીધા (જમણા) હાથમાં આપવામાં આવશે. તેમંને'કોઈ કડક હિસાબ-કિતાબ વગર માફ કરી દેવામાં 
. [ફુ! આવશે. બીજા, તેઓ જેમની કર્મનોંધ તેમની પીઠ પાછળથી આપવામાં આવશે. તેઓ ઇચ્છશે કે કોઈપણ 
8! રીતે તેમને મૃત્યુ આવી જાય, પરંતુ મરવાને બદલે તેમને જહન્નમ (નર્ક)માં ફેંકી દેવામાં આવશે. તેમનો ઓ 

| અંજામ એટલા માટે હશે કે તેઓ દુનિયામાં એ ગેરસમજમાં રાચતા રહ્યા કે કદી અલ્લાહ સમક્ષ જવાબ 
જ આપવા માટે હાજર થવાનું નથી, જ્યારે કે તેમનો રબ તેમના બધા કાર્યોને જોઈ રહ્યો હતો અને કોઈ કારણ 


નથી કે તે આ કાર્યોની પૂછયરછથી બચી જાય. તેમનું દુનિયા (આલોક)ના જીવનથી આખિરત 


ર દ મિ નુ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ હ 65 " અલ-ઈન્શિકાક - ૮૪ 


ત 

જુ[પછી સંધ્યાની લાલિમાનું દેખાવું, દિવસ પછી રાતનું આવવું અને તેમાં મનુષ્યો અને પશુઓનું પોત- 

કું'પોતાના રહેઠાણો તરફ પાછા ફરવું અને ચંદ્રનું બીજના ચંદ્રથી વધતાં-વધતાં પૂર્ણિમાના ચંદ્ર બની જવું 

ક નિશ્ચિત છે. 

ક નિશ્ચિ 

જ અંતમાં તે કાફિરો (સત્યનો ઇન્કાર કરનારાઓ)ને દુઃખદાયી સજાના સમાચાર આપી દેવામાં આવ્યા 
છે, જેઓ કુર્ઓાનને સાંભળ્યા પછી અલ્લાહ સામે ઝૂકી જવાને બદલે ઊલટા ખોટું ઠેરવે છે, અને તે લોકોને 


[અસીમ વળતરની ખુશખબર આપી દેવામાં આવી છે, જેઓ ઈમાન લાવીને સદ્કાર્યો કરે છે. 


૦ ટ 


[હ 
ર 
હ 
ર 
નરઃ 
ત 
જુ 
ત 
ર 
ત 
[0 
હ 
ર 
ર 
[0 
નુ 
ત 
ર 
ડુ 
નું 
જ 
લ 
0 
ત 
ર 
ર 
નુ. 
6 
જ 
9 


તફહીમુલ કુરાન: પારએ-અમ્મ ક 66 - -  અલ-ઈન્શિકાક - ૮૪ 


સૂટ કાક (મવ) * [છુકૂઅ-૧ 
કી 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે 

જ્યારે આકાશ ફાટી જશે, અને પોતાના રબ (પ્રભુ)ના આદેશનું પાલન કરશે” અને તેના માટે 

| સાચું એ જ છે (કેપોતાના રબના આદેશને માને), અને જ્યારે ધરતી ફેલાવી દેવામાં આવશે,” અને 
1 જે કંઈ તેના અંદર છે તેને બહાર- ફેંકીને ખાલી થઈ જશે” અને પોતાના રબના આદેશનું પાલન 
| કરશે અને તેના માટે સાચું એ જ છે (કે તેના આદેશનું પાલન કરે).” હે મનુષ્ય! તું અનિવાર્યપણે 


(૧) વાસ્તવમાં છૂ! શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો શાબ્દિક અર્થ છે “તે પોતાના રબનો 
આદેશ સાંભળશે.' પરંતુ અરબી ભાષામાં રૂઢિપ્રયોગ તરીકેર્ધાઠર્ડા નો અર્થ માત્ર એ જ નથી થતો કે તેણે આદેશ 
સાંભળ્યો, બલ્કે તેનો અર્થ એ થાય છે કે તેણે આદેશ સાંભળીને એક આજ્ઞાંકિતની જેમ તેનું પાલન કર્યું અને સહેજ 

| પણ અવજ્ઞાન કરી. થિ 
ર, (૨) ધરતીને ફેલાવી દેવાનો અર્થ એ છે કે સમુદ્ર અને નદીઓને પૂરીને સમતળ કરી દેવામાં આવશે અને 
1 પહાડોને ટુકડે-ટુકડા અને.કણ-કણ કરીને વિખેરી નાખવામાં આવશે; અને ધરતી પર જોવા મળતા તમામ ઊંચા- 
જ. નીચા ભાગોને એક સમતળ મેદાન બનાવી નાખવામાં આવશે. સૂરઃ.તા-હા માં આ સ્થિતિને આ રીતે વર્ણવવામાં 
| આવી છે કે - ““અલ્લાહતૂઆલા તેને સપાટ મેદાન બનાવી દેશે, જેમાં તમે કોઈ વળ અને કરચલી નહીં જુઓ.” 

| (આ. ૧૦૬, ૧૦૭) હાકિમે “મુસ્તદરક'માં પર્યત સનંદની સાથે હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ «ઠના હવાલાથી 

। રસૂલુલ્લાહ કંછૈનો એ ઇરશાદ નોંધ્યો છે કે, ““કયામતના દિવસે ધરતીને એક દસ્તરખાનની જેમ ફેલાવીને બિછાવી 

| દેવામાં આવશે, પછી મનુષ્યો માટે તેના ઉપર માત્ર પગ મૂકવાની જગ્યા હશે.” આ વાતને સમજવા માટે એ હકીક્ત 

8 | ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ કે એ દિવસે તમામ મનુષ્યોને, જેઓ સૃષ્ટિના સર્જનના પ્રથમ દિવસથી કયામત સુધી પેદા 
૬ | થયા. હશે, એકી સમયે જીવંત કરીને અલ્લાહની અદાલતમાં રજૂ-કરવામાં આવશે. આટલી મોટી વસ્તીને એકત્ર 
$.| કરવા માટે અનિવાર્ય છે કે સમુદ્રો, નદીઓ, પહાડો, જંગલ, ખીણો અને તમામ ઊંચા-નીચા વિસ્તારોને સમતળ" 
| કરીને આખી પૃથ્વીને એક મેદાન બનાવી દેવામાં આવે, જેથી તેના ઉપર સમગ્ર માનવ-જાતિના લોકોને.ઊભા. 
મ રહેવાની જગ્યા મળી શકે. ડિ 
(૩) મતલબ એ છે કે જેટલા મૃત માનવીઓ તેના અંદર પડેલા હશે, બધાને બહાર કાઢી નાખશે, અને એજ 

| રીતે તેમના કાર્યોનાં જે પુરાવાઓ તેના અંદર હશે, તે તમામ પણ સંપૂર્ણપણે બહાર આવી જશે, કોઈ વસ્તુ પણ તેમાં 

| છૂપી અને દબાયેલી રહીજવાનહીં પામે. ] 
ન (૪) એ સ્પષ્ટતા કરવામાં નથી આવી કે જ્યારે આ બધી.ઘટનાઓ ઘટશે, તો શું થશે ? કેમ કે પછીનો-એ વિષય 


તફહીમુલ કુર્ઓન  પારએ-અમ્મ ર 67 અલ-ઇન્શિકાક - ૮૪ 


ડર] છી 


ફુ. ૮. 6 


[જ ૬ નન વ ર્ત શ્કહ દ 

દિ “1... 2» 227- ર 

[1 06) ન ક હ! “હ 

રુ 'ખેંચાતો-તણાતો પોતાના રબના તરફ ચાલ્યો જઈ રહ્યો છે,” 80 અને તેને મળવાનો છે. પછી જેની 


ને કર્મનોંધ તેના સીધા - (જમણા) હાથમાં આપી દેવામાં આવી, તેનાથી. હળવો_હિસાબ લેવામાં” 
| આવશે,” અને તેપોતાનાલોકો તરફ ખુશી-ખુશી પાછોફરશે.” રહી તે વ્યક્તિ જેની કર્મનોંધ તેની 


છ! તેને આપોઆપ સ્પષ્ટ કરી દે છે કે'હે મનુષ્ય ! તું પોતાના રબની તરફ*ાલ્યો જઈ રહ્યો છે, તેના સામે હાજર થવાનો” 
નુ! છે, તારી કર્મ-નોંધ તને આપવામાં આવનાર છે; અને જેવી તારી કર્મ-નોંધ હશે, તેના અનુસાર તને ઇમામ કેસજા 
જ મળવાની છે. 
ક (પ) અર્થાત્‌, એ તમામઃકોશિશ અને દોડધામ જે જેતું દિયા કરી રહ્યો છે, કો સંબંધે [ધે ચાહે તું શેમ સમજતો 
રહે કે આ માત્ર દુનિયાના જીવન સુધી છે અને દુન્યવી હેતુઓ માટે છે, પરતુ વાસ્તવમાં તું જાણે- અજાણે પોતાના 
। રબની તરફ જઈ રહ્યો છે અને છેવટેત્યાં જ તું પહોંચવાનો છે. 
(૬) અથતિ્‌, તેનાથી કડક હિસાંબ નહીંલેવામાં આવે. તેને એપૂછવામાં નહીં આવેકેફ ફલાણા કાર્યોતેકેમ કર્યા 
1 હતા અને તારા પાસે એ કાર્યો માટે શું કારણ છે. તેની ભલાઈઓનીઃસાથે તેની બૂરાઈઓ પણ તેની કર્મ-નોંધમાં જરૂર- 
ન. હશે, પણ માત્ર એ જોઈને કે ભલાઈઓનું પલ્લું બૂરાઈઓથી ભારે છે, તેની ભૂલોથી દરગુજર કરવામાં' આવશે અને 
1 તેને માફ કરી દેવામાં આવશે. કુર્ઓન-મજીદમાં દુરાચારી લોકોથી કડક હિસાબ માટે «૫ £95 (ખરાબ રીતે 
બધ હિસાંબ લેવા)ના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. (અર્‌-રઅદ, આ.૧૮) અને સદાચારી લોકો. વિશે 
| ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે; '““આ એ લોકો છે, જેમનાથી અમે તેમનાં સર્વશ્રે કાર્યો કબૂલ કરીશું અને તેમની 
| બૂરાઈઓથી દરગુજર કરીશું. ”' (અલ-અહૂકાફ, આ.૧૬) રસૂલુલ્લાહ કએ આની જે સમજૂતી ફરમાવી છે તેને 
| ઇમામ અહેમદ,-બુખારી, મુસ્લિમ, તિરમિઝી, નિસાઈ, અબૂ દાઉદ, હાકિમ, ઇબ્ને જરીર, અબ્દ બિન હુમૈદ અને 
ર તં ઇબ્ને મરદૂયાએ જુદા-જુદા શબ્દોમાં હઝરત આઈશા ડંકથી નોંધી છે. એક રિવાયતમાં છે ઝે હુઝૂર કકએ ફરમાવ્યું : 
| ' જેનાથી પણ હિસાબ લેવામાં આવ્યો તે માર્યો ગયો.” હઝરત આઈશા કએ અરજ કરી, હે અલ્લાહના રસૂલે | શું 
| અલ્લાહત્‌આલાએ એવું નથી ફરમાવ્યું કે “જેની કર્મ-નોંધં તેના સીધા હાથમાં આપવામાં આવી, તેનાથી હળવો 
| હિસાબ લેવામાં આવશે. ?' હુઝૂર કૈછએ જવાબ આપ્યો, ““તે તો કેવળ કર્મોની રજૂઆત જ છે, પરંતુ જેનાથી 
રું] પૂછપરછ કરવામૉં આવી તે માર્યો ગયો.” એક અન્ય રિવાયતમાં હઝરત આઈશા #ંઠ ફરમાવે છે કે મેંએક વખત 
મ હુઝૂર કને નમાઝમાં આ દુઆ માંગતા સાંભળ્યા કે - “હે અલ્લાહ ! મારાથી હળવો હિસાબ લેજે.' આપ કએ 
| જ્યારે સલામ ફેરવ્યો, તો મેં આનો અર્થ પૂછ્યો. આપ કએ ફરમાવ્યું, “હળવાં હિસાબનો અર્થ એ છે કે બંદાની 
| કર્મ-નોંધને જોવામાં આવશે અને તેનાથી દરગુજર, કરવામાં આવશેઃ.હે આઈશા !એ. દિવસે જેનો. સિ લેવામાં- 
જી] આવ્યો તેમાર્યો ગયો.” 
1 (9) “પોતાસાલોકો'નો અર્થ વ્ક્તિના ફંબીકનો, સગાંસંબંધીઓ અને શોથીઓ છેકે જેમને તેની જેમજમાફ 
ક કરીદેવામાંઆવ્યાટશે. ફે 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 68 . ._ _ અલ-ઈન્શિકાક - ૮૪ 


હડ, 

ઉડ કઇઈઇ૭,ડડીઇ! કકડા ઝી 
ની. ર ત્ર ન દિ 

જ પીઠ પાછળ આપવામાં આવશે” તો તે મૃત્યુને પોકારશે અને ભડકે બળતી આગમાં જઈ પડશે. તે 
ફીં। પોતાના કુટુંબીજનોમાં મગ્ન હતો.” તેણે સમજ્યું હતું કે તેને કયારેય પાછા ફરવાનું નથી. પાછા 
ક | ફરવાનું કેવી રીતે ન હતું, તેનો રબ તેના કરતૂકજોઈ રહ્યો હતો."” 

તો નહીં, હું સોગંદ ખાઉ છું સંધ્યાની લાલિમાના, અને રાત્રિના અને જે કંઈ તે સંકેલી લે છે, 
રો. અને ચંદ્રના જ્યારે તે પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર થઈ જાય છે, તમને ચોક્કસપણે તબક્કાવાર અને એક સ્થિતિથી 


| બીજી સ્થિતિ તરફ પસાર થતા ચાલ્યા જવાનું છે.*” પછી આ લોકોને શું થઈ ગયું છે કે આ ઈમાન 


0 (૮) સૂરઃ અલ-હાક્કામાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે જેની કર્મ-નોંધ તેનાડાબા હાથમાં આપવામાં આવશે, અને 
અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની પીઠ પાછળથી આપવામાં આવશે. સંભવતઃ આમી સ્થિતિ એ હશે કે તે વ્યક્તિ એ 
વાતથી તો અગાઉથી જ નિરાશ હશે કે તેને જમણા હાથમાં તેની કર્મ-નોંધ મળે, કેમ કે પોતાના કરતૂકોથી તે ખૂબ 
વાકેફ હશે અને તેને વિશ્વાસ હશે કે મને કર્મ-નોંધ ડાબા હાથમાં મળવાની છે. અલબત્ત, તમામ સર્જનો સામે હાબા 

૨ | હાથમાં કર્મ-નોંધલેતાં તે શરમ અને નામોશી અનુભવશે, તેથી તે પોતાનો.હાથ પાછળ કરી લેશે. પરંતુ આયુક્તિથી 
| એ શક્ય નહીં હોય કે તે પોતાની કર્મ-નોંધ પોતાના હાથમાં લેવાથી બચી જાય. તે તો તેને પકડાવી જ દેવામાં આવશે 

1 ચાહે તે હાથ આગળ વધારીને લેઃકે પીઠ પાછળ છુપાવી લે. 

(૯) અથિ, તેમની સ્થિતિ અલ્લાહના સદાચારી બંદાઓથી જુદી હતી, જેમના વિશે સૂરઃ તૂર (આ.૨૬) માં 
| ફરમાવવામાં આવ્યું છે કેતેઓ પોતાના ઘરવાળાઓમાં અલ્લાહથી ડરીને જીવન પસાર કરતા હતા, એટલે કે હંમેશા 
ફ્રે તેમને એ ભય રહેતો હતો કે ક્યાંક બાળ-બચ્ચાઓના પ્રેમમાં સપડાઈને અમે તેમની દુનિયા બનાવવા માટે પોતાની 
| આખિરત બરબાદ ન કરી લઈએ. તેનાથી વિપરીત, એ વ્યક્તિની દશા એ હતી કે પોતાના ઘરમાં તે ચેનની વાંસળી 
9 | વગાડી રહ્યો હતો અને બાળ-બચ્ચાઓને ખૂબ એશ કરાવી રહ્યો હતો, ચાહે તે ગમે તેટલા હરામ કાર્યો કરીને અને 
1 કેટલાય લોકોના હક્કો મારીને આ વૈભવ-વિલાસનો સામાન ઉપલબ્ધ કરે, અને આ મોજમજા અને લિજ્જત માટે 
| અલ્લાહે બાંધેલી સીમાઓનું ગમે તેટલું ઉલ્લંઘન કરતો રહે. ર 
(૧૦).અર્થાત્‌, આ અલ્લાહના ન્યાય અને તેની તત્ત્વદર્શિતા-ડહાપણના વિરુદ્ધ હતું કેજે કરતૂકો તે કરી રહ્યો 
જ'| હતો, તેની અવગણના કરી દેતો અને તેને પોતાના સામે બોલાવીને તેનાથી કોઈ પૂછપરછ ન કરતો. 
(૧૧) અથતિ, તમને એક સ્થિતિમાં નથી રહેવાનું, બલ્કે યુવાનીથી ઘડપણ, 'ઘડપણથી મૃત્યુ, મૃત્યુથી કબર, 
9. કબરથી ફરીથી જીવન, પુનર્જીવનથી હશ્રનું મેદાન, પછી હિસાબ-કિતાબ અને પછી ઇનામ અને સજાના અનેક 


7 


તફહીમુંલ કુર્આાનં : પારએ-અમ્મ 69 ર અલ-ઈન્ફિકાક - ૮૪ 


માં # ક 27“ ૭૦૬ 
ઈશઝ્્ન્ટઝહઝી 


નથી લાવતા અનેજ્યારેકુર્ઓન એમના સામેપઢવામાં આવે છે ત્યારે સિજદો નથી કરતા ?””બલ્કે 

આ ઇન્કાર કરનારાઓ તો ઊલ્ટાનું ખોટું ઠેરવે છે, જો કે જે કંઈ આ લોકો (પોતાની કર્મનોંધમાં) 
એકત્રિત કરી રહ્યા છે અલ્લાહ તેને ખૂબ સારી રીતે જાણે છે.” તેથી આમને દુઃખદાયક યાતનાની 
શુભસૂચના આપી દો. અલબત્ત જે લોકો ઈમાન લઈ આવ્યા છે અને જેમણે સત્કાર્યો કર્યા છે તેમના. 
માટે કદી સમાપ્તનથનાર બદલો છે. (રુફૂઅ-૧) રક 


તબક્કાઓમાંથી અનિવાર્યપણે તમારે પસાર થવું પડશે. આ વાત માટે ત્રણ વસ્તુઓના સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે. 
સૂર્ય ડૂબ્યાં પછી સંધ્યાની લાલિમાના, દિવસ પછી રાતના અંધકારના અને એમાં એ કેટલાય મનુષ્યો અને 
પ્રાણીઓનાસમેટાઈને આવવાના જેઓ દિવસનાસમયે જમીન પરફેલાઈ જતા હોય છે, અને ચંદ્રના બીજના ચંદ્રથી 
તબક્કાવાર વધીને પૂણિમાના ચંદ્ર બનવાના. આ જાણે કેટલીક વસ્તુઓ છે, જે એ વાતની સાક્ષી આપી રહી છે કેજે 
સૃષ્ટિમાં મતતુષ્ય રહે છે, તેમાં ક્યાંય સ્થિરતા નથી, એક નિરંતર અને તબક્કાવાર પરિવર્તન દરેક જગ્યાએ જોવામળે 
છે, તેથી કાફિરોની એ માન્યતા સાચી નથી કે મૃત્યુના છેલ્લા ડચકાની સાથે મામલો સમાપ્ત થઈજશે. રં 

(૧૨) અથતિ, તેમના હૃદયમાં અલ્લાહનો ડર ઉત્પન્ન નથી થતો અને તેઓ તેના આગળ ઝ્ુકતા નથી. આ 
જગ્યાએ સિજદો કરવો રસૂલુલ્લાહ કછૈના અમલથી સાબિત છે. ઇમામ માલિક, મુસ્લિમ અને નિસાઈએ હઝરત 
અબૂ હુરેરા હ વિશે એ રિવાયત નોંધી છે કે તેમણે નમાઝમાં આ સૂરઃ પઢીને આ જગ્યાએ સિજઈદો કર્યો અને કહ્યું કે 
રસૂલુલ્લાહ કએ અહીં સિજદો કર્યો છે. બુખારી, મુસ્લિમ, અબૂ દાઉદ અને નિસાઈએ અબૂ રાફેઅનું એ કથન 
નોંધ્યું છે કે હઝરત અબૂ હુરેરા ફૂકએ ઈશાની નમાઝમાં આ સૂરઃ પઢી અને સિજદો કર્યો. મેં તેનું કારણ પૂછયું, 'તો 
તેમણે ફરમાવ્યું કે મેં અબૂલ કાસિમ કના પાછળ નમાઝ પઢી છે અને હુઝૂર કકૈએ આ જગ્યાએ સિજદો કર્યો છે. 
તેથી હું મૃત્યુ-પર્યત આ સિજદો કરતો રહીશ. મુસ્લિમ, અબૂ દાઉદ, તિરમિઝી, નિસાઈ અને ઇબ્ને માજા વગેરેએ 
એક અન્ય રિવાયતની નોંધ કરી છે, જેમાં હઝરત અબૂ હુરૈરા «ક ફરમાવે છે કે અમે રસૂલુલ્લાહ કકના પાછળ આ 
સૂરઃમાં અને “ઈકરઅ બિસ્મિ રબ્બિકલ્લઝી ખલક' માં સિજદો કર્યો છે. 

(૧૩) બીજો અર્થએ પણ હોઈ શકે છે કે પોતાની છાતીઓમાં કુફ્ર અને દ્વૈષ અને સત્ય સાથે દુશ્મની તથા મલિન 
ઇરાદાઓ અને બગડેલી નિયતોની જે ગંદકી તેમણે ભરી રાખી છે, અલ્લાહ તેને સારી રીતે જાણે છે. 


-૦-- 


૪:૦૦-૦૦-૭, 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 70 દ અલ-બુરૂજ - ૮૫ 


૮પ૫ઃ અલ-બરજ 
પરિચય 


ને પહેલી આયતના શબ્દ દા ને આનું નામ ઠરાવવામાં આવ્યું છે. 
| ઉતરાણકાળઃ ી 
આનો વિષય સ્વયં એ બતાવી રહ્યો છે કે આ સૂરઃ મક્કા-મુઅઝ્ઝમાના તે કાળમાં ઊતરી છે, જ્યારે 
| જુલ્મ અને અત્યાચારે ઉગ્ર રૂપ ધારણ કરી લીધું હતું 'અને મક્કાના કાફિરો મુસલમાનોને ખૂબ જ કઠોર 
| વાતનાઓ આપીને ઈમાનથી ફેરવી દેવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા હતા. 
9 વિષય અને ચર્ચા: 
આનો વિષય કાફિરોને એ જુલ્મ અને અત્યાચારના માઠાં પરિણામોથી ચેતવવાનો છે, જે તેઓ ઈમાન 
જી લાવનારાઓ પરં કરી રહ્યા હતા, અને ઈમાનવાળાઓને એ સાંત્વના આપવાનો છે કે જો તેઓ 
| અત્યાચારોની સામે મક્કમ રહેશે તો તેમને તેનું શ્રેષઠ વળતર મળશે અને અલ્લાહત્‌આલા અત્યાચારીઓથી 
| બદલો લેશે. પુ ક દ 
આ સંદર્ભમાં સૌપ્રથમ “અસ્હાબુલ્‌ ઉખ્દૂદ' (ખાડાવાળા)નો પ્રસંગ સંભળાવવામાં આવ્યો છે, જેમણે 
| ઈમાન લાવનારાઓને આગથી ભરેલા ખાડામાં ફેંકી-ફેંકીને બાળી' નાખ્યા હતા, અને આ પ્રસંગના 
૪] પરિપ્રેક્યમાં કેટલીક વાતો મોમિનો અને કાફિરો (સત્યના વિરોધીઓ)ના મનમાં ઉતારવામાં આવી છે. [ક 
9 એક એ કે જેવી રીતે “અસ્હાબુલ્‌ ઉખદૂદ' અલ્લાહની માર અને તેની ફિટકારને લાયક ઠર્યા, એ જ રીતે [2 
નુ! મક્કાના સરદારો પણ તેને પાત્ર બની રહ્યા છે. બીજી એ કે જેવી રીતે ઈમાન લાવનારાઓએ તે વખતે [4 
11 આગના ખાડાઓમાં પડીને પ્રાણ આપી દેવાનું સ્વીકારી લીધું હતું, પણ ઈમાંનથી ફરી જવાનું સ્વીકાર્યું [૪ 
| નહોતું, એ જ રીતે અત્યારે પણ જરૂર છે કે ઈમાનવાળાઓ દરેક પ્રકારની કઠોરથી કઠોર યાતનાઓ સહન 
| કરી લે, પરંતુ ઈમાનના માર્ગથી ચલિત ન થાય. ત્રીજી એ કે જે અલ્લાહને માનવા બદલ કાફિરો મોઢું બગાડે 
ની છે અને ઈમાનવાળાઓ આગ્રહ કરે છે, તે અલ્લાહ સૌના ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, ધરતી અને-.આકાશના 
જુ સાપ્રાજ્યનો માલિક છે, પોતાની જાતમાં સ્વયં પ્રશંસિત છે, અને તે બંને જૂથોની સ્થિતિને જોઈ રહ્યો છે; 
«| તેથી એ વાત નિશ્ચિત છે કે કાફિરોને ન માત્ર તેમના કુકની સજા જહન્નમના સ્વરૂપમાં મળે, બલ્કે વધારામાં 
|! તેમના જુલ્મની સજા-પણ તેમને આગના ડામના રૂપમાં ભોગવવી પડે. એ જ રીતે એ વાત પણ નિશ્ચિત છે કે 
પ ઈમાન લાવીને નેક અમલ કરનારાઓ જન્નતમાં જશે, અને આજ મોટી સફળતા છે. એ પછી કાફિરોને 
| ચેતવવામાં આવ્યા છે કે અલ્લાહની પકડ ઘણી સખત છે. જો તમે તમારા જૂથની શક્તિના થમંડમાં ચૂર 
| હોવ, તો તમારા કરતાં પણ મોટા જૂથો ફિરઔન અને સમૂદ પાસે હતા. તેમના લશ્કરોનું જે પરેણામ 
$.| આવ્યું છે, તેનાથી બોધ ગ્રહણ કરો. અલ્લાહની શક્તિએ એ રીતે તમને ઘેરામાં લઈ રાખ્યા છે કે તેના 
જુ! ઘેરામાંથી તમે નીકળી શકતા નથી, અને આ કુર્અાનિ, જેને ખોટું ઠેરવવા તમે હઠાગ્રહી છો, તેની દરેક વાત 
જ] અટલ છે. તે એ 'લૌહે મહફૂઝ' (સુરક્ષિત પાટી)માં અંકિત છે, જેનું લખાણ કોઈના બદલવાથી બદલી 


મુન્નન્ુન્ન્ન્ુન-ક્-નન્નુનનુન્ુનનુનુનન કઝ 222300 0 55 222892695૦૦ 


તફહીમુલ કુરબાન : પિ -અમ્મ ર મ અલન-બુરૂજ - ૮૫ 


| હતા અને જે કંઈ 'તેઓ ઈમાન લાવનારાઓ: સાથે કરી રહ્યા હતા તેને જોઈ રહ્યા હતા;” અને તે 


ફ। અમુકે આનાથી અભિપ્રેત પ્રાચીન ખગોળશાસ્ત્ર અનુસાર આકાશના ૧૨ બુરજ લીધા છે, અને ઇબ્ને અબ્બાસ હક, 
| મુ્જાહેદ, કતાદા, હસન બસરી,  ઝહ્હાક અને સુદ્દી રહ. ની દષ્ટિએ આનાથી અભિપ્રેત આકાશના મોટા- :મોટા 
1 તારા અને નક્ષત્રો છે. 


ી પ વાણીના ક્રમથી જે વાત અનુસંધાન રાખે છે, તે એ છે કે 'જોવાવાળા'થી અભિપ્રેત દરેક એ વ્યક્તિ છે જે કયામતના 
| દિવસે .હાજર હશે. અને “જોવામાં આવનારી વસ્તુ'નો અર્થ સ્વયં કયામત છે, જેની ભયાનક સ્થિતિને તમામ 
| જોવાવાળાજોશે. આ મુજાહિદ, ઇકરિમા, ઝહ્હાક, ઇબ્ને નુજૈહઅનેબીજા અમુકતફ્સીરવેત્તાઓનું કથન છે. 


| લોકોને તેમાં ફેંક્યા અને પોતાની આંખોથી તેમનાં બળવાન તમાશો જોયો હતો. 'માર્યા ગયા'નો અર્થ એ છે કે 
દ ા તેમના પર અલ્લાહની ફિટકાર પડી અને તેઓ અલ્લાહના અઝાબ (યાતના)ને.પાત્ર થઈ ગયા; અને આવાત માટે 
| ત્રણ વસ્તુના સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે. એક, મજબૂત કિલ્લાવાળા આકાશના. બીજા, કયામતના દિવસના જેનો 
જી વાયદો કરવામાં આવ્યો છે. ત્રીજા , કયામતના ભયંકર દશ્યોના અને એ તમામ સર્જનોનાં (પ્રાણીઓનાં) જેઓ આ 
| દશ્યો જોશે. પહેલી. વસ્તુ એ વાતની સાક્ષી આપી. રહી છે કે જે સર્વસત્તાધારી હસ્તી સૃષ્ટિનો ભવ્ય તારાઓ અને 
શ ે નક્ષત્રો-પર શાસન કરી રહી છે, તેની પકડથી આ તુચ્છ અને અધમ માનવી ક્યાં બચીને જઈ શકે છે. બીજી દોડ 


2૦ ૦૯૦.૦ ૦૪૯ ૦૪૯ ૦૪:૦૦:૪૦૦:૦૦:૪૯૦૦.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-.૦૦-.૯૦૯:૦૦:૦૦-.૦૦-૦૦:-૦૦-૪૦-૦૦-૦૦-૦૦:૪૦૦ર૪૦૦:૪૦૦:૦૭-૦૦-:। 


હ કડક ન ઇદ « બ 
મ 
ણન સિ કાતો પ ા 
રી 27૨2. શકર -” 
ઈ કકક 6 દી ડ્ર કરેદડી 
[છી છે 2ર કા 1હકંકા્ડ 
૬272૨4 ૬ ડે ક્ગર્ક્ટ ટ 
રઈ, હશ્રશ્ફપ/#4૯ 2 ક દડ 2. 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છ 
સોગંદ છે મજબૂત કિલ્લાવાળા આકાશના, *.અને તેદિવસના જેનો હયો કરવામાં આવ્યો 


છે,૪ અને જોવાવાળાના અને' જોવામાં આવનારી વસ્તુના” કે માર્યા ગયા ખોડાવાળા. (તે 
ખાડાવાળા) જેમાં ખૂબ તેજ સળગતા ઈંધણની આગ હતી, જ્યારે કેતેઓ તેખાડાના કિનારે, બેસેલા 


9” 


(૧) મૂળ શબ્દો છે #2ડઢ્ટાઈ, એટલેકે મજબૂત કિલ્લાવાળા આકાશના. કુર્ઓનના વિવરણકર્તાઓમાંથી 


(ર) અથતિ, કયામતનો દિવસ. . 
(૩) “જોવાવાળા અને જોવામાં આવનારી વસ્તુ* વિશે તફ્સીરવેત્તાઓના ઘણા કથનો છે, પરંતુ અમારી દૃષ્ટિએ 


ા (૪) “ખાડાવાળા'નો અર્થ એ લોકો છે, જેમણે મોટા-મોટા ખાડાઓમાં આગ ભડકાવીને ઈમાન લાવનારા 


૦૭૦૦૭ ૦૦૦૭૦૦2૦૭૭૦૦૦ ૦૦૭૦૦૭૦2 2020 22222222 222 22 22222222222 22222222222 
0૭ ૦૯૦-૪ ૪; ૪-૦૦-૦૦-૦૯૦-૯૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦-.૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦૪:૪૦૦:૯૦૦:૦૦:૦૦૪૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦% 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ _ 72 અલ-બુરૂજ - ૮૫ 


પિ સોગંદ એ કારણસર ખાવામાં આવ્યા છે કે દુનિયામાં એ લોકોએ જે અત્યાચાર કરવા ચાહ્યો, કરી લીધો, પરંતુ એ [જ 
હ. દિવસ છેવટે આવવાનો છે જેનાથી માનવીઓને સચેત કરવામાં આવી ચૂક્યા છે કે તેમાં દરેક પીડિત વ્યક્તિની [%. 
નું| ફરિયાદ સાંભળવામાં આવશે અને દરેક અત્યાચારીની પકડ થશે. ત્રીજી વસ્તુના સોગંદ એટલા માટે ખાવામાં રહ. 
જુ'| આવ્યા છે કે જે રીતે આ અત્યાચારીઓએ એ વિવશ ઈમાનવાળાનો બળવાનો તમાશો જોયો, એ જ રીતે કયામતના [જું 
ક | દિવસે આખી સૃષ્ટિજોશે કે તેમની ખબર કેવી રીતે લેવામાં આવે છે. ! 
ા ખાડાઓમાં આગ સળગાવીને ઈમાનવાળાઓને તેમાં ફેંકવાની અનેક ઘટનાઓ રિવાયતોમાં વર્ણવવામાં ન 
| આવેલ છે, જેનાથી જાણ થાય છે કે દુનિયામાં કેટલીય વાર આ પ્રકારના અત્યાચારો કરવામાં આવ્યા છે. . 
તેમાંથી એક ઘટના હઝરત સુહૈબ રૂમી હંકએ રસૂલુલ્લાહ કંઈંથી રિવાયત કરી છે કે એક બાદશાહની પાસે એક |નું. 
| જાદુગર હતો. તે જયારો ઘરડો થયો તો તેણે બાદશાહને કહ્યું કે કોઈ છોકરો એવો નિયુક્ત કરી દે, જે મારા પાસેથી [| 
| જાડુ શીખી લે. બાદશાહે એક છોકરાને નિયુક્ત કરી દીધો. પરંતુ એ છોકરો જાદુગરની પાસે આવતાં-જતાં એક [8] 
| સંન્યાસીને પણ (જે સંભવતઃ મસીહ કછંદના અત્તુયાયીઓમાંથી હતો) મળવા લાગ્યો અને તેની વાતોથી પ્રભાવિત [૪. 
| થઈને ઈમાન લઈ આવ્યો, ત્યાં સુધી કે તેના પ્રશિક્ષણથી ચમત્કારી વ્યક્તિ બની ગયો અને આંધળાઓને દેખતો અને [4. 
| કોઢવાળાઓને સાજા કરવા લાગ્યો. બાદશાહને જ્યારે એ વાતની ખબર પડી કે આ છોકરો તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) [હ 
| પર ઈમાન લઈ આવ્યો છે, તો તેણે પહેલા તો સંન્યાસીને કતલ કરી નાખ્યો, પછી એ. છોકરાને મારી નાખવાની [%* 
] કોશિશ કરી, પરંતુ કોઈ હથિયાર અને કોઈયયુક્તિતતેના પર નચાલી. છેવટે છોકરાએ કહ્યું કે જો તું મને મારી નાખવા [8 

રુ માગે છે, તો લોકોની જાહેર સભામાં (આ છોકરાના રબના નામ પર) કહીને મને તી૨ માર, હું મરીજઈશ. આ રીતે 

| બાદશાહે આવું જ કર્યું અને છોકરો મરી ગયો. આ જોઈને લોકો પોકારી ઉઠયા કે અમે આ છોકરાના રબ પર ઈમાન 
લઈઆવ્યા. બાદશાહના સાથીદારો-દરબારીઓએ તેને કહ્યુંકે આ તો એવું જ થઈ ગયું, જેનાથી તમે બચવા માગતા [નું 
હતા. લોકોએ તમારા દીન (ધર્મ)ને છોડીને આ છોકરાના દીનને માની લીધો. બાદશાહ આ સ્થિતિ જોઈને ગુસ્સાથી [જ 

| ભરાઈ ગયો. તેણે રસ્તાઓના કિનારા પર ખાડાઓ ખોદાવ્યા, તેમાં આગ ભડકાવી અને જે-જે લોકો ઈમાનથી ફરી 
| જવા તૈયાર ન થયા, તેમને આગમાં ફેંકાવી દીધા. (અહમદ, મુસ્લિમ, નિસાઈ,' તિરમિઝી, ઇબ્ને જરીર, અબ્દુર્‌- [૯ 
| રગૂઝાક, ઇબ્ને અબી શીબા, તબરાની, અબ્દ બિન હુમૈદ) ર થી, 
બીજી ઘટનાની રિવાયત હઝરત અલી ક્કકએ કરી છે. તેઓ ફરમાવે છે કે ઈરાનના એક બાદશાહે દારૂ પીને [નું 
| પોતાની બહેન સાથે વ્યભિચાર કર્યો અને બંને દરમ્યાન અનુચિત સંબંધો બંધાઈ ગયા. વાત ખુલી તો બાદશાહે |જું' 
| લોકોમાં એલાન કરાવ્યું કે ખુદાએ બહેનથી લગ્ન વૈધ કરી દીધા છે. લોકોએ તેનો સ્વીકાર ન કર્યો, તો તેણે અનેક [કં 
દ ે પ્રકારની યાતનાઓ આપીને પ્રજાને એ વાત માનવા માટે મજબૂર કરી, ત્યાં સુધી કે તે આગથી ભરેલા ખાડાઓમાં ક તું 
| પ્રત્યેક એ વ્યક્તિને ફેંકાવતો ગયો, જેણે તેને માનવાનો ઇન્કાર કર્યો. હઝરત અલી «નું કથન છે કે એ જ વખતથી |૭$. 
| મજૂસીઓ (અગ્નિપૂજકો)માં જેમનાથી લગ્ન અવૈધ હોય તેમનાથી લગ્ન કરવાની પ્રથા ચાલુ થઈ છે. (ઇબ્ને જરીર) [નું 
ત્રીજી ઘટના ઇબ્ને અબ્બાસ “ક સંભવતઃ ઇસરાઈલી રિવાયતોથી નોંધી છે કે બેબિલોનવાસીઓએ બની [૪ 
2 | ઇસરાઈલને મૂસા ૅઇકના દીનથી ફરી જવા માટે મજબૂર કર્યા હતા, ત્યાં સુધી કે તેમણે આગથી ભરેલા ખાડાઓમાં [જ 

| એઃલોકોને ફેંકી દીધા, જેઓ આનાથી ઇન્કાર કરતા હતા. (ઇબ્ને જરીર, અબ્દ બિન હુમૈદ) 

સૌથી પ્રસિદ્ધ ઘટના નજરાનની છે, જેને ઇબ્ને હિશ્શામ, તબરી, ઇબ્ને ખલદૂન અને “મુઆજમ અલ- [નું. 

વ બલદાન'ના લેખક વગેરે ઇસ્લામી ઇતિહાસકારોએ વર્ણવી છે. આનો સાર એ છે કે હિમયોર (યમન)ના બાદશાહ 
જે તુબાન અસ'દ અબૂ કરીબ એક વખતે યસરબ ગયો, જ્યાં યહૂદીઓથી પ્રભાવિત થઈને તેણે યહૂદી-ધર્મ સ્વીકારી [| 
ફિ | લીધો અને બની કુરેઝાના બે યહૂદી આલિમો (વિદ્વાનો)ને પોતાની સાથે યમન લઈ ગયો. ત્યાં તેણે મોટા પાયે યહૂદી [8 


તફહીસુલ કુર્ચાન : પારએ-અમ્મ ૪7૩ અલ-બુરૂજ-૮૫ ' 


રુ ધર્મનો પ્રસાર કર્યો. તેનો પુત્ર સુ-નુવાસ તેનો ઉત્તરાધિકારી થયો અને તેણે નજરાન પર, જે દક્ષિણ અરબસ્તાનમાં 

| ખ્રિસ્તીઓનો ગઢ હતો, હુમલો કર્યો, જેથી ત્યાંથી ખ્રિસ્તીઓને સમાપન કરી નાખે અને તેના રહેવાસીઓને યહૂદી ધર્મ 
નીય અપનાવવા માટે મજબૂર કરે. (ઇબ્ને હિશ્શામ કહે છે કે આ લોકો હઝરત ઈસા 'જના મૂળ ધર્મ પર હતા.) નજરાન 
| પહોંચીને તેણે લોકોને યહૂદી ધર્મ સ્વીકારવાનું આમંત્રણ આપ્યું, પરંતુ તેમણે તેનો ઇન્કાર કર્યો. આના માટે તેણે 
| અસંખ્ય લોકોને આગથી ભરેલા ખાડાઓમાં ફેંકીને બાળી નાખ્યા અને ઘણાંખરાને મારી નાખ્યા, ત્યાં સુધી કે બધા 
જ] મળીને ૨૦ હજારલોકો માર્યાગયા. નજરાનવાસીઓમાંથી એક વ્યક્તિ દાઉસ ઝૂ-પા-લબાન ભાગી ગયો અને એક 
[9,| રિવાયત અતુસાર તેણે રોમના કૈસર (બાદશાહ)ની પાસે જઈને, અને બીજી રિવાયત અનુસાર હબ્શા 
| '(ઇથોપિયા)ના બાદશાહ નજજાશીના ત્યાં જઈને આ અત્યાચારની ફરિયાદ કરી, પહેલી નોંધ મુજબ કૈસરે હબશના 

| બાદશાહને લખ્યું, અને બીજી રિવાયત અનુસાર નજ્જાશીએ કૈસરને સમુદ્રી કાફલો ઉપલબ્ધ કરાવવાની વિનંતી 
ફિ ડરી. જે હોય તે, છેવટે હબશના ૭૦ હજારના લશ્કરે આર્યાત નામના એક જનરલના નેતૃત્વમાં યમન પર આક્રમણ 

કર્યું, ગુ-નુવાસ માર્યો ગયો, યહૂદી હફૂમતનો નાશ થયો અને યમન હબશની સલ્તનતનો એર્કભાગ બની ગયું. 

ઇસ્લામી ઇતિહાસકારોના નિવેદનોની પુષ્ટિ ન માત્ર બીજા એતિહાસિક માધ્યમોથી થાય છે, બલ્કે તેમનાથી 

| વધુ વિગતો પણ જાણવા મળે છે. યમન પર સૌપ્રથમ ખ્રિસ્તી હબ્શીઓનો. કબજો ઈ.સ.૩૪૦ થયો હતો અને 
| ઈ.સ.૩૭૮ સુધી ચાલુ રહ્યો હતો. તે જમાનામાં ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ (પ્રચારકો)એ યમનમાં પ્રવેશવાનું શરૂ કર્યું. 

1 તેના નજીકના કાળમાં એક 'ઝાહિદ' (તપસ્વી) , મુજાહિદ (ધર્મનિષઠ વ્યક્તિ) અને દૈવી અને ચમત્કારી ખ્રિસ્તી 
૨! પ્રવાસી ફૈમિયૂન ((23/1113/૫1) નામનો માણસ નજરાન પહોંચ્યો અને તેણે ત્યાંના લોકોને મૂર્તિપૂજાની બૂરાઈ 
સમજાવી અને તેના પ્રચારથી નજરાનવાસીઓ ખ્રિસ્તી બની ગયા. આ લોકોની વ્યવસ્થા ત્રણ સરદારો ચલાવતા, 
હતા.એક “સૈયદ', જે કબીલાના શૈખની જેમ મોટો સરદાર હતો અને વિદેશી મામલાઓ, કરારો અને સંધિઓ, 
તથા સૈન્યના નેતૃત્વ માટેજવાબદાર હતો. બીજો, “આકિબ', જે આંતરિક મામલાઓનો નિરીક્ષક હતો; અને ત્રીજો 
'ઉસૂફૂફ' (બિશપ), જે ધાર્મિક વડો હતો. દક્ષિણ અરબસ્તાનમાં નજરાનને ખૂબ મહત્ત્વ પ્રાપ્ત હતું. આ એક મોટું 

૪ | વેપારી અને ઔદ્યોગિક મથક હતું. અહીં રેશમ, ચામડું અને શસ્ોના ઉદ્યોગો ચાલી રહ્યા હતા. પ્રખ્યાત યમની” 
ક ઝભ્ભા અને ડગલા (15 ૪0 તાં, ૪1 ા1દ€ પ718[2001 16 ૦1061૪ પણ અહીં જ બનતા હતા. 
| આથી કેવળ ધાર્મિક કારણોસર જ નહિં, બલ્કે રાજકીય અન્તે આર્થિક કારણે પણ ઝુ-નુવાસે આ મહત્ત્વના સ્થળે હુમલો 

| કર્યો. નજરાનના સૈયદ હારિસાને, જેને સીરિયાના ઇતિહાસકારો 12115 લખે છે, મારી નાખવામાં આવ્યો, 

| તેની પત્ની રૂમાની સામે તેની બે પુત્રીઓને મારી નાખવામાં આવી અને તેને તેમનું લોહી પીવા માટે મજબૂર કરી, 
ફે પછી તેને પણ કતલ કરી નાખી. ઉસૂકુફ પૉલ (7111)ના હાડકાઓ કબરમાંથી કાઢીને બાળી નાખવામાં આવ્યા, 
જ] અને આગથી ભરેલા ખાડાઓમાં સ્રીઓ, પુરુષો, બાળકો, વૃદ્ધો, પાદરીઓ, સંન્યાસીઓ બધાને ફેંકાવી દીધા. બધા 
શ. મળીને ૨૦ થી વધારે ૪૦ હજાર સુધી મૃતકોની સંખ્યા બતાવવામાં આવે છે. આ ઘટના ઓક્ટોબર, ઈ.સ.૫૨૩માં 
|] બની હતી. છેવટે ઈ.સ.પરષમાં હબ્શીઓએ યમન પર હુમલો કરીને સુ-નુવાસ અને તેની હેમયરી-સલ્તનત 
કે સમાંપ્ત કરી નાખી. આની પુષ્ટિ હિસ્ન ગુરાબના શિલાલેખથી થાય છે, જે યમનમાં અવચિીન યુગના પુરાતત્ત્વ 
| સંશોધકોને મળેલ છે. ક 5 ા 
છઠ્ઠી સદી ઈસ્વીના વિભિન્ન ખ્રિસ્તી લેખોમાં “અસ્હાબુલ ઉખૂદૂદ' (ખાડાવાળા)ની આ ઘટનાની વિગતો 

| વર્ણવવામાં આવેલ છે, જેમાંથી કેટલીક તો જ્યારે ઘટના ઘટી હતી બરાબર એ જ વખતની.લખેલ છે અને નજરે 

| જોનાર સાક્ષીઓને સાંભળીને લખંવામાં આવેલ છે. તેમાંથી ત્રણ પુસ્તકોના લેખકો આ ઘટનાના સમકાલીન છે. 
( ે એક પ્રોકોપિયસ (017000૪૯૫5), બીજો કોસ્મોસ, ઇન્ડિકોપ્લ્યૂસ્ટિસ- (€૦51૦૭ 116૦૦1૯૫505), જે 


તફણીમુલ કુઅનિ : પારએ-એમ્મ 74 ન. ક અલન-બુરૂજ -૮૫ 


81 ૮ # 9 2 રજ 2-2૨ «૯ 
“9 6,ઝાઠાડાઇ છ છાસમા 
હડક ક ક્ર 2 * 16 

હેડ કર્ક કર્ટ્ઝ “5 બ ડડ્ગયા# 
4 ઈપાનવાણાઓથીઃ તેભની દુશ્મની તે સિવાય કોઈ કારણે ન હતી કે તેઓ એ અલ્લાહ પર ઈમાન 
| લાવ્યા હતા જે સર્વશક્તિમાન અને પોતાતામાં સ્વયં પ્રશંસિત છે, જે આકાશો અને ધરતીના 


જી રાજ્યનો માલિક છે, અનેતેઅલ્લાહબધુંજ જોઈ રહ્યો છે.” 


81. નજ્જાશી ઇંલેસ્બૉન (10500410)ના આદેશથી એ જમાનામાં શ0ળંલા૪ ના યારી પુસ્તકોનો અનુવાદ કરી 
1 રહ્યો હેતો અને હબશના તટીય શહેર એડોલિસ (&ત0115)માં સ્થાયી હતો. ત્રીજો જોહાનીસ મલાલા 
1 (1011101003 દાદરા) , જેનાથી.અનેક અનુગામી ઈતિહાસકારોએ આ ઘટનાને નોંધી છે. તે પછી જોહાનીસ 
| ઓફ ઇફેસસ (70114111105 072011૯505, મૃ. ઈ.સ.૫૮૫) એ તેના ચર્ચના ઇતિહાસમાં નજરાનના ખ્રિસ્તીઓ 

| પર ગુજારવામાં આવેલ ત્રાસની ઘટના પોતાના સમકાલીન વર્ણનકર્તા ઉસૂકુફ મારસિમૂન (1481511001) નાં. 
| એક પત્રથી નોંધી છે, જે તેણે દૈરેજબૂલાના ધનવાન /.8૪01-101 0પ ના નામે લખ્યો હતો, અને 
| મારસિમૂને પોતાના પત્રમાં આઘટના એયમનવાસીઓના નજરે જોનારાઓના નિવેદનથી નોંધી છે, જેઓ તે વખતે 
| ત્યાં હાજર હતા. આ પત્ર ઈ.સ.૧૮૮૧માં રોમથી અને ઈ.સ.૧૮૯૦માં ખ્રિસ્તી શહીદોની સ્થિતિના સંદર્ભમાં 
| પ્રસિદ્ધ થયો છે. યા'ફૂબી પેટ્રિઆર્ક ડાયોનીસિયસ “(2દ1દ101 1210104505) અને ઝકરિય્યા મુદલલ્લી 
ર (70181 ૦2101051016) એ પોતાના સીરિયન ઇતિહાસોમાં પણ આ ઘટનાની નોંધ કરી છે. યાકૂબ સરુજી 
|, (વૃ 5પ ઝના પુસ્તક “દરબારે નસારા નજરાન'માં પણ આનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે અર્‌-રહાઃ 
| (ગિતંટડડ)ના પાદરી પ્યુલસ (1૫5)એ નજરાનના માર્યા ગયેલાઓ અંગે શોકગીત લખ્યું, જે અત્યારે પણ 
| ઉપલબ્ધ છે. સીરિયન ભાષામાં લખાયેલ પુસ્તક “કિતાબ અલે- -હિમયારિન' (3001૬ 07 પ૦ 11100201૦5) 
| ઈ.સ.૧૯૨૪માં લંડનથી પ્રસિદ્ધ થયું છે અને તે મુસ્લિમ ઇતિહાસકારોની પુષ્ટિ કરે છે. બ્રિટિશ મ્યૂઝીયમમાં તે કાળ 
| અને તેનાથી નજીકના કાળના કેટલાક હબ્શી શિલાલેખો પણ જોવા મળે છે, જે આ ઘટનાનું સમર્થન કરે છે. ફિલ્બી 

8 (2111030 અએ પોતાના સફરનામા (0્રણંદ્રળ સિછુદ્રણતડ)માં લખ્યું છે કે નજરાનના લોકોમાં હજુ સુધી એ 
| જગ્યા જાણીતી છે; જ્યાં “અસ્હાબુલ ઉખૂદૂદ' (ખાડાવાળા)ની ઘટના ઘટી હતી. ઉમ્મે ખર્કની પાસે એક જગ્યાએ 
| ચટ્ટાનોમાં કોતરેલ કેટલાક ચિશ્રો પણ મળ્યા છે, અને કા'બાએ નજરાન જે જગ્યાએ સ્થિત હતું, તેને પણ આજના 
| નજરાનવાસીઓ જાણે છે. 

હબ્શી ખ્રિસ્તીઓએ-નજરાન પર કબજો કર્યા પછી અહીં કા' બાના સ્વરૂપની એક ઇમારત બનાવી હતી, જેને 

8 | તેઓ મક્કાના કા'બાની જગ્યાએ મુખ્ય દરજ્જો આપવા માગતા હતા. તેના પાદરીઓ સાફો બૉંધતા હતા અને તેને 
1 'હરમ' (પ્રતિષ્ઠિત) ઠેરવવામાં આવ્યું હતું. રોમન સલ્તનતે પણ આ કા'બા માટે નાણાકીય મદદ મોકલી હેતી..આ 
। જ કા'બાના પાદરીઓ પોતાના 'સૈયદ' અને “આકિબ' અને “ઉસૂકુફ'ના નેતૃત્વમાં મુનાઝરા (ધાર્મિક સંવાદ) માટે 
| નભી ઉકની સેવામાં હાજર થયા હતા અને “મુબાહલા' (11 પ01૦૫્ા1 2143/૯1)ની એ પ્રખ્યાત ઘટના એ ' 
| વખતે બની હતી, જેનો ઉલ્લેખ સૂરઃ આલે ઇમરાન, આ. ૬૧માં વર્ણવવામાં આવ્યો છે. જિઓ: વકામુલ 

તિ કુઅનિ, ભા-૧, આલે ઇમરાન, નોંધ ર૯ અને નોંધ ૫૫) 


રઝ” 9-૨” 2-૫ 7-૫ ઝ--૫ 7-%”૫ 7૬૧ 7-4. 9"; 3-૧. ઝ-”. 2૨. 93” 9” 7-૨ 7“ 7૨”. 7” 7" 7-૧ 7-૬ ઝ--૧ ઝન 7”. 7-3- 9-૦૫ 9૪૦૫ 7-૧૦ ઝ-જનય્‌ 


દર નુર - નરન 2 
કક કનક બક #-૯. 


_તકહીમુલ કુરબાન ઃ પારએ-અમ્મ _ 75 _ અલબુરૂજ- ૮૫ 


“22૬% «૮% »ર્રક્રે 2, -* 4722 દં 
ડક 56 છક “ઝટ 


ક] જેલોકોએ ઈમાનવાળા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પર અત્યાચાર કર્યો અને પછી તેનાથી તૌબા (ક્ષમા [8 
પ અને પશ્ચાતાપ) ન કરી નિશ્ચિતપણે તેમના માટે જહન્નમ (નર્ક)ની યાતના છે અને તેમના માટે [ડ 


ક! બળવાની સજા છે.” જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે સત્કર્મો કર્યા, નિશ્ચિતપણે તેમના માટે [8 
] જન્ઞતના બાગ છે જેના નીચે નહેરો વહેતી હશે, આછે ભવ્યસફળતા! * ર 
હકીકતમાં તમારા રબ ઉભુ)ની પકડ ખૂબં જ સખત છે. એ જ પહેલી વાર પેદા કરે છે અને એ 1 
| જ ફરી વાર પેદા કરશે. તે ક્ષમા આપનાર છે, પ્રેમ કરનાર છે, અર્શ (સિંહાસન)નો માલિક છે, [છ્‌ 
હ પ્રતિષ્ઠિત અને ઉચ્ચ છે, અને જે કંઈ ઇચ્છે કરી નાખનાર છે.” શું તમને લશ્કરોના સમાચાર [હ 
| પહોંચ્યા છે ? ફિરઔન અને સમૂદ (ના લશ્કરો)ના ?” પરંતુ જેમણે ઈન્કાર (કુફ) કર્યો છે તેઓ [ફ 


(૫) આ આયતમાં અલ્લાહતૂઆલાના એ ગુણોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેના આધારે એ જ એનો [૬ | 
| અધિકારી છે કે તેના પર ઈમાન લાવવામાં આવે, અને એ લોકો અત્યાચારી છે જેઓ આ વાત પર.ગુસ્સે થાય છે કે 1 
1 કોઈ તેનાપર ઈમાનલાવે. રી મુ 
(૯) જહક્ષમના અઝાબથી અલગ બોળવામાં આવનાર સજાનો ઉલ્લેખ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે [4ું' 
| તેમણે પીડિત લોકોને આગના ખાડામાં ફેંકીને જીવતા બાળી નાખ્યા હતા. સંભવતઃ આ.જહન્નમની આગથી અલગ [કં 
8! અને તેનાથી વધારે સખત કોઈ અન્ય આગ હશે, જેમાં તેમને બાળવામાં આવશે. 9 દ્રે દડ 
(૭) “ક્ષમા આપનાર કહીને એ આશા આપવામાં આવી છે કે કોઈ વ્યક્તિ જો પોતાના ગુનાઓને છોડી દઈને |. 
મ તૌબા (પશ્ચાતાપ) કરી લે, તો તેની (અલ્લાહની) દયાના દામનમાં જગ્યા મેળવી શકે છે. “પ્રેમ કરનાર” કહીને એ [નું 
ર પે બતાવવામાં આવ્યું છે કેતેને પોતાના સર્જનોથી વેર નથી કે અકારણે તેમને યાતનામાં નાખે, બલે જે સૃષ્ટિનું તેણે ન ે 


સ ઝઝઝઝઝઝ 22222222 22222 222 222222 22 222822222282282 22228929298 9289 2598929૦૦૫ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 76 અલ-બુરૂજ - ૮૫ 


દૂ ,#*૦5?2૬ -»72૬ 3 ૭2 6 ટ્ર.» ચદ 

9 ઝ્ેટ્ક્જ્જઈઉં છેગ્ઝનટા# ઉ 
! ખોટું ઠેરવવામાં લાગેલા છે, જો કે અલ્લાહે તેમને ઘેરામાં લઈ રાખ્યા છે (તેમના ખોટા ઠેરવવાથી 
। આ કુર્ચાનનું કંઈ નથી બગડતું) બલ્કે આ કુરબાન ઉચ્ચ કોટિનું છે, તે લોહ (પાટી)માં (અંકિત છે) જે 
1 સુરક્ષિત છે.” (રુકૂઅ-૧) 


સર્જન કર્યું છે , તેનાથી તે પ્રેમ રાખે છે અને સજા કેવળ ત્યારે આપે છે જયારે તે અવજ્ઞા અને વિદ્રોહને છોડે જ નહીં. 

1 “અર્શ (સિંહાસન)નો માલિક' કહીને માનવીને એ ભાન કરાવવામાં આવ્યું છે કે સૃષ્ટિના સામ્રાજ્યનો શાસક અને 

| સર્વસત્તાધીશ એ જ છે, તેનાથી વિદ્રોહ કરવાવાળો તેની પકડથી બચીને ક્યાંય જઈ નથી શક્તો. “પ્રતિષ્ઠિત અને 
| ઉચ્ચ' કહીને માનવીને એ અધમતાથી સચેત કરવામાં આવ્યો છે કે તે આવી હસ્તીની સામે અશિષ્ટતા અને ઘૃષ્ટતાનું 
ફં! વલણ અપનાવે છે, અને છેલ્લો ગુણ એ વર્ણવવામાં આવ્યો છે કે તે “જે કંઈ ઇચ્છે કરી નાખનાર છે', અથિ સમગ્ર 
ી.! સૃષ્ટિમાં કોઈપણ એ શક્તિ ધરાવતું નથી કે અલ્લાહ જે કાર્યનો ઇરાદો કરે, તેમાં તે અવરોધરૂપ કે અડચણરૂપ બની 
પ] શકે. 
(૮) સંબોધન એ લોકોને છે, જેઓ પોતાની શક્તિ અને જૂથબળના ઘમંડમાં અલ્લાહની ધરતી પર વિદ્રોહ કરી 

રહ્યા છે. તેમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તમને કંઈ ખબર પણ છે કે આનાથી પહેલાં જે લોકોએ પોતાના જૂથબળોની 
શક્તિના આધારે આજપ્રકારનો વિદ્રોહ કર્યો હતો, તેમને કેવાં પરિણામોના ભોગ બનવું પડ્યું છે. 


6. (૯) મતલબ એ છે કે આકુર્અનિનું લખેલું મિટાવી શકાય એમ નથી, અટલ છે, અલ્લાહના એ 'લૌહે'મહફૂઝ' 
1 (સુરક્ષેત પાટી)માં અંકિત છે, જેમાં કોઈ ફેરફાર નથી થઈ શકતો, જે વાત તેમાં લખી દેવામાં આવી છે તે પૂરી થઈને 
ળી રહેવાવાળી છે, સમગ્ર દુનિયા મળીને પણ તેને અસત્ય ઠરાવવા ચાહે તો નથી ઠરાવી શકતી. 


ણ. 


તફહીમુલ કુર્બાન & પારએ-અમ્મ 77 અતૂ-તારિક - ૮૯ 


૮૬ : અત્‌-તારિક 
પરિચય 


ક! પહેલીજઆયતના શબ્દ ઈં/૪! ને આનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
| ઉતરાણકાળ: ર માં ફે. 
આના વિષયની વર્ણન-શૈલી મક્કા-મુઅઝ્ઝમાની આરંભિક સૂરઃઓને મળતી આવે છે. પરંતુ આ તે [વુ' 
| સમયની અવતરિત સૂરઃ છે, જયારે મક્કાનાં કાફિરો (ઇસ્લામ-વિરોધીઓ) કુર્બાન અને હઝરત મુહમ્મદ જ 


કુ. ના આહવાનને નુકસાન પહોંચાડવા માટે દરેક પ્રકારની ચાલબાજીઓ કરી રહ્યા હતા. 
| વિષય અને ચર્ચા: 


નુ આમાં બે વિષયો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. એક એ કે માણસે મૃત્યુ પછી અલ્લાહના સામે હાજર થવાનું [* 
| છે. બીજું એ કે કુઓન એક “કૌલે-ફેસલ' (નિર્ણાયક કથન કે વાણી) છે, જેને વિરોધીઓની કોઈ ચાલ કે [8 
1 યુક્તિ હાનિ પહોંચાડી શકતી નથી. જ ર ન. 
નુ સૌપ્રથમ આકાશના તારાઓને એ વાતની સાક્ષીમાં પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યા છે કે સૃષ્ટિની કોઈ વસ્તુ [જ 
| એવી નથી, જે એક હસ્તીની દેખભાળ વિના પોતાના સ્થાને સ્થિર અને બાકી રહી શકતી હોય. પછી [8 
જ. માણસનું ધ્યાન સ્વયં તેની જાત તરફ આકૃષ્ટ કરાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે વીર્યના એક ટીપામાંથી તેને [9 
જ અસ્તિત્વમાં લાવવામાં આવ્યો અને જીવતો-જાગતો મનુષ્ય બનાવી દેવામાં આવ્યો. તે પછી ડહેવામાં | 
| આવ્યું છે કે જે અલ્લાહ આવી રીતે તેને અસ્તિત્વમાં લાવ્યો છે, તે નિશ્ચિતપણે તેને ફરીથી પેદા કરવા માટે [8 
ફુ. સમર્થ છે, અને બીજી વારો જન્મ એ હેતુ માટે હશે કે માનવીના તે તમામ રેહસ્યોની તપાસ કરવામાં [4. 
જુ આવે, જેના પર દુનિયામાં પરદો પડેલો રહી ગયો હતો. તે વખતે પોતાન કર્મોનું પરિણામ ભોગવવાથી [4 
| મનુષ્ય નતો પોતાની રીતે બચી શકશે, ન કોઈ તેની સહાયતા માટેઆવી શકશે. ર 
| વાતનાસમાપનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેવી રીતે આકાશમાંથી વરસાદનું વરસવું અને ધરતીમાંથી | 
વૃક્ષો અને પાકનું ઊગવું કોઈ રમત નથી, બલ્કે એક ગંભીર કાર્ય છે, એ જ રીતે કુર્અાનમાં જે હકીકતોનું | 
| વર્ણન થયું છે તે પણ કંઈ ઠઠ્ઠા-મશ્કરી નથી, બલ્કે ુદઢ અને અટળ વાતો છે. કાફેરો (સત્ય-વિરોધીઓ) એ [ક 
| ગેરસમજમાં છે કે તેમની ચાલબાજીઓ આ કુઅનિના આહવાનૂને હાતિ પહોંચાડશે, પરંતુ તેમને ખબર 8 
જુ નથી કે અલ્લાહ પણ એક યુક્તિમાં લાગેલો છે અને તે યુક્તિ સામે વિરોધીઓની બધી ચાલબાજીઓ જેમની નું. 
| તેમ રહી જશે. પછીએક વાક્યમાં અલ્લાહના રસૂલ કંકને એ.સાંત્વના અને પરોક્ષ રીતે કાફિરોને એ ધમકી | 
0 આપીને વાતનું સમાપન કરવામાં આવ્યું છે કે આપ (કક) થોડાંક ધેર્યથી કામ લે અને થોડા સમય સુધી [8 
ની કાફિરોને મન-માન્યું કરી લેવા દે, વધુવાર નહીં લાગે કે તેમને સ્વયં ખબર પડી જશે કે તેમની ચાલબાજીઓ |નું 
૪ કુર્ઓાનને નુક્સાન પહોંચાડે છે કે કુરબાન એ જ જગ્યાએ પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરીને રહે છે, જ્યાં તેઓ તેને નુકસાન [જ 
જ! પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ી દન 


- “101 


તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ સ -_ 78 અત્‌-તારિક- ૮૬ 


સઝઝઝ ડઝ 222 ઝડ ઝગ ઝઝઝઝ 22222222222 22 222 22282222 222222222522822292૦93929929925992995બ૦ 


ધક ાછાઈ) 
ર આ. ૧9 _] સૂટઃ ૮૬ અતૃ-તારિક ક ન) હુકૂઅ-૧ |. 


[5 ૫4 કાડ 
[છે હૂકાડ કે મા મુ હહ ઈ ઠપઝી ઝી ક 


, અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 

સોગંદ છે આક્રાશનાં અને સાત્રેપ્રગટ થનારના !અને તમે શુંજાણો કે તે રાત્રેપ્રગટ થનાર શું છે ? 
ચમકતો તારો !કોઈ જીવ એવો નથી જેના ઉપર કોઈ દેખરેખ રાખનાર ન હોય.”પછી જરા મનુષ્ય 
એ જ જોઈ લે.કે તે કઈ વસ્તુથી પેદા કરવામાં આવ્યો છે.” એક ઊછળતા પાણીથી પેદા કરવામાં 


(૧) “દેખરેખ રાખનાર'નો અર્થ સ્વયં અલ્લાહેત્‌્આલાની હસ્તી છે, જે ધરતી અને-આકાશના પ્રત્યેક નાના- 
મોટાસર્જનની દેખભાળ અને રક્ષા કરી રહી છે, જેનાં અસ્તિત્વમાં લાવવાથી દરેકવસ્તુ અસ્તિત્વમાં આવી છે, જેના 
બાકી રાખવાથી દરેક વસ્તુ બાકી રહી છે, જેના સંભાળવાથી દરેક વસ્તુ પોતાની જગ્યાએ સંભાળેલી રેહી છે, અને 
જેણે દરેક વસ્તુને તેની જરૂશ્યાતની ઉપલબ્યિ કરાવવા તથા તેને એક નિશ્ચિત મુદ્ત સુધી આફતોથી બચાવવાની 
જવાબદારી લઈ રાખી છે. આ વાત માટે આકાશનાં અને રાત્રિના અંધકારમાં પ્રગટ થનાર દરૈક તારા અને ગ્રહના 
સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે. (દ્તેઈ-1 હ શબ્દ આમ તો ભાષાની રીતે એકવચન છે, પરંતુ અભિપ્રેત તેનાથી એક 
“જ તૉરો નહીં, બલ્કે તમામ.પ્રકારનાં તારાઓ છે.) આ સોગંદ એ અર્થમાં છે કે રાત્રે આકાશમાં આ અસંખ્ય તારાઓ 
જે ચમકતા દેખાય છે, તેમાંથી દરેકનું અસ્તિત્વ એ વાતનીઃસાક્ષીઆપી રહ્યું છે કે કોઈ છે જેણે તેનું સર્જન કર્યું છે, 
પ્રકાશિત કરેલ છે, વાતાવરણમાં લટકતા છોડ્યા છે અને એ રીતે તેની રક્ષા કરી રહ્યો છે કે ન તે પોતાના સ્થાનેથી પડે 
છે, નઅસંખ્ય તારાઓના પરિભ્રમણ દરમ્યાન તે કોઈનાથી ટકરાય છે અને ન કોઈ બીજો તારો તેનાથી ટકરાય છે. .' 
(૨) ઉચ્ચઆકાશની તરફ ધ્યાન આકર્ષિત કરાવ્યા પછી હેવે માનવીને આમંત્રણ આપવામાંઆવી રહ્યું છે કે તે. 
સ્વયં જરા પોતાની હસ્તી અંગે વિચાર કરી લે કે તે કેવી રીતે-પેદા કરવામાં આવ્યો છે. કોણ છે, જે પિતાના 
શરીરમાંથી નીકળતા અબજો શુક્રાણુઓમાંથી એક શુકાણું અને માતાના અંદરથી નીકળતા અસંખ્ય બીજકોષોમાંથી 
એકબીજકોશની પસંદગી કરીને બંનેએ કોઈક સમયે જોડી દે છે અને તેનાંથી એક વિશિષ્ટ માનવીનું ગર્ભધારણ થઈ 
જાય છે ? પછી કોણ છે, જે ગર્ભધારણ પછી માતાના પેટમાં તબક્કાવાર તેને ઉછેરીને એ સ્થિતિએ પહોંચાડે છે કે તે 
એક જીવંત બાળકના રૂપમાં જન્મ લે છે? પછી કોણ છે, જે માતાના ગર્ભમાં જ તેના શરીરની રચના અને તેની 
શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓનું સંતુલન કાયમ કરે છે ? પછી કોણ છે, જે જન્મથી લઈને મૃત્યુના સમય સુધી 
તેની નિરંતર દેખભાળ કરતો રહે છે ? તેને બીમારીઓથી બચાવે છે ? અકસ્માતોથી બચાવે છે ? આફતોથી બચાવે 
છે ? તેના માટેજીવનના એટલા સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવે છે, જેનો હિસાબ નથી થઈ શકતો ?ઃઅને તેના માટે:ડગલે- 


ર પ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 79 અત્‌-તારિક - ૮૬ 


મેં કઈ”્દ્ીીર 222.74 ૭ 1દ્વક 
ઉઝ્ગક2%9602 


8 | આવ્યો છે, જે પીઠ અને છાતીના હાડકાઓના વચ્ચેથી નીકળે છે.” ચોક્કસપણે તે (સૃષ્ટા) તેને ફરી [૨ 
1 વાર પેદા કરવા સમર્થ છે.” જે દિવસે છૂપા રહસ્યોની તપાસ” થશે, તે વખતે મનુષ્ય પાસે ન 
| પોતાની કોઈ શક્તિ હશે અને ન કોઈ મદદ કરનાર હશે. સોગંદ છે વરસાદ વરસાવનાર |. 


| ને-પગલે દુનિયામાં જીવંત રહેવાની એ તકો ઉપલબ્ધ કરે છે, જેમાંથી મોટાભાગની તે કલ્પનાપણ કરી શકતો નથી કે [8. 
1 તે પોતે પણ તેને ઉપલબ્ધ કરાવી શકતો કે નહીં. શું આ બધું એક અલ્લાહની યુક્તિ અને નિરીક્ષણ વગર થઈ રહ્યું છે? |; 
(૩) વાસ્તવમાં હ--7 અને હ. /5 શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે.૫-4.2 કરોડરજજુને કહે છે અને હ. નો [હું. 
| અર્થ છાતીના હાડકાં, અથતિ પાંસળીઓ છે. સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેના પ્રજોત્પતિ સ્રાવ (પ્રજનન દ્રવ્ય) માનવીના એ [નું 
' ધડથી નીકળે છે, જે હ. (કરોડરજ્જુ) અને છાતીની વચ્ચે આવેલ છે. તેથી ફરમાવવામાં આવ્યું કે માનવીનું [9* 
| સર્જન એ પાણીથી કરવામાં આવ્યું છે, જે પીઠ અને છાતીની વચ્ચેથી નીકળે છે. આ દ્રવ્ય એ સ્થિતિમાં પણ નીકળે છે, [૪ 
8 જયારે કે હાથ અને પગ કપાઈ જાય, તેથી એ કહેવું સાચું નથી કે તે માનવીના આખા શરીરમાંથી નીકળે છે. [૨ 
1 વાસ્તવમાં શરીરના મુખ્ય અંગો તેનો સ્રોત છે, અને તે તમામ માનવીઓના ધડમાં આવેલ છે. મગજનો અલગ |. 
| ઉલ્લેખ એટલા માટે કરવામાં નથી આવ્યો કે વ-4# મગજનો એ ભાગ છે, જેના કારણે જ શરીરની સાથે મગજનો |. 
1 સંબંધ સ્થાપિત થાય છે. (ઉપરાંત જુઓ : પરિશિષ્ટ) હ 
(૪) અથાત્‌, જે રીતે તે માનવીને અસ્તિત્વમાં લાવે છે અને ગર્ભધારણથી લઈને મૃત્યુ સુધી તેની દેખરેખ રાખે [4 
ક છે, આ જ એ વાતનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે કે તે તેને મૃત્યુ પછી પલટાવીને ફરીથી અસ્તિત્વમાં લાવી શકે છે. જો તે પહેલી [9 
કે | વસ્તુ માટે સમર્થ હતો અને એ જ સામર્થ્યના કારણે માનવી દુનિયામાં જીવતો મોજૂદ છે, તો છેવટે કઈ ઉચિત દલીલ [ફ 
| એ અનુમાન કરવા માટે પ્રસ્‍તુત કરી શકાય છે કે બીજી વસ્તુ પર તે સમર્થ નથી ? આ સામર્થ્યના ઇન્કાર કરવા મોટે [8' 
| માનવીએ મૂળેથી એ વાતનો જ ઇન્કાર કરવો પડશે કે ખુદા તેને અસ્તિત્વમાં લાવ્યો છે, અને જે વ્યક્તિ આ વાતનો [૭. 
| ઇન્કાર કરે, તેના માટે એ અસંભવ નથી કે એક દિવસે તેના મગજની ખરાબી તેના પાસે એ દાવો. કરાવી દે કે [?. 
| દુનિયાના તમામ પુસ્તકો અકસ્માતે જ છપાઈ ગયા છે, દુનિયાના તમામ શહેરો અકસ્માતે જ બની ગયા છે, અને [નું 
| જમીન પર કોઈ યોગાનુયોગ એવો અકસ્માત થઈ ગયો હતો જેનાથી તમામ કારખાનાઓ બનીને સ્વયં ચાલવા [4 
૪| લાગ્યા. વાસ્તવિકતા એ છે કે માનવીનું સર્જન અને તેના શરીરની રચના તથા તેના અંદર કામ કરનારી શક્તિઓ. [9 
| અને યોગ્યતાઓનું પેદા થવું અને તેત્તું એક જીવંત હસ્તીની હેસિયતે બાકી રહેવું એ તમામ કામોથી અનેક રીતે વધારે || 
જ જટીલ કાર્ય છે, જે માનવીના હાથે દુનિયામાં થયા અને થઈ રહ્યા છે. આટલું મોટું જટીલ કાર્ય, આવી તત્તદર્શિતા ક. 
| અને ડહાપણ તથા સંતુલન અને વ્યવસ્થાની સાથે, જો યોગાનુયોગ અકસ્માતના રૂપમાં થઈ શકતું હોય, તો પછી કઈ |, 
| વસ્તુ છે, જેને કોઈ માનસિક રોગી અકસ્માત ન કહી શકે? 
દ (૫) “છૂપા રહસ્યો'થી અભિપ્રેત દરેક વ્યક્તિનાં એ કાર્યો પણ છે, જે દુનિયામાં એક રહસ્ય બનીને રહી ગયા, [નું 
8 | અને એ મામલાઓ પણ છે જે પોતાના બાહ્ય રૂપે તો દુનિયાના સામે આવ્યા, પણ તેના પાછળ જે નિયતો, આશયો [જુ 
| અને ઇચ્છાઓ કામ કરી રહી હતી, અને તેમના જે પરોક્ષ પ્રેરકો હતા, તેની સ્થિતિ લોકોથી છૂપી રહી ગઈ. [ફે 
| કયામતના દિવસે આ બધું જ ખુલીને સોમે આવી જશે અને તપાસ ફક્ત એ જ વાતની નહીં થાય કે કયા વ્યક્તિએ [જ 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ .. 80 અતૂ્‌-તારિક - ૮૯ 


આકાશના” અને (વનસ્પતિ ઊગતી વખતે) ફાટી જનાર જમીનના, આ એક સટીક અને ખરી વાત ક 
» ઠઢ્ટા-મશ્કરી નથી.” આ લોકો (અથાત્‌ મક્કાના કાફિરો) કેટલીક ચાલો ચાલી રહ્યા છે” અનેહું [4 
પણ એક ચાલ ચાલી રહ્યો છું.” તો છોડી દો, હે નબી (સલ્લ.) ! આ ઇન્કાર કરનારાઓને થોડાંક [૨] 
સમય માટે, એમના હાલ પર છોડી દો:”” (રુકૂઅ-૧) 


શું'કર્યું, બલ્કે એ વાતની પણ થશે કે કયા કારણસર કર્યું, કયા આશયથી અને કઈ નિયતથી અને કયા હેતુસર કર્યું. એ [9 
જ રીતે એવાત પણ સમગ્ર દુનિયાથી, ત્યાં સુધી કે સ્વયં કાર્ય કરનાર વ્યક્તિથી પણ છૂપી રહી ગઈ છે કે જે કાર્ય તેણે [9 
કર્યુંતેની કેવી અસરો દુનિયામાં ઊભી થઈ, તે ક્યાં-ક્યાં પહોંચી અને કેટલા સમય સુધી ચાલતી રહી. આ રહસ્ય પણ .|જૌં 
કયામતના દિવસે જ ખુલશે અને તેની સંપૂર્ણ તપાસ થશે કે જે બીજ કોઈ વ્યક્તિ દુનિયામાં વાવી ગયો હતો, તેનો 
પાકકયા-કયા રૂપમાં, ક્યાં સુધી લણાતો રહ્યો અને કોણ-કોણ તેને લણતું રહ્યું. 
(૬) આકાશ માટે ૯૦15 ના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. હચ નો શાબ્દિક અર્થ તો “પલટવા' 
નો થાયછે, પરંતુ અલંકારિક રીતે અરબી ભાષામાં આ શબ્દ વરસાદ માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવે છે, કેમ કે તે કેવળ [8 
એકજવારવરસીને રહીજતો નથી, બલ્કે વારંવારંપોતાના મોસમમાં અને ક્યારેક મોસમ વિરુદ્ધવળી-વળીને આવે 
છે અને સમયાંતરે વરસતો રહે છે. એક બીજું કારણ વરસાદને હ* કહેવાનું એ પણ છે કે ધરતીના સમુદ્રોથી પાણી [૭. 
વરાળબનીને ઉઠે છે અને પછી પાછું ફરીને ધરતી પરજ વરસે છે. * 
(૭) અથાત્‌, જે પ્રમાણે આકાશથી વરસાદનું વરસવું અને ધરતીનું ફાટીને વનસ્પતિનું તેના અંદરથી ઊગવું [નું 
કોઈ ઠહા-મશ્કરી નથી, બલ્કે એક ગંભીર હકીકત છે, એ જ પ્રમાણે કુઅનિ, જે વાતના સમાચાર આપી રહ્યું છે કે [જ 
માનવીએ ફરીથી પોતાના ખુદા તરફ પલટવાનું છે, એ પણ કોઈ ઠહા-મશ્કરીની વાત નથી, બલે એક ચોખ્ખી વાત |% 
છે, એકગંભીરહકીકત છે, એક અટલ સત્ય વાત છે, જે પૂરી થઈને જ રહેવાની છે. . દ 
(૮) અર્થત્‌, આ કાફિરો આ કુર્બનના આમંત્રણને પરાજિત કરવા માટે જુદા-જુદા પ્રકારની ચાલબાજીઓ [ 
ચાલી રહ્યા છે. પોતાની ફૂંકોથી આ દીપકને ઓલવવા માગે છે. દરેક પ્રકારની શંકા-કુશંકાઓ લોકોના દિલોમાં [#, 
નાખી રહ્યા છે. એકથી વધીને એક જૂઠા આરોપો ઘડીને તેને પ્રસ્તુત કરનાર નબી (ફૂંકે) પર મૂકી રહ્યા છે, જેથી [?. 
દુનિયામાં તેમની વાત ચાલવા ન પામે અને કુફ્ર સત્યનો ઇન્કાર) અને અજ્ઞાનતાનો એ જ અંધકાર છવાયેલો રહે, નું. 
જેનેદૂરકરવાની તેઓ કોશિશ કરી રહ્યા છે. 
(૯) અથિ, હું એ યુક્તિ કરી રહ્યો છું કે તેમની કોઈ ચાલ સફળ ન થવા પામે, અને છેવટે તેઓ ઘોર પરાજય [જ 
પામે, અનેએ નૂર (પ્રકાશ) ફેલાઈને રહે, જેને આ લોકો ઓલવવામાટેપોતાનુંયથાસંભવજોરલગાવીરહ્યાછે. [રે 
(૧૦) અર્થાત્‌, તેમને થોડી મહેતલ આપો કે જે કંઈ તેઓ કરવા માગે છે, કરી લે. વધુ વાર નહીં લાગે કે [8 
પંરિણામત્તેમનાસામે આવી જશે અને તેમને ખબરપડી જશે કે મારી મુક્તિની સામે તેમની ચાલ કેટલી સફળ થઈ. 


પ. કે 


જ. 
ર 
ર 
જું. 
જુ. 
10 
ત 
[હ 
હ 
ી [હ 
1 
દતે 
ક. 
ડુ 
રઃ 
1 
ા 
રલ 
ન. 
નુ. 


તફહીમુલ કુર્બાન & પારએ-અમ્મ " - &1 અતૂ-તારિક - ૮૬ 


પરિશિષ્ટ 
સૂરઃ અત્‌-તારિક, નોંધ ૩નું અનુસંધાન 
સૂરઃ તારિક આ. ૬ અને ૪ ની સમજૂતી કરતાં જે કંઈ અમે નોંધ-૩માં લખ્યું છે, તેના ઉપર ડૉક્ટર સાહેબે 
| અમને લખ્યું કે- 
“તમારીસમજૂતી મેંધ્ધાનથી ઘણી વખત વાંચી છે, પરંતુ હું સમજી ન શક્યો. જ્યાં સુધી વ્યવહારૂ અત્તુભવનો. 
1 સંબંધ છે, તો આ દ્રવ્ય અંડકોશ (1 ટડ101€3)માં ઉત્યન્ન થાય છે અને નાની નળીઓ દ્વારા મોટી નળીઓમાંથી 
| પસાર થઈને પેટમાં ફૂલ્હાના હાડકાના બરાબર સમાંતર એક નળી 11ટટ૫1૫દ1 €0દ1 માંથી પસાર થઈને નજીકની 
| જ એક ગ્રંથિ (0ંદ્વાતં) માં દાખલ થઈ જાય છે. ગ્રંથિનું નામ 10311૯ છે, અને પછી ત્યાંથી પ્રવાહી લઈને તે 
| બહાર નીકળે છે. છાતીના હાડકા અને કરોડરજ્જુના વચ્ચેથી તેમા પસાર થવાની વાતને હું ન સમજી શક્યો. 
ર ે અલબત્ત, તેનું નિયંત્રણ એક એવી નર્વસ સિસ્ટમથી થાય છે, જે છાતીના હાડકા અને કરોડરજ્જુની વચ્ચે જાળની 
મ જેમ ફેલાયેલ છે: તે પણ એક વિશેષ હદ સુધી. તેનું નિયંત્રણ એક અન્ય ગ્રંથિ, જે મગજમાં થાય છે, તેના પ્રવાહીથી 
1 થાય છે. પરંતુ પ્રશ્ન અહીં બહાર નીકળવાનો છે. (જે એક નસ દ્વારા જ થઈ શકે છે.) મારું નિવેદન છે કે તમે મને 
| વિગતવાર લખો કે આની સમજૂતી શું છે. મેં તમને એટલા માટે તકલીફ આપી છે (જેના માટે હું ક્ષમા યાચું છું) કે તમે 
| વિજ્ઞાન પર વિશ્વાસ રાખો છો.” 
- આનાજવાબમાં અમે નવેમ્બર ઈ.સ.૧૯૪૭૧માં “તર્જુમાનુલ કુઅનિ' સામયિકમાં લખ્યું કે- 
ન “તમે એકડોક્ટર હોવાના કારણે એ વાતને વધારે સારી રીતે સમજી શકો છો કે આમ તો શરીરના જુદા-જુદા 
1 ભાગો (અંગો)ના કાર્યો (2૫10001105) જુદા-જુદા છે; પરંતુ કોઈ અંગ પણ પોતે એકલું કોઈ કાર્ય કરી શકતું નથી, 
| બલ્કે બીજા અંગના સહયોગ (€૦૦1વીં॥દ1010)થી પોતાનું કાર્ય કરવાને યોગ્ય બને છે. વીર્ય (શુક્રાણુ) બનવાની 
| જગ્યા નિઃશંકપણે અંડકોશ છે અને ત્યાંથી તેનું નિષ્કાસન (બહાર નીકળવું) પણ એક વિશેષ માર્ગથી થાય છે. પરંતુ 
| પેટ, કાળજું, ફેફસા, હૃદય, મગજ, મૂત્રપિંડ (દિંત૧૯)/) જો પોતાનું કામ ન કરી રહ્યા હોય તો'શું વીર્ય (શુક્રાણ)ના 
બનવા અને બહારનીકળવાની આ વ્યવસ્થા સ્વયં પોતાનું કામ કરી શકે છે ? એ જ પ્રમાણે, ઉદાહરણાર્થજુઓ. મૂત્ર 
1 મૂગ્રપિંડમાં બને છે અને એક નળી દ્વારા મૂત્રાશયમાં પહોંચીને મૂત્ર-માર્ગથી બહાર નીકળે છે. પરંતુ કઈ વસ્તુના 
| પરિણામે ? લોહી બનાવનાર અને તેને આખા શરીરમાં પરિભ્રમણ કરાવીને મૂત્રપિંડ સુધી પહોંચાડનાર અંગો જો. 
| પોતાનું કાર્ય ન કરી રહ્યા હોય, તો શું એકલું મુત્રપિંડ લોહીમાંથી એ દ્રવ્ય અલગ કરીને મૂત્રાશયમાં મોકલી શકે છે, 
હ રે જેના સંયોજનનું નામ મૂત્ર છે ? તેથી કુર્ઓાન-મજીદમાં એ નથી ફરમાવ્યું કે આ દ્રવ્ય કરોડરજ્જુ અને છાતીના 
। હાડકામાંથી નીકળે છે, બેલ્કે એવું ફરમાવ્યું છે કે ''આ બંને વચ્ચે શરીરનો જે ભાગ આવેલો છે તેનાથી આ દ્રવ્ય 
મ નિષ્કાસિત થાય છે.'' આ એ વાતનો ઇન્કાર નથી કે વીર્યના બનવા અને તેના નિષ્કાસનનું એક ખાસ વ્યવસ્થા-તંત્ર 
1 (્લૌદ્યાણંડા1) છે, જેને શરીરના અમુક ખાસ ભાગો કરે છે, બલ્કે તેનાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ વ્યવસ્થા-તંત્ર 
જ! પૂર્ણરૂપે સ્વતંત્ર નથી. તે પોતાનું કાર્ય એ સમગ્ર શારીરિક અંગોની વ્યવસ્થાના સામૂહિક કાર્યના આધારે કરે છે, જે 
દ અલ્લાહતૂઆલાએ છ્4# અને ૫-7” ની વચ્ચે મૂકી દીધી છે. તેથી મેં એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આખું શરીર આમાં 
ની. સામેલ નથી, કેમ કે જો હાથ અને પગ કપાઈ જાય તો પણ આ વ્યવસ્થા કામ કરતી રહે છે, અલબત્ત, «47 અને 
મ પ7” ની વચ્ચે જે મુખ્ય અંગો આવેલા છે, તેમાંથી કોઈ એક પણ અંગ બાકી ન રહે, તો આ વ્યવસ્થા પોતાનું કાર્ય 
જું -ચાલુ રાખી શકતી નથી.” જે 
દરે આપ્રશ્ન અને જવાબ વાંચ્યા પછી બે જુદા-જુદાસ્થળેથી બે ડોક્ટરોએ અમને જે વૈદ્યકીય માહિતી પહોંચાડી છે, 
| તે નીચે મુજબ છેઃ ી જે ન 


'_તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 82 અત્‌-તારિક - ૮૯ 


ગર્ભવૃદ્ધિશાસ્ત (20001010૪30 અતતુસાથ ઝો સિદ્ધ હકીકત છે કે ગર્ભ કે વિકસિત ભ્રૂણ (₹0૦0૫5)ની 
અંદર અંડકોશ (ર૭85) અથતિ એ ગ્રંથિ જેનાથી વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, કરોડરજ્જુ અને પાંસળીઓ દરમ્યાન 
મૂત્રપિંડ (દંત1૦))ના નજીક થાય છે, જ્યાંથી તત્પશ્ચાત્‌ તે ધીમે-ધીમે અંડકોશોમાં ઉતરી જાય છે. આ કાર્ય 
જન્મથી પહેલા અને કેટલીક વખતે તેના અમુક સમય પછી થાય છે. તેમ છતાં તેના મજ્જાતંતુ કે જ્ઞાનતંતુ તથા 
 નસોનુંકેન્દ્રહમેશાએ જ સ્થાન (બિડ! હરફ) જ રહે છે. બલકે તેની ધમની (411213) પીઠના નજીક 
મુખ્ય ધોરી નસ (/011દ0થી નીકળે છે અને આખા પેટનો પ્રવાસ કરીને તેને લોહી ઉપલબ્ધ કરાવે છે. આમ, 
હકીકતમાં અંડકોશ પીઠનો જ એક ભાગ છે, જે શરીરનું વધારે તાપમાન સહન ન કરી શકવાને કારણે અંડકોશોમાં 
પરિવર્તિત-કરી દેવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત, વીર્ય આમ તો અંડકોશ ઉત્પન્ન કરે છે અને તે વીર્યની નાની કોથળી 
(ડલાાંપદ્રાં 1/25101૯5)માં એકત્ર થઈજાય છે, પરંતુ તેના નિષ્કાસનનું પ્રેરક-કેનદ્ર જરર હૂજ# જ 
હોય છે અને મગજમાંથી જ્ઞાનતંતુનો પ્રવાહ એ કેન્દ્ર પર પહોંચે છે ત્યારે આ કેન્દ્રની ઉત્મેરણા (1પ્ંછઠલા' 
4૮0010)થી વીર્ય સંકોચાય છે અને તેનાથી વીર્ય પિચકારીની જેમ નીકળે છે. તેથી કુઅનિનું વર્ણન તદ્ન મેડિકલ 

સાયન્સના આધુનિક સંશોધન અનુસાર છે. 
સ્ક 


[હ 
તુ 
હ 
0 
00 
ન. 
જ 
00 
હ 
6 
હ 
ત 
ર 
ર 
ર 
્ 
લ 
[ત 
ન. 
ન 
નરઃ 


તફહીમુલ કુરઆન: પારએ-અમ્મ "* 83 અલ-આ'લા - ૮૭ 


૮૭ : અલ-આ'લા 
પરેચય 
1મઃ 
1 પ્રથમજઆયત હડાહાઇ૯ કઝ ના શબ્દ 6૬5 ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
| ઉતરાણકાળઃ ! પી 

આ સૂરઃના વિષયથી પણ એમ જણાય છે કે આ તદ્દન આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી સૂરઃઓ પૈકી છે અને 
જ. આ.૬ના એ શબ્દો પણ કે “અમે તમને પઢાવી દઈશું, પછી તમે ભૂલશો નહીં' બતાવે છે કે આ સૂરઃ તે વખતે 
1 ઊતરી હતી, જયારે અલ્લાહના રસૂલ કૈં ને હજુવહી (દિવ્ય પ્રકાશના) ગ્રહણ કરવાનો સારી રીતે મહાવરો 
| થયો નહોતો અને વહીના અવતરણ સમયે આપને એવી આશંકા રહેતી હતી કે ક્યાંક હું તેના શબ્દો ભૂલી ન 
| જાઉ. આ આયતની સાથે જો સૂરઃ તા-હાની આ.૧૪ અને સૂરઃ કિયામહની આ.૧૬-૧૯ને મેળવીને 
જ જોવામાં આવે, અને ત્રણેય આયતોની વર્ણન-શૈલી તથા તેના પૂર્વાપર સંબંધ અને સંદર્ભને ધ્યાનમાં 
| રાખવામાં આવે, તો ઘટનાઓનો ક્રમ એ જાણવા મળે છે કે સૌપ્રથમ આ સૂરઃમાં હુઝૂર કં ને સાંત્વના 
| આપવામાં આવી કે તમે ચિંતા ન કરો, અમે આ કલામ આપને પઢાવી દઈશું અને આપ તેને ભૂલશો નહીં. 
| ત્યારબાદ એક મુદ્દત પછી, બીજા પ્રસંગે જયારે સૂરઃ કિયામહનું અવતરણ થઈ રહ્યું હતું, હુઝૂર ક 
જ | આપોઆપ વહીના શબ્દોને દોહરાવવા લાગ્યા. તે વખતે ફરમાવવામાં આવ્યું કે, ““હે પયગંબર ફં ! આ 
| વહીને જલ્દી-જલ્દી યાદ કરી લેવા માટે પોતાની જીભ હલાવો નહીં, આને યાદ કરાવી દેવું અને પઢાવી દેવું |, 
'| અમારા શિરે છે, તેથી જ્યારે અમે આને પઢી રહ્યા હોઈએ ત્યારે આના પઢવાને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા રહો, [4 
8 | પછી આનો અર્થ સમજાવી દેવો પણ અમારા શિરે છે.” છેલ્લી વખતે સૂરઃ તા-હાના અવતરણ પ્રસંગે હુઝૂર [1 
9! છી ને માનવીય લાગણીવશ ફરીથી તેમને આશંકા થઈ કે આ ૧૧૩ આયતો જે નિરંતર ઉતરી રહી છે, 
મુ તેમાંથી કોઈ વસ્તુ મારી સ્મૃતિમાંથી નીકળી ન જાય અને આપ તેને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. [4 
8] આના પર ફરમાવવામાં આવ્યું, ““અને જુઓ, કુર્બાન પઢવામાં ઉતાવળ ન કરો, જ્યાં સુધી તમારા તરફ [ર 
| તેની વહી સંપૂર્ણન થેઈ જાય...” આના પછી ફરી ક્યારેય એની જરૂર નથી પડી કે હુંઝૂર કક ને આવો કોઈ 
1 ભય લાગ્યો હોય, કેમ કે આ ત્રણેય જગ્યા સિવાય કોઈ ચોથી જગ્યા કુર્એાનમાં એવી નથી, જ્યાં આ મામલા [4 

| તરફ કોઈ ઇશારો જોવા મળતો હોય. 
' ફિ! વિષય અને ચર્ચા: * 
આ નાનકડી સૂરઃના ત્રણ વિષયો છે : તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) , નબી કજ ને (નેર્દેશો, અને આખિરત | 
| (પરલોક). ી ર 
૬ પ્રથમ આયતમાં તૌહીદની શિક્ષાને એક વાક્યમાં સમેટી લેવામાં આવી છે કે અલ્લાહતૃઆલાના 
જુ નામની 'તસ્બીહ' (શુણગાન) કરવામાં આવે, અર્થાત્‌ તેને કોઈ એવા નામથી યાદ કરવામાં ન આવે, જે 
8 પોતાનામાં કોઈક પ્રકારની ઊણપ, દોષ, કમંજોરી કે સર્જનોના સમરૂપ હોવાત્તું કોઈ પાસું ધરાવતા હોય; 
જ! કારણ કે દુનિયામાં જેટલી પણ બગાડ ફેલાવનાર માન્યતાઓ-શ્રદ્ધાઓ પેદા થઈ છે, તે સૌના મૂળમાં ર 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ - 84 અલ-આ'લા - ૮૭ 


અલ્લાહત્‌આલા વિષે કોઈ-ને-કોઈ ખોટી ધારણા અને માન્યતા હોય છે, જેણે તે પવિત્ર હસ્તી માટે કોઈ ક 
ખોટા નામનું રૂપ લઈ લીધું છે. તેથી આરથા કે શ્રદ્ધાની શુદ્ધિ માટે સૌપ્રથમ જરૂરી એ છે કે પ્રતાપવાન 
અલ્લાહનેફક્તએવાસારા નામોથી જ યાદ કરવામાં આવે, જે તેના માટે ઉચિત અને ઉપયુક્ત હોય. 


ડને 


તે પછી ત્રણ આયતોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે તમારો રબ, જેના નામની તસ્બીહનો આદેશ 
આપવામાં આવી રહ્યો છે, એ છે જેણે સૃષ્ટિની તમામ વસ્તુઓનું સર્જન કર્યું, તેનું સંતુલન સ્થાપિત કર્યું, તેનું 
ભાગ્ય બનાવ્યું, તેને એ કાર્ય પૂરું કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો જેના માટે તે સર્જવામાં આવી છે, અને તમેઃ 
પોતાની આંખોથી તેની કુદરતના ચમત્કારો જોઈ રહ્યા છો કે તે ધરતી પર વનસ્પતિને પેદા કરે છે અને પછી 
તેને કચરો પણ બનાવી દે છે. કોઈ હસ્તી ન વસંત લાવવાસમર્થ છે, નપાનખરને આવવાથી રોકી શકે છે. 


પછીબે આયતોમાં અલ્લાહના રસૂલ કં ને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે આપ એ ચિંતા નકરોકેઆ 
કુરઆન, જે આપના ઉપર અવતરિત કરવામાં આવી રહ્યું છે, તે શબ્દશઃ આપને યાદ કેવી રીતે રહેશે. તેને 
આપની સ્મૃતિમાં સુરક્ષિત કરી દેવાનું કામ અમારું છે અને તેનું સુરક્ષિત રહેવું એ આપની કોઈ વ્યક્તિગત 
યોગ્યતાનું પરિણામ નથી, બલ્કે અમારી કૃપાનું પરિણામ છે, નહીં તો અમે ઇચ્છીએ તો તેને ભુલાવી 
ઈએ. 


ત્યારપછી અલ્લાહના રસૂલ ક ને કહેવામાં આવ્યું છે કે દરેકને સન્માર્ગે લઈ આવવાનું કામ આપને 
। સુપ્રત કરવામાં આવ્યું નથી, બલ્કે આપનું કામ માત્ર સત્યનો પ્રચાર કરી દેવાનું છે, અને પ્રચારની સીધી- 
સાદી રીત એ છે કે જે વ્યક્તિ શિખામણ સાંભળવા અને અપનાવવા માટે તૈયાર હોય તેને શિખામણ 
પ આપવામાં આવે, જે તેના માટે તૈયાર ન હોય તેના પાછળ પડવામાં ન આવે. જેના હૃદયમાં ગુમરાહી 
(પથભ્રષ્ટતા)ના ખરાબ પરિણામનો ભય હશે, તે સત્ય વાત સાંભળીને સ્વીકારી.લેશે અને જે દુર્ભાગી તેને 
સાંભળવા અને સ્વીકારવાથી દૂર ભાગશે, તે પોતાનું ખરાબ પરિણામ પોતેજ જોઈ લેશે. 


હમ 


અંતે, ચર્ચાને એ વાત પર પૂરી કરવામાં આવી છે કે સફળતા માત્ર તેમના માટે છે જેઓ શ્રદ્ધા, 
નીતિમત્તા અને આચરણમાં પવિત્રતા અપનાવે, અને પોતાના રબનું નામ લઈને નમાઝ પઢે. પરંતુ 
1 લોકોની હાલત એ છે કે તેમને બધી ચિંતા માત્ર આ જ દુનિયા (આલોક)ના આરામ અને વૈભવ તથા 
ફાયદાઓ અને લિજ્જતોની છે, જયારે કે ખરી ચિંતા આખિરત (પરલોક)ની હોવી જોઈએ; કેમ કે દુનિયા 
નાશવંત છે અને આખિરત શાશ્વત, અને દુનિયાની ને'મતો (કૃપાઓ)થી આખિરતની ને'મતો કેટલાય 
ગણી ચઢિયાતી છે. આ હકીક્ત કેવળ કુરાનમાં જ બતાવવામાં આવી રહી નથી, બલ્કે હઝરત ઇબ્રાહીમ 
કૂદ અને હઝરત મૂસા &છૂથ ની પુસ્તિકાઓમાં પણ મનુષ્યને આ જ હકીકતથી વાકેફ કરાવવામાં.આવ્યો 14 


સ ગઝઝ ઝટ ઝટ 22222222 22222582 22222222222 22222222222222 22222222229222929૦2૦૦ ૦૦ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ &5 અલ-આ'લા - ૮૭ 


[_ અ ]( ૪ અલગતા ભન શન ] 
. «શક 5-- * 
ક ૭૦૨૬. જે. 7૬ ડૂત# 242૨ ડે .કતક ૬૫ 7: 22 
॥ છક ઇક ૬ હઝ ૦ «9 ૬૬૪ «૩ 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
(હે પયગંબર કૂક !) પોર્તાના સર્વોચ્ચ રબ ઊભુ-પાલનહાર)નાં નામની તસ્બીહ (શુણગાન) 
8 કરો,” જેણે પેદા કર્યા અને તનાસુબ (સંતુલન, પ્રમાણ) સ્થાપ્યું, જેણે ભાગ્ય 


ક. (૧) શાબ્દિક અનુવાદ થશે - “પોતાના સર્વોચ્ચ રબના નામને પવિત્ર કરો.' આના ઘણા અર્થ થઈ શકે છે, અને 
| તે બધા જ અપેક્ષિત છે. ૧.-અલ્લાહતૂઆલાને એ નામોથી યાદ કરવામાં આવે, જે તેના માટેયોગ્ય છે અને એવા 

પ નમો તેની સર્વોચ્ચ હસ્તી માટે પ્રયુક્ત કરવામાં ન આવે, જે પોતાના અર્થ અને વિભાવના કે તાત્પર્યની રીતે તેના 
માટે યોગ્ય નથી, અથવા જેમાંથી તેના માટે ઊણપ કે ઘૃષ્ટતા-અશિષ્ટતા કે શિર્ક (અનેકેશ્વરવાદ)નું કોઈ પાસું 
નીકળતું હોય, અથવા જેમાં તેની જાત કે ગુણો કે કાર્યો વિશે કોઈ ખોટી માન્યતા જોવા મળતી હોય. આ હેતુ માટે 
અત્યંત સુરક્ષિત રીત એ છે કે અલ્લાહત્‌આલા માટે એ જ નામોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જે તેણે સ્વયં કુઅનિ- 
મજીદમાં વર્ણવી દીધા છે, અથવ! જે બીજી ભાંષાઓમાં તેનો સાચો અનુવાદ હોય. ૨. -અલ્લાહ માટે સર્જનો જેવા 
તામ અથવા સર્જનો માટે અલ્લાહના નામો જેવા નામોનો ઉપયોગ ન કરવામાં આવે; અને જો કેટલાક ગુણવાચક 

જિ! નામો એવા હોય, જે અલ્લાહતૂઆલા માટે વિશેષ નથી, બલ્કે બંદાઓ માટે પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે - જેમ 
ર કે, રઊફ (મહેરબાન); રહીમ (દયાળુ) , કરીમ (કૃપાળુ), સમીઅ (સાંભળનાર), બસીર (દૃષ્ટા) વગેરે, તો તેમાં એ 
1 સાવધાની રાખવી જોઈએ કે બંદાઓ માટે તેનો ઉપયોગ એ રીતે ન હોય જે રીતે અલ્લાહ માટે થાય છે. ૩. - 
| અલ્લાહનું નામ આદર-માન સાથે,લેવામાં આવે. કોઈ એવી રીત કે કોઈ એવી સ્થિતિમાં ન લેવામાં આવે જે તેના 

| આદરના વિરુદ્ધ હોય; જેમ કે -મજાક-મશ્કરીમાં અથવા જાજરૂમાં કે કોઈ ગુનો કરતી વખતે તેનું નામ લેવું, અથવા 

| એવા લોકોની સામે તેનો ઉલ્લેખ કરવો જેઓ તેને સાંભળીને ઘૃષ્ટતા પર ઉતરી આવે, અથવા એવી સભાઓમાં તેનું 

ર નામલેવું જ્યાં લોકો નિર્લજ્જતાઓમાં મગ્ન હોય અને તેનું નામ સાંભળીને મજાકમાં ઉડાવી દે, અથવા એવા પ્રસંગે 

1 તેનું પવિત્ર નામઃ જીભ પર લાવવું જ્યાં આશંકા હોય કે સાંભળવાવાળો તેને અરુચિની સાથે સાંભળશે. ઇમામ 
| માલિક રહ.ના જીવન-પ્રસંગોમાં ઉલ્લેખ છે કે જયારે કોઈ માગનારો તેમના પાસે કંઈ માગતો અને તેઓ તે વખતે 

| તેને કંઈ આપી નઃ શકતા, તો સામાન્ય લોકોની જેમ “અલ્લાહ આપશે' એવું ન કહેતા, બલ્કે બીજી કોઈ રીતે 
8 | દિલગીરી વ્યક્ત કરી લેતા હતા. લોકોએ આનું કારણ પૂછ્યું, તો તેમણે કહ્યું કે માંગનારને જ્યારે કંઈ આપવામાં ન 
| આવે અને તેનાથી દિલગીરી વ્યક્ત કરી લેવામાં આવે, તો 'નિશ્રિત રૂપે તેને આ નથી ગમતું. આવા પ્રસંગે હું 
ફુ] અલ્લાહનું નામ લેવાનું ઉચિત નથી સમજતો કે કોઈ વ્યક્તિ તેને અણગમાની સાથે સાંભળે. 
હદીસોમાં હઝરત ઉફબા બિન આમિર જહ્ની «ફં થી નોંધવામાં આવ્યું છે કે રસૂલુલ્લાહ કૈંક એ સસિજદામાં 

ર હય હુડઠધકઝપઢવાનોઆદેશ આ જ આયતના આધારે આપ્યો હતો અને રુકૂઅમાં «કી ડ)ઠખ્ક-પઢવાની 


સ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 86 અલ-આ'લા - ૮૭ 


2૦૦-૦૦:૦૦.૦ ૦૪:૦૭:૯૦ ૬;૦૦૪:૦૦૪૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦૪૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦.૦૦.૦૦-૦૦-૦૦-૦૯.૯૦.૦૦.૦૪:-૦૦-૪૯૦૦/: 


ક ૮ 044 “ટે ૦ર 7?7ક.₹.- ડે 1-% 
ઉછ દઈઇડકઇ( સઇ હ)ક6હ# 
બનાવ્યું,” પછી માર્ગ દેખાડ્યો,” જેણે વનસ્પતિઓ ઉગાડી” પછી તેને કાળો કચરો બનાવી 
દીધી.” _ . 

સલ્લ.એ નક્કી કરી હતી તે સૂર: વાકિઆની છેલ્લી આયત કાહા: દરક પર આધારિત હતી. (મુસ્નદ 
અહમદ, અબૂ દાઉદ, ઇબ્ને માજા, ઇબ્ને હિબ્બાન, હાકિમ, ઇબ્નેઅલ-મુન્ઝર) _ 

(૨) અથતિ, ધરતીથી આકાશ સુધી સૃષ્ટિની દરેક વસ્તુનું સર્જન કર્યું, અને જે વસ્તુ પેદા કરી તેને તદ્દન સીધી, 
સરળ, સાચી અને યથાર્થ તેમજ બરોબર અને દોષ કે ક્ષતિરાહિત અને ન્યાયોચિત બનાવી. તેનું સંતુલન અને પ્રમાણ 
ઠીક-ઠીક સ્થાપિત કર્યું. તેને એવા રૂપ-સ્વરૂપ પર પેદા કરી કે તેના જેવી વસ્તુ માટે તેનાથી વધારે શ્રેષઠની કલ્પના કરી 
શકાતી નથી. આ જ વાત છે, જે સૂરઃ સજદહમાં આ રીતે ફરમાવવામાં આવી છે કે,હઇ્હર્ટહ#હડકઈ। “જે 
વસ્તું પણ તેણે'બનાવી ઉમદા બનાવી.” (આ. ૭) આમ, દુનિયાની તમામ વસ્તુઓનું યોગ્ય, અનુકૂળ, સુસંગત 
અને પયપ્તિ તેમજપ્રમાણસર, સમતોલ અને પોષક પેદા થવું એ વાતની સ્પષ્ટ નિશાની છે કે ડહાપણવાળો-તત્ત્વદર્શી 
સૃષ્ટા આ બધાનો સર્જનહાર છે. કોઈ આકસ્મિક ઘટનાથી, કે ઘણાબધા સર્જકોના કાર્યથી સૃષ્ટિના આ અસંખ્ય 
ભાગોના સર્જનમાં આવી શૈલી તથા સર્વાંગી રૂપે આ તમામ ભાગોના એકીકરણથી સૃષ્ટિમાં આવું સૌંદર્ય તેમજ 
મનોહરતા અતે લાવણ્યતા ઉત્પન્ન થઈ શકતા નહોતા. રી ી 

(૩) અથતિ, દરેક વસ્તુપેદા કરતાં પહેલાં એ નક્કી કરી દીધું કે તેણે દુનિયામાં શું કાર્ય કરવાનું છે અને આ કાર્ય 
માટે તેનું પ્રમાણ શું હોય, તેનું સ્વરૂપ શું હોય, તેની લાક્ષણિકતાઓ શું હોય, તેનું સ્થાન ક્યાં હોય, તેના અસ્તિત્વ 
અને સ્થાયિત્વ તેથા કાર્ય માટે શું તકો અને કયા સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે, ક્યારે તે અસ્તિત્વમાં આવે, ક્યાં 
સુધી પોતાને સોંપેલું કાર્ય કરે અને ક્યારે કેવી રીતે સમાપ્ત થઈ જાય. આ સમગ્ર યોજનાનું સમાવેશક નામ તેતું 
“ભાગ્ય'કે “નસીબ' છે, અને આ ભાગ્ય અલ્લાહત્‌આલાએ સૃષ્ટિની પ્રત્યેક વસ્તુ માટે અને સર્વાગી રૂપે સમગ્ર સૃષ્ટિ 
માટેબનાવ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે સર્જન કોઈ પૂર્વ આયોજન વગર કંઈ આમ જ નિરુદ્દેશ્ય અને ગમે-તેમ નથી થઈ 
ગયું, બલ્કે તેના માટે એક સંપૂર્ણ યોજના સર્જનહારની નજર સામે હતી અને બધું જ આ યોજના અનુસાર થઈ રહ્યું 
છે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ - તફહીમુલ કુરબાન : ભા-૨, અલ-હિજૂર, નોંધ ૧૩, ૧૪; ભા-૩, અલ-ફુરકાન, 
નોંધ ૮; ભા-૬, અલ-કમર, નોંધ ૨૫; અબસ, નોંધ ૧૨) 

(૪) અથતિ, કોઈ વસ્તુને કેવળ પેદા કરીને છોડી નથી દીધી, બલ્કે જે વસ્તુ, જે કાર્યમાટેપેદા કરી, તેને એ કાર્ય 
કરવાની રીત બતાવી. બીજા શબ્દોમાં, તે માત્ર સર્જનહાર જ નહિં, માર્ગદર્શક પણ છે. તેણે એ જવાબદારી લીધી છે 
કેજે વસ્તુ, જે હેસિયતમાં તેણે પેદા કરી છે, તેને એવું જ માર્ગદર્શન આપે જેને તે લાયક છે અનેએ જ રીતે માર્ગદર્શન 
આપે જે તેના માટે ઉચિત છે. એક પ્રકારનું માર્ગદર્શન ધરતી, સૂર્ય, ચંદ્ર તેમજ તારાઓ અને ગ્રહો માટે છે, જેના 
અનુસાર તે સૌ મળીને ચાલી રહ્યા છે અને પોતાના ભાગનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. એક અન્ય પ્રકારનું માર્ગદર્શન પાણી 
અને હવા અને પ્રકાશ તથા જડ પદાર્થો અને ખનીજો માટે છે, જેના અનુસાર તેઓ બરાબર એ જ સેવાઓ બજાવી 
રહ્યા છે, જેના માટે તેમને પેદા કરવામાં આવેલ છે. એક બીજા પ્રકારનું માર્ગદર્શન વનસ્પતિ માટે છે, જેના 
'અતુસરણમાં તે જમીનમાં પોતાનાં મૂળિયા નાખે છે અને ફેલાવે છે, તેના પેટાળમાંથી ફૂટી નીકળે છે , જયાં-જ્યાં. 
અલ્લાહે તેમના માટે ખોરાક ઉત્પન્ન કરેલ છે, ત્યાંથી તેને મેળવી લે છે; થડ, ડાળીઓ, પાંદડાઓ, ફળફૂલ લાવે 


-ત૮ડ 


ક 
તુ 


તફહીમુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ 87 ન્‍ અલ-આ'લા - ૮૭ 


શામળ સનઝ્જાળાગાઇઈાઝઝસઝા 
ક બપ ક્ટ) 
ર. અશે તમને પહાવી દઈશું, પછી તમે ભૂલશો નહીં,” સિવાય તેના જે અલ્લાહ ઇચ્છે,” તે 


૬ | જાહેરને પણ જાણે છે અને જે કંઈ છૂપાયેલું છે તેનેપણ.* જ 


| છે અને એ કાર્ય પુરું કરે છે જે તેમનામાંથી દરેક માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ છે. એક એ માર્ગદર્શન પણ મેદાનો, 

છ સમુદ્ર અને હવાના પ્રાણીઓની 'એ અસંખ્ય જાતો અને તેમનામાંના પ્રત્યેક જીવ માટે છે; જેના આશ્ચર્યજનક 

| આવિભવો પશુઓના જીવન અને તેમના કાર્યોમાં જોવા મળે છે, ત્યાં સુધી કે એક નાસ્તિક વ્યક્તિ પણ એ માનવા 

સ વિવશ થઈ જાય છે કે વિભિજ્ન પ્રકારના પશુઓને કોઈ સહજ જ્ઞાન કે અંતર્શાન (ઇલ્હામી ઇલ્મ) પ્રાપ્ત છે, જે 

| માનવીને પોતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી તો દૂરની વાત છે, પોતાના સાધનોના માધ્યમથી પણ પ્રાપ્ત નથી થતું. ઉપરાંત, 

| માનવી માટે બે અલગ-અલગ પ્રકારના માર્ગદર્શનો છે, જે તેની બે જુદી-જુદી હેસિયતોથી સંબંધિત છે. એકએ 

| માર્ગદર્શન, જે તેના પાશવિક જીવન માટે છે, જેના કારણે પ્રત્યેક બાળક જન્મતાં જ દૂધ પીવાત્તું' શીખી લે છે, જે 

1 અનુસાર માનવીની આંખ, નક, કાન, હૃદય, મગજ, ફેફસાં, કીર્ડની (મૂત્રપિંડ) , કાળજું, જઠર, આંતરડાઓ, 

| સ્નાયુઓ, નસો અને રક્તવાહિનીઓ, બધાં જ પોતાનું કાર્ય કર્યે જાય છે, ચાહે માનવીને તેનું ભાન હોય કે ન હોય, 

| અથવા તેના ઈરાદાનો આ અંગોના કાર્યોમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ હોય કે ન હોય. આ જ માર્ગદર્શન છે, જેના હેઠળ 

માનવીમાં બાળપણ, પુખ્તતા, યુવાની, આધેડતા અને વૃદ્ધત્વના એ તમામ શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો થતાં 

ચાલ્યાજાય છે, જેતેના ઇરાદા અને મરજી, બલ્કે તેની સભાનતાના પણ મોહતાજ નથી. બીજુંમાર્ગદર્શન માનવીના 

બૌદ્ધિક અને ચેતન જીવન માટે છે, 'જેનું સ્વરૂપ અભાનાવસ્થા કે અચેતનાવસ્થાના જીવનથી તદ્ન જૂદું છે; કેમ કે 

1 જીવનના આ વિભાગમાં માનવીને એક પ્રકારનો અધિકાર અને સ્વાયત્તતા પ્રદાન કરવામાં આવેલ છે, જેના માટે 

| માર્ગદર્શનની એ પદ્ધતિ ઉચિત અને અનુકૂળ નથી, જે બિનસ્વાયત્ત જીવન માટે ઉચિત અને અનુકૂળ છે. માનવી આ 

દ અંતિમ પ્રકારના માર્ગદર્શનથી મોઢું ફેરવવા માટે ગમે તેટલી દલીલબાજીઓ કરી લે, પરંતું એ વાત માનવાને લાયક 

| નથી કે જે સર્જનહારે આ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં દરેક વસ્તુ માટે તેની રચના અને હેસિયત અનુસાર માર્ગદર્શનની વ્યવસ્થા 

પ કરી છે, તેણે માનવી માટે એ ભાગ્ય તો. બનાવી નાખ્યું કે તે આ દુનિયામાં પોતાના અધિકાર અને સ્વાયત્તતાનો 

| ઉપભોગ કરે, પણ તેને એ બતાવવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં કરી હોય કે આ અધિકાર અને સ્વતંત્રતાના ઉપયોગની 

| સાચી રીત અને સ્વરૂપ શું છે અને ખોટી રીત અને ખોટું સ્વરૂપ શું. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ - તફહીમુલ કુરબાન : 

| ભા-૨, -અન્‌-નહ્લ, નોંધ ૯, ૧૦, ૧૪, ૫૬; ભા-૩, તા-હા, નોંધ ૨૩; ભા-પં, અર્‌-રહમાન, નોંધ ૨, ૩; 
ર ભા-૬, અલં-દહ્ર, નોંધપ) રી ર 

(૫) વાસ્તવમાંહઈ*શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે પશુઓના ચારા માટે બોલવામાં આવે છે, પરંતુ 

| લખાણના સંદર્ભથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અહીં ફક્ત ચારો જ નહીં, બલ્કે દરેક'પ્રકારની વનસ્પતિ અભિપ્રેત છે, જે 

[| જમીનમાં ઊગે છે. ] ર 

નીં] (૬) અથતિ, તે કેવળ વસંત લાવવાવાળો જ નથી, પાનખર પણ લાવવાવાળો છે. તમારી આંખો તેની 

જું કુદરતના બંને ચમત્કારો જોઈ રહી છે. એક તરફ તે એવી હરિયાળી વનસ્પતિ ઊગાડે છે, જેની તાજગી અને 

| ફળટ્ટુપતા જોઈને હૃદય પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે, અને બીજી તરફએ વનસ્પતિને તે પીળી, સૂકી અને કાળી કરીને એવો 

૭ | કચરો બનાવી દેછે જેને હવા ઉડાવતી ફરે છે અને પૂર તણખલાની જેમ વહાવી લઈ જાય છે. તેથી કોઈએ પણ અહીં 


૦૭2૦૭૭૭2૭૦૭ ૭૦૦૦૦૦૦૭૦૦૭ ૦૭૩૭2222222 22 22222 2222222222 2 ઝર 222222 222 ઝક 
26.5 ૪:૦૦-૭૦-૦૭૭-૦૦-૭૦:-૭૦-૯૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦૪:૦૦:૦૦:૪૦૦૪-૦૦:૦૦૪૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦% 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ હ &8 જી અલ-આ'લા - ૮૭ 


તડ છી] ઝજ હઝ હન 


| અને પમ તમને સરળ પદ્ધતિની તિ આપીએ છીએ, શી તમે ઉપદેશ આપો જો ઉપદેશ દ 
ક લાભદાયક હોય.” જ 


પ એ ગેરસમજેમાં ન રહેવું જોઈએ કે તે દુનિયાંમાં કેવળ વસંત જોશે, પાનખરનો સામનો તેને નહીં કરવો પડે. આજ [ું. 
| વિષય કુર્અન-મજીદમાં જુદા-જુદા સ્થાનોએ.બીજી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. જેમ કે જુઓ, તફહીમુલ કિર 
|. સૂરઃ યૂનુસ, આ. ૨૪, સૂરઃ કફ, આ. ૪૫, સૂરઃ હદીદ, આ. ૨૦. ન 
(9)-હાકિમે હઝરત સઅદ બિન અબી વક્કાસ હક થી અને ઇબ્ને મરદૂયાએ હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ [૬ 
1 હૂક થી રિવાયત કરી છે કે રસૂલુલ્લાહ ફં કુર્ઓાનના શબ્દોને એ ડરથી દોહરાવતા જતા હતા કે ક્યાંક ભૂલી ન જાય. |. 
કું 'મુજાહિદ અને કલ્બી કહે છે કે જિબ્રઈલ કછ વહી સંભળાવવાનું પૂરું કરતા કે તરત જ હુઝૂર કઈં ભૂલી જવાની [કે 
| આશંકાથી શરૂંઆતનો ભાગ દોહરાવવા લાગતા હતા. આના કારણે જ અલ્લાહતૂઆલાએ નબી ફં ને એ સાંત્વના હ ર 
ર આપી કે વહીના અવતરણ સમયે આપ શાંતિથી સાંભળતા રહો, અમે આપને પઢાવી દઈશું અને તે હંમેશ માટે [૪ 
1 આપને યાદ થઈ જશે, એ વાતની કોઈ આશંકા તમે ન રાખો કે આનો કોઈ એક શબ્દ પણ તમે ભૂલી જશો. આ ત્રીજો [9. 
| પ્રસંગ છે, જ્યાં રસૂલુલ્લાહ કૈક ને વડી ગ્રહણ કરવાની રીત શીખવાડવામાં આવી છે. આનાથી અગાઉનાબે પ્રસંગો 
સૂર”તા-હા, આ. ૧૧૪ અને સૂરઃ કિયામહ, આ.૧૬ થી ૧૯માં આવી ચૂક્યા છે. આ આયતથી એ વાતં સાબિત 
૨ | વાય છે કે કુરબાન જે પ્રકારના ચમત્કાર સ્વરૂપે આંહુઝૂર કં પર એવતરિત કરવામાં આવ્યું હતું, એ જે પ્રકારના ફિ 
ચમત્કાર સ્વરૂપે જ તેનો શબ્દે-શબ્દ આપની યાદગીરીમાં સુરક્ષિત પણ કરી નાખવામાં આવ્યું હતું અને.એ વાતની 
પ કોઈ સંભાવના બાકી રહેવા દેવામાં આવી નહોતી કે આપ એમાંથી કોઈ વસ્તુ ભૂલી જાય, અથવા તેના કોઈ શબ્દની |. 
| જગ્યાએ કોઈબીજો સમાનાર્થી શબ્દ આપની જીભ-મુબારકથી અદા થઈજાય. ી 
૨? (૮) આવાક્યનાબે અર્થ થઈ શકે છે. એક એ કે આખા કુર્બાનનો શબ્દે-શબ્દ આપની સ્મૃતિમાં સુરક્ષિત થઈ [8] 
| જવો. આપની પોતાની શક્તિનો ચમત્કાર નથી, બલે અલ્લાંહની કૃપા અને તેની તૌફિક (પ્રેરેણા)નું પરિણામ છે, |. 
જી નહિં તો અલ્લાહ ચાહે તો તેને ભુલાવી શકે છે. આ એ.જ વિષય છે, જે કુર્બાન-મજીદમાં બીજી જગ્યાએ આ રીતે [નું* 
વર્ણવેલ છે - ઢા ઉડકા હદ હકડંઈણઇડ હૂ (બની ઇસરાઈલ, આ. ૮૬) “'જો અમે ઇચ્છીએ તો એલધું | 
| જ તમારાથી છીનવી લઈએ, જે અમે વહી દ્વારા તમને પ્રદાન કરેલ છે.” બીજો અર્થ એ પણ થઈ શકે છે કે ક્યારેક તે 
તં હંગામી રૂપે આપને વિસ્મરણ થઈ જવું અને આપના દ્રારાકોઈ આયત કે કોઈ શબ્દ ક્યારેક ભુલાઈ જવું આ વચનથી [૪ 
| અપવાદરૂપ છે. વચન જે વાતત્તું આપવામાં આવ્યું છે, તે એ છે કે આપ સ્થાયી રૃપે કુર્બાનના કોઈ શબ્દને ભૂલશો |. 
1 નહીં. અ. અર્થની પુષ્ટિસહીહબુખારીની એ રિવાયતથી થાય છે કે એક વખતે સવારની નમાઝ પઢાવતાં રસૂલુલ્લાહ [જું' 
૪ ફં કિરા'ત દરમ્યાન એક આયત પઢવાનું ભૂલી ગયા. નમાઝપછી હઝરત ઉબ્બી બિન કઅબ ડં એ પૂછયું, શું આ 
8 આયત મન્સૂખ (નિરસ્ત, રદ) થઈ ચૂકી છે ? હુઝૂર કછૈંએ ફરમાવ્યું: ના, હું ભૂલી ગયો હતો. ક 
* (૯) આમ તો આ શબ્દો સૉમાન્ય છે અને તેનો અર્થ એ છે કે અલ્લાહ દરેક વસ્તુને જાણે છે, ચાહે જાહેર હોય કે |. 
ય છૂપી. પરંતુ જે અનુસંધાનમાં આ વાત કહેવામાં આવી છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને જોવામાં આવે તો આનો અર્થ એ [જુ 
| જણાય છે કે આપ જે કુઅનિને જિબ્રઈલ કણ ની સાથે-સાથે પઢતા જઈ રહ્યા છો, તેનું જ્ઞાન પણ અલ્લાહને છે અને [ફં 
| ભૂલી જવાના જે ડરના કારણે આપ આડું કરી રહ્યા છો તે પણ અલ્લાહની જાણમાં છે. તેથી આપને એ સંતોષ [જં 


તફહીમુલ કુઅનિ &પારએ-અમ્મ _ &9 જ અલ-આ'લા- ૮૭ 


૮૧ .₹૮2.3 ડં 2-29 ૬.2 
ડઝ“ 01 96 
પિ ન ૬૬, -ડર#2 ૬ #' 22૪2 ૮-૬5 ૭ દૈ 123 
1૪૭5 કઝ## ઉછ 
દી જે વ્યક્તિ ડરે છે તે ઉપદેશ સ્વીકારી લેશે," અને તેનાથી દૂર ભાગરો તે અત્યંત દુર્ભાગી, જે મોટા 
| અગ્નિમાં જશે, પછી ન તેમાં મરશે, ન જીવશે.”” ી ર 


સફળ થઈ ગયો તેજેણે પવિત્રતા અપનાવી,” 


|| આપવામાં આવી રહ્યો છે કે આપ તેને ભુલશો નહીં. ણ 
(૧૦) સામાન્ય રીતે તફસીરવેત્તાઓએ આ બે વાક્યો (આયતોના ભાગો)ને અલગ-અલગ સમજયા છે. 

1 પહેલા વાક્યનો અર્થ તેમણે એ લીધો છે કે અમે તમને એક સરળ શરીઅત (ધર્મશાસ્ત્ર) આપી રહ્યા છીએ જેના પર 
કિં! અમલ કરવું સરળ છે, અને બીજા વાક્યનો એ અર્થ લીધો છે કે શિખામણ.કરો, જો તે લાભપ્રદ હોય. પરંતુ અમારા 
| મતે ડર શબ્દ બંને વાક્યોને પરસ્પર જોડે છે અને પછીના વાક્યનો વિષય પહેલા વાક્યના વિષયથી ક્રમબદ્ધ થાય 
1 છે. તેથી અમે અલ્લાહના આ ઇરશાદનો મતલબ એ સમજીએ છીએ કે હે નબી કૈ ! અમે દીનના! પ્રચારના 
મામલામાં તમને કોઈ મુશ્કેલીમાં મૂકવા નથી માગતા કે તમે બહેરાઓને સંભળાવો અને આંધળાઓને રસ્તો 
બતાવો, બલ્કે એક સરળ રીત તમારા માટે ઉપલબ્ધ કરી દઈએ છીએ, અને તે એ છે કે શિખામણ કરો, જ્યાં તમને 

| લાગે કે કોઈ તેનાથી લાભ ઉઠાવવા માટે તૈયાર છે. હવે રહી એ વાત કે કોણ તેનાથી લાભ ઉઠાવવા માટે તૈયાર છે 
| અને કોણ નથી, તો સ્પષ્ટ છે કે તેની ખબર જાહેર પ્રચારથી જ પડી શકે છે. તેથી જાહેર પ્રચાર તો ચાલુ રાખવો 
1 જોઈએ, પરંતુ તેનાથી તમારો હેતુ એ હોવો જોઈએ કે અલ્લાહના બંદાઓમાંથી'એ લોકોને શોધો, જેઓ આનાથી 

'| લાભ ઉઠાવીને સન્માર્ગ અપનાવી લે. આં જ લોકો તમારા ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે અને તેમનાં જ શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણ 

| પર તંમારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. તેમને છોડીને એવા લોકોના પાછળ પડવાની તમને કોઈ જરૂર નથી, જેમના વિશે 
૬. અનુભવથી તમને ખબર પડી જાય કે તેઓ કોઈ શિખામણ સ્વીકારવા માગતા નથી. આ મહદઅંશે એ જ વિષય છે, - 
જે સૂરઃ અબસમાં બીજી રીતે આ રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે કે જે વ્યક્તિ બેપરવાઈ દાખવે છે, તેના તરફ તો તમે 

1 ધ્યાન આપો છો, જયારે કે જો તે ન સુધરે તો તમારા ઉપર તેની શું જવાબદારી છે ? અને જે સ્વયં તમારા પાસે દોડતો 

| આવે છે અને તે ડરી રહ્યો હોય છે, તેનાથી તો તમે ઉપેક્ષા કરો છો. કદાપિ નહીં, આ તો એક શિખામણ છે, જેનું મન 
| ચાહેતેનો સ્વીકાર કરીલે. (આ. પથી ૧૨) ી 2 
(૧૧) અથતિ, જેવ્યક્તિના હૃદયમાં અલ્લાહનો ડર અને દુષ્પરિણામની આશંકા હશે, તેને તો એ ચિંતા હશે કે 

| ક્યાંક હું ખોટા માર્ગ પર તો નથી જઈ રહ્યો ને ! અને એ જ વ્યક્તિ અલ્લાહના એ બંદાની શિખામણને ધ્યાનથી 

| સાંભળશે, જે તેને માર્ગદર્શન અને પથભ્રષ્ટતા વચ્ચેનો ભેદ તેમજ સફળતા અને સૌભાગ્યનો માર્ગ બતાવી રહ્યો 


(૧૨) અર્થાત્‌, ન તેને મૃત્યુ જઆવશે કે અઝાબ (યાતના)થી છૂટી જાય, અને ન જીવવાની જેમ જીવશે કે 
| જીવનનો કોઈ આનંદ તેને પ્રા થાય. આ સજા એ લોકોમાટે છે, જેઓ મૂળથી જ અલ્લાહ અને તેના પયગંબરની 
| શિખામણનો સ્વીકાર જ ન કરે અને મૃત્યુ-પર્યત કુક (સત્યનો ઇન્કાર) અને શિર્ક (અનેકેશ્રવાદ) કે નાસ્તિકતા પર 


ુન્ન્ુનનનઝુન્નન્ઝુન-ઝુ---નનનુનનુનનુન્નુનનનનુ ન કટ 22252225222 8222252555 


દ 


તફહીમુલ કુર્ચાન ઃ પારએ-અમ્મ 90 _ અલ-આ'લા-- ૮૭ 


દ્‌ 1.2.272 12) મ» રો 
65% ઝ#પ્કઝન 
ફી અને પોતાના રબ ઉભુ)નું નામ યાદ કર્યું,"” પછી નમાઝ પઢી.” પરંતુ તમે લોકો દુનિયા 
૬ (આલોક)ના જીવનને પ્રાથમિકતા આપો છો,"” જો કે આખિરત (પરલોક) વધુ સારી છે અનેબાકી ફે 
| રહેનારી છે.”* આ જ વાત અગાઉ આવેલ પુસ્તિકાઓમાં પણ કહેવામાં આવી હતી, ઇબ્રાહીમ [8 
| કક૪ અને મૂસા [જથ ની પુસ્તિકાઓમાં.€” (રુફૂઅ-૧) 


| કાયમ રહે. રહ્યા એ લોકો, જેઓ હૃદયમાં ઈમાન રાખતા હોય, પરંતુ પોતાના ખરાબ કાર્યોના કારણે જહજ્ષમમાં |%' 
ક નાખવામાં આવે, તો તેમના વિશે હદીસોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જયારે તેઓ પોતાની સજા ભોગવી લેશે, તો (ન 
1 અલ્લાહત્‌આલા તેમને મૃત્યુ આપી દેશે, પછી તેમના હકમાં શફાઅત (ભલામણ) સ્વીકારી લેવામાં આવશે અને 
તેમની બળી ગયેલી લાશો જશ્નતની નહેરો પરં લાવીને મૂકવામાં આવશે અને જન્નતવાસીઓથી કહેવામાં આવશે કે 
| તેગના ઉપર પાણી નાખો અને આ પાણીથી તેઓ એ રીતે જીવી ઉઠશે, જેવી રીતે વનસ્પતિ પાણી પડવાથીં ઊગી 
નીકળે છે. આં વિષય રસૂલુલ્લાહ કંકથી મુસ્લિમમાં હઝરત અબૂ સઈદ ખુદરી ### અને બઝ્ઝારમાં હઝરત અબૂ 
હુરેરા«કના હવાલાથી નોંધવામાં આવેલ છે. 


| 1૧3) 'પવિત્રતા' નો અર્થ છે કુક અને શિર્કછોડીને ઈમાન લાવવું, ખરાબ ચારિત્ર્યને છોડીને સારા ચારિત્ર્યને [8' 
। અપનાવવું અને દુષ્કાર્યોને છોડીને સદકાર્યો કરવા. “સફળતા'થી અભિપ્રેત દુનિયાની ખુશહાલી કે સુખ અને સમૃદ્ધિ |. 
નહીં, બલક વાસ્તવિક ખુશહાલી છે, ચાહે દુનિયાની ખુશહાલી તેના સાથે મળે કે ન મળે. (સમજૂતી માટે જુઓ - !ું. 
| તફહીમુલકુઅનિ, ભા-૨, યૂનુસ, નોંધ ૨૩; ભા-૩, અલ-મુ'મિનૂન, નોંધ ૧, ૧૧, ૫૦; ભા-૪, લુકમાન, [જ 

] નોંધ ૪) 
(૧૪) “યાદ'થી અભિપ્રેત હૃદયમાં પણ અલ્લાહને યાદ કરવું છે અને જીભથી પણ તેનું સ્મરણ કરવું છે. બંને [૪ 
ક | વસ્તુઓ “ઝિકે ઇલાહી' (અલ્લાહનું નામયાદકરવા)નીવ્યાખ્યામાંસોમેલછે. ' ક. 


(૧૫) અથતિ, કેવળ યાદ કરીને અટકી ન ગયો, બલે નમાઝની પાબંદી અપનાવીને તેણે એ સાબિત કરી દીધું [4 

૨! કેજે અલ્લાહને તે પોતાનો ખુદા મોની રહ્યો છે, તેના આજ્ઞાપાલન માટે તે વ્યવહારિક રીતે તૈયાર છે અને તેને હંમેશા ન 
| યાદ કરતા રહેવાની કાળજી રાખી રહ્યો છે. આ આયતમાં ક્રમવાર બે વાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવી રહ્યો છે. [9. 
| પહેલી, અલ્લાહને યાદ કરવું અને પછી નમાઝ પઢવી. આના અનુસાર જ એ રીત નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે કે [4. 

| અલ્લાહુ અકબર” કહીને નમાઝની શરૂઆત કરવામાં આવે. આ બધું એ પુરાવાઓમાંથી છે, જેનાથી ખબર પડે છે [ળ* 

તં કે નમાઝની જે રીત અલ્લાહના રસૂલ કએ બતાવી છે, તેના તમામ અંશો કુર્અાનના નિર્દેશો પર આધારિત છે. ન મ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 941 નં અલ-આ'લા - ૮૭ 


પરંતુ અલ્લાહના રસૂલ કં સિવાય આ નિર્દેશોને એકત્ર કરીને કોઈ વ્યક્તિ પણ નમાઝનું આ સ્વરૂપ ઘડી શકતો ની 
નહોતો. ી ર ી 


(૧૪) અર્યાત્‌, તમારા લોકોની બધી ચિંતાઓ બસ, દુનિયા અને તેના સુખચેન'તથા તેના લાભો અને ડં 
મોજમજા માટે છે. એહીંજે કંઈ મળી જાય, તમે સમજો છો કેબસ, એજ ખરો અને સાચો લાભ છે જે તમને મળી ગયો |. 
અનેઅહીંજે વસ્તુથી વંચિત રહ્યા, તમારું માનવું છે કેબસ, એ જ સાચું નુકસાન છેજે તમનેપહોંચ્યું. 


(૧૭) અર્થાત્‌, આખિરત બે રીતે દુનિયાની સરખામણીમાં પ્રાથમિકતા આપવાને પાત્ર છે. એક એ કે રાહત ્ુ 
આપનારતેની સુખ-સગવડો અને લિજ્જતો દુનિયાની તમામ ને'મતો (કૃપાઓ)થી વધારે શ્રેષ્ઠ છે, અને બીજું એ કે | 
દુનિયાનાશવંત છે અને આખિરત શાશ્વત, હંમેશા રહેનારી. ર દ 


(૧૮) આ બીજું સ્થાન છે, જ્યાં કુર્બનમાં હઝરત ઇબ્રાહીમ કશી અને હઝરત મૂસા કઇક ના સહીફાઓ [છુ 
(પુસ્તિકાઓ)ની શિક્ષાઓનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે. આનાથી અગાઉ સૂરઃ નજૂમ, રુકૂઅ ૩ માં એક સંદર્ભ ! રુ 
આવી ચૂક્યો છે. 


જ ઉતરાણકાળઃ 


ર ધિ વિષય અનેચર્ચાઃ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ પી -. - ૦૭2 અલ-ગાશિયહ - ૮૮ 


૮૮: અલ-ગાશિયહ - 
પરિચય ] 


|" પહેલીજઆયતના શબ્દર્જ51%1 ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 


જ] - સૂરઃનો સમગ્ર વિષય એ વાતનું પ્રમાણ છે કે આ પણ આંરંભિક કાળમાં ઉતરેલી સૂરઃઓમાંથી છે. 
ફુ પરંતુ આ તે સમય હતો, જ્યારે હુઝૂર [કૈં જાહેર પ્રચાર શરૂ કરી ચૂક્યા હતા અને મક્કાના લોકો મોટાભાગે 
છ ' તેને સાંભળી-સાંભળીને તેની અવગણના કરતાજઈ રહ્યા હતા. 


ક] આના વિષયને સમજવા માટે એ વાત નજરમાં રહેવી જોઈએ કે શરૂઆતના તબક્કામાં અલ્લાહના 
જુ રસૂલ કનો પ્રચાર મોટાભાગે બે જ વાતોને લોકોના મનમાં ઉતારવા પર કેન્દ્રિત હતો. એક તૌહીદ 
| (એકેશ્વરવાદ) , બીજી આખિરત (પરલોક); અને મક્કાવાસીઓ આ બંને વાતોને સ્વીકારવાથી ઇન્કાર 
૪! કરી રહ્યા હતા. આ પશ્ચાદભૂમિને સમજી લીધા પછી હવે આ સૂરઃના વિષય અને તેની વર્ણનશૈલી ૫૨ 
જ વિચાર કરો. કૂ ] * ી 
આમાં સૌપ્રથમ-ગફલતમાં પડેલા લોકોને ચોંકાવવા માટે અચાનક તેમના સામે એ પ્રશ્ન મૂકવામાં 
૬] આવ્યો છે કે તમને તે સમયની પણ કંઈ ખબર છે, જયારે સમગ્ર દુનિયા પર છવાઈ જનારી એક આફત 
| ઉતરશે ? તે પછી તરત જ એ વિવરણ આપવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે તે સમયે બધા મનુષ્યો બે 
જુ અલગ-અલગ જૂથોમાં વહેંચાઈને બે જુદા-જુદા પરિણામો નિહાળશે. એક એ જે જહન્નમ (નર્ક)માં જશે 
અને તેમને આવી અને આ પ્રકારની યાતનાઓ: ભોગવવી પડશે. બીજું એ જે સર્વશ્રેઠ સ્થાન જન્નત 
હું! (સ્વર્ગ)માં જશે અને તેમને આવી અને આપપ્રકારની ને'મતો (કૃપાઓ અને ઇનામો) ઉપલબ્ધ હશે. 
આ રીતેલોકોને ચોંકાવ્યા પછી એકાએક વિષય બદલાય છે અને પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે કે શુંએલોકો,- 
| જેઓ કુર્બાનની તૌહીદની શિક્ષા અને આખિરતના સમાચારને સાંભળીને મોઢું વાંકુ કરી રહ્યા છે, પોતાના 
જી સામેની તે વસ્તુઓને નથી જોતાં જેનો પ્રત્યેક ક્ષણે તેમને અનુભવ થાય છે ? આરબ પ્રદેશના રણમાં જે ઊંટો 
શી પરે તેમના સંમગ્ર જીવનનો આધાર છે; ક્યારેય આ લોકો વિચારતા નથી કે આ કેવી.રીતે બરાબર એજ 
8 | ખાસિયતો પ્રમાણે બની ગયા, જેવી ખાસિયતોના પશુની જરૂરિયાત તેમના રણ-જીવન માટે હતી ? 
9.| પોતાના પ્રવાસોમાં તેઓ જયારે જાય છે, ત્યારે તેમને કાં તો આકાશ દેખાતું હોય છે અથવા પર્વતો અથવા 
જં જમીન. આ જ ત્રણ વસ્તુઓ પર આ લોકો વિચાર કરે. ઉપર આ આકાશ કેવી રીતે છવાઈ ગયું ? સામે આ 
૭ | પર્વતો કેવી રીતે ઊભા થઈ ગયા? નીચે આ ધરતી કેવી રીતે પથરાઈ ગઈ? શું આ બધું કોઈ સર્વશક્તિમાન 
8 તત્ત્વદર્શી રચયિતાની કારીગરી વિનાજ થઈ ગયું છે? જો તેઓ માને છે કે એક સર્જનહારે મોટી તત્ત્વદ્શિતા 
મય અને ડહાપણ તેમજ ખૂબ સામર્થ્યની સાથે આ વસ્તુઓને બનાવી છે, અને કોઈ બીજો તેના આ સર્જનમાં 
ક ભાગીદાર નથી, તો તેને જ એક માત્ર રબ (પ્રભુ-પાલનહાર) માનવાથી તેઓ કેમ ઇન્કાર કરી રહ્યા છે ? 


૦૦૦૦૦૦૦૩222 22222222222 222 222 2222222222 22222222 222 222 2 ઝર રર ઝક 2022222222 
.૩૦-૦૦:૦૦.૯૦૦.૯૦૦-૦૦-૦૩૦-૦૦.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦૪-૦૦:-૦૪:૦૦:૦૦-:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦-૦૦. 


1 ક હ 
તફષીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ રી 93૩ હ ર - અલ-ગાશિયહ - ૮૮ 


ર અનેજો તેઓ માને છે કેએ અલ્લાહ આ બધું પેદા કરવા માટેસમર્થ હતો, તો પછી કયા ઉચિત તર્કને લઈને 
જુઃ। તેમને એ માનવામાં સંકોચ છે કે એ જ અલ્લાહ કયામત લાવવા માટે પણ-સમર્થ છે ? મનુષ્યોને બીજીવાર 
ક | પેદા કરવા માટેપણ સમર્થછે ? જન્નત અને દોઝખ બનાવવામાટેપણ સમર્થછે? 

| આસંક્ષિપ્રઅને અત્યંત ઉચિત દલીલથી વાત સમજાવ્યા પછી કાફિરો તરફથી રૂખ ફેરવીને નબી કને 
| સંબોધવામાં આવે છે અને આપને કહેવામાં આવે છે કે આ લોકો નંથી માનતા, તો ન માને, તમને તેમના 
૪ ઉપર બળજબરી કરનાર બનાવીને તો થોપી બેસાડવામાં આવ્યા નથી કે બળજબરીપૂર્વક તેમને મનાવીને . 
9. છોડો. તમારું કામ શિખામણ આપવાનું છે, તો તમેં શિખામણ આપતા રહો. છેવટે એમને આવવાનું તો 
જ અમારા પાસે જ છે. તે વખતે અમે તેમનાથી પૂરેપૂરો હિસાબ લઈ લઈશું અને ન માનનારાઓને ભારે સજા 
કે| આપીશું. ન 


ન-9- 


૪ (૫% 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ અલ-ગાશિયહ - ૮૮” 


ન પ ન 
સો ડી કઠ) 


ઝ-કકા, 5) 
દ્વિ 2 કૈક 
ફડ હત્ડાપ ડે 


(9 કક 
| 


કા ટર ૬ 5 6 હ 
કક ટ,શ્ઝ2 કાડ 


હરક [4:2૬ રું: ટં 
&ઈ હ પ્રજ*્ટ 39૨2 ૯૪ 


* અલ્લાહના સાની જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે.” 
શું તમને તે છવાઈ જનારી આફતના સમાચાર પહોંચ્યા છે ?” કેટલાક ચહેરા” તે દિવસે 
| ભયભીત હશે, સખત પરિશ્રમ કરી રહ્યા હશે, થાકી જતા હશે, ધીખતી આગમાં દાઝી રહ્યા હશે, 
ઉકળી.રહેલા ઝરણાનું પાણી તેમને પીવા માટે આપવામાં આવશે, કાંટાળી સૂકી ઘાસ સિવાય કોઈ 
| ભોજન તેમના માટે નહીંહોય,” જે ન હૃષ્ટપુષ્ટ કરે, ન ભૂખ મટાડે. કેટલાક ચહેરા તે દિવસે તેજસ્વી 
| હશે, પોતાની કામગીરી પરખુશ હશે,” 


(૧) હેતુછે કયામત, અથત્‌એ આફત જે સમગ્ર સૃષ્ટિ પર છવાઈ જશે. અહીં એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા લાયક 
જુ છે કે સમગ્રપણે આખિરતની સૃષ્ટિનો ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે, જે આ દુનિયાની વ્યવસ્થાના છિન્નભિન્ન થઈ જવાથી શરૂ 
| થઈને તમામ મનુષ્યોને ફરીથી ઉઠવા અને અલ્લાહત્‌આલાની અદાલતથીબદલો અને સજા મેળવ્યા સુધીના તમામ 
| તબક્કાઓને આવરીલે છે. 
(૨) “ચહેરાઓ” શબ્દ અહીં વ્યક્તિઓના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે: માનવીના શરીરની સૌથી વધારે સ્પષ્ટ 
|! દેખાતી વસ્તુ તેનો ચહેરો છે, જેનાથી તેનું વ્યક્તિત્વ ઓળખાય છે, અને માનવી સારી કે ખરાબ જે 
૬ પરિસ્થિત્તિઓમાંથી પસાર થાય છે, તેની અભિવ્યક્તિ તેના ચહેરાથી'થાય છે. તેથી “કેટલાક લોકો” કહેવાને બદલે 
| “કેટલાકચહેરાઓ”ના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 
(૩) કુર્ઓન-મજીદમાં ક્યાંક ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે જન્મના લોકોને ઝક્કૂમ સ્ક જેવું કાંટાળુ વૃક્ષ) 
પ ખાવા માટે આપવામાં આવશે, ક્યાંકં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઠત (જખ્મોનું ધોવાણ) સિવાય કોઈ ભોજન નહીં 
હોય, અને અહીં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે તેમને કાંટાળી સૂકી ઘાસ સિવાય બીજું કંઈ જ ખાવાનું નહીં મળે. આ' 
| વર્ણનોમાં વાસ્તવમાં કોઈ વિરોધાભાસ નથી. તેનો અર્થ એ પણ હોઈ શકે છે કે જટન્નમના ઘણા દરજ્જાઓ હશે, 
| જેમાં વિભિન્ન પ્રકારના ગુનેગારો પોતાના ગુનાઓના લિહાજથી નાખવામાં આવશે અને જુદી-જુદી પ્રકારની 
ી રું યાતતાઓ તેમને આપવામાં આવશે, અનેએ પણ હોઈ શકે છે કે તેઓ ઝક્કૂમ ખાવાથી બચવા માગશે, તો હને 


તફહીમુલ કુઅન્‌: પારએ-અમ્મ _ “ક અલ-ગાશિયહ - ૮૮ 


રાહ હકક કાજ બ્્રઝહ્ક 
ઝા હ8;ડ; સ જડ 
પ જ 
હક ટડ બ્રા ડક 
ડડ થડ 


$ | વહેતાં હશે, તેમાં ઉચ્ચ આસનો હશે, જામ કા હશે,” ગાવ-તકિયાની કતારો સારી હશે અને 
જ] ઉત્તમ અને કીમતી જાજમો પાથરેલી હશે. 

(આ લોકો નથી માનતા) તો શું આ લોકો ઊંટોને નથી જોતા કે કેવા બનાવવામાં આવ્યા ? 

આકાશને નથી જોતા કે કેવું ઊંચું ઉઠાવવામાં આવ્યું ? પર્વતોને નથી જોતા કે કેવા જમાવવામાં 

| આવ્યા ? અને ધરતીને નથી જોતા કે કેવી પાથરવામાં આવી?” 


રુ તેમને મળશે, તેનાથી પણ બચવા માગશે તો કાંટાળી સૂકી ઘાસ, તેના સિવાય બીજું કંઈ નહીં મળે. ટૂંકમાં, કોઈપણ 
સ્વાદિષ્ ભોજન કોઈપણ સંજોગોમાં તેમને મળશે નહીં: 

. (૪) અથતિ, દુનિયામાં જે કાર્યો અને પ્રવૃત્તિઓ કરીને તેઓ આવ્યા હરો, તેનું સર્વશ્રેઠ પરિણામ તેઓ 
પ આખિરતમાં જોઈને ખુશ થઈ જશે. તેમને સંતોષ થઈ જશે કે દુનિયામાં ઈમાન અને સદાચાર અને તકવા (ઈશભય, 
| સંયમ)નું જીવન અપનાવીને તેમણે નફસ (મન) અને તેની ઇચ્છાઓનું જે બલિદાન આપ્યું, ફરાઈઝ (અનિવાર્ય 
છ! કર્તવ્યો) અદા કરીને જે તકલીફો ઉઠાવી, અલ્લાહના આદેશોના પાલનમાં જે કષ્ટો સહન કર્યા, બૂરાઈઓથી બચવાની 
છ કોશિશમાં જે નુક્સાન ઉઠાવ્યું અને જે લાભો અને લિજ્જતોથી પોતાને વંચિત કરી લીધા, આ લું જ હકીકતમાં મોટા 
8 નફાનો સોદો હતો. 
હ. (૫) આ એ જ વસ્તુ છે, જેને કુર્બાન-મજીદમાં મા હેકાણે જન્નતનીઃ ને'મતો (કૃપાઓ અને ઈઇનામો)માંથી એક 
[મોટી ને'મતની હેસિયતથી વર્ણવવામાં આવેલ છે. (સમજૂતી માટે જુઓ - તફહીમુલ કુરબાન : ભા-૩, મરયમ, નોંધ 

ન ૩૮; ભા-પ, અત્‌-તૂર, નોંધ ૧૮; અલ-વાકિઆ, નોંધ ૧૩; ભા-૬, અન્‌-નબા, નોંધ ૨૧) 
(૬) અથતિ, ભરેલા જામ પ્રત્યેક ક્ષણે તેમના સામે હશે. તેની જરૂરત જ નહીં હોય કે તેઓ 'ઇચ્છા કરીને તેને 

| મંગાવે. 
(9) અથતિ, જો આ લોકો આખિરતની આ વાતોસાંભળીને કહેછે કેછેવટેઆ બધું કેવી રીતે બની શકે છે, તો શું 

| સ્વયં પોતાની આસપાસની દુનિયા પર નજર નાખીને તેમણે ક્યારેય વિચાર્યું નથી કે આ ઊંટ કેવી રીતે બની ગયા? 
! ે આ આકાશ કેવી રીતે ઊંચુ ઉઠી ગયું ? આ પર્વતો કેવી રીતે સ્થાપિત થઈ ગયા ? આ જમીન કેવી રીતે બિછાવાઈ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 96 અલ-ગાશિયહ - ૮૮ 


હ, " દ 2727 |।#૬27₹276,દડડ દ્ર 
થી  ઉઊભ્#પ્ર્જક્ડી ડી 

પ ભલે તો (હે નબી ડડ !), ઉપદેશ આપતા રહો, તમે માત્ર ઉપદેશ જ આપવાવાળા છો, કંઈ [હુ. 
| એમના પર બળજબરી કરવાવાળા નથી.” અલબત્ત, જે વ્યક્તિ મોઢું ફેરવશે અને ઇન્કાર કરશે, તો [8 

| અલ્લાહ તેને ભારે સજા આપશે. આ લોકોએ પાછા ફરવાનું અમારા તરફ જ છે, પછી એમનો [8 
| હિસાબ લેવો અમારા જ શિરે છે. (રુફૂઅ-૧) ક 


વ ૫ ગઈ? આ તમામ વસ્તુઓ જો બની શકતી હતી અને બનેલી તેમના સામે છે, તો કયામત કેવી રીતે નથી આવી ! રે 
8. | શકતી ? આખિરતમાં એક બીજી દુનિયા કેવી રીતે નથી બની શકતી ? દોઝખ અને જન્નત કેવી રીતે નથી બની શકતા? [૨ 
મ આ તો એકબુદ્ધિહીન અને નચિંત વ્યક્તિનું કામ છે કે દુનિયામાં આંખો ખોલતાં જ જે વસ્તુઓને તેણે ઉપસ્થિત જોઈ |. 
છે, તેના વિશે તે એમ સમજી લે કે તેમનું અસ્તિત્વમાં આવવું તો સંભવ છે, કેમ કે આ અસ્તિત્વમાં છે, પરંતુ જે [નું' 

| વસ્તુઓ તેના અનુભવમાં હજુનથી આવી, તેના વિશે તે નિઃસંકોચ એ નિર્ણય કરી નાખે કે તેમનું હોવું સંભવ નથી. [4 
| તેના સગજમાં જો બુદ્ધિ છે, તો તેણે વિચારવું જોઈએ કે જે કંઈ અસ્તિત્વમાં છે, તે છેવટે કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવી [ફુ 

| ગયું ? આ ઊંટ બરાબર એ ખાસિયતો અનુસાર કેવી રીતે બની ગયા, જે ખાસિયતોના પશુઓની આરબ પ્રદેશના |, 

| રણમાં રહેનારા માનવીઓને આવશ્યકતા હતી ? આ આકાશ કેવી રીતે બની ગયું, જેના વાતાવરણમાં શ્વાસ લેવા [4 
| માટે હવા ભરેલી છે, જેના વાદળો વરસાદ લઈને આવે છે, જેનો સૂર્ય દિવસે પ્રકાશ અને ઉષ્ણતામાન ઉપલબ્ધ કરે |? 
| છે, જેનો ચંદ્ર અને તારાઓ રાત્રે ચમકે છે ? આ ધરતી કેવી રીતે બિછાવાઈ ગઈ, જેના ઉપર માનવી રહે-વસે છે, [૪ 
। જેની ઉપજથી તેની તમામ જરૂરિયાતો પૂરી થાય છે, જેના પાણીના સ્રોતો અને કૂવાઓ પર તેનું જીવન નિર્ભર છે ? [ક] 
| આ પર્વતો અને પહાડો જમીનની સપાટી પર કેવી રીતે ઉભરી આવ્યા, જે રંગબેરંગી માટી અને પથ્થર અને જુદા- 1. 
| જીદા પ્રકારના ખનીજો સહિત સ્થિર ઊભા છે ? શું આ બધું સર્વશક્તિશાળી ડહાપણવાળા-તત્ત્વદર્શી રચયિતાની |નું. 
| કારીગરી વગર થઈ ગયું છે ? કોઈ વિચારશીલ અને સમજદાર મગજ આપ્રશ્નનો જવાબ નકારમાં નથી આપી શકતું [%* 
૪ ? તે જો જિદી અને હઠાગ્રહી નથી, તો તેણે માનવું પડશે કે આમાંથી પ્રત્યેક વસ્તુ અસંભવ હતી, જો કોઈ જબરજસ્ત [૪ 
| સામર્થ્ય અને ડહાપણવાળા-તત્ત્વદર્શીએ તેને સંભવ ન બનાવ્યું હોત, અને જયારે એક સામર્થ્યવાન-શક્તિશાળીના | 
| સામર્થ્યથી દુનિયાની આ વસ્તુઓનું બનવું સંભવ છે, તો કોઈ કારણ નથી કેજેવસ્તુઓ વિશે ભવિષ્યમાં અસ્તિત્વમાં |? 

નીન આવવાના સમાચાર આપવામાં આવી રહ્યા છે, તેને અસંભવિત સમજવામાં આવે. ર ! 

(૮) અથતિ, જો તાર્કિક અને સમજમાં આવે એવી દલીલથી કોઈ વ્યક્તિ વાત નથી માનતો, તો ન માને. |" 
| તમારા સુપ્રતએ કામ કરવામાં નથી આવ્યું કે નમાનવાવાળાઓને બળજબરીથી મનાવો. તમારું કામ ફક્ત એટલું છે | 
જ | કેલોકોનેસાચા અનેખોટાનો ભેદ બતાવો અને ખોટા માર્ગપરચાલવાના પરિણામથી સાવધાન કરી દો. જ 


તફહીમુલ કુરાન: પારએ-અમ્મ _ 97 અલ-ફજ - ૮૯ 


૮૯: અલ-ફજ 
પરિચય 


1મઃ 
_ પહેલાજ શબ્દ શક ને આનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
મુ ઉતરાણકાળ : જિ * 
આના વિષયોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ તે કાળમાં ઉતરી હતી, જ્યારે મક્કા-મુઅઝ્ઝમામાં ઇસ્લામ 
દ ર સ્વીકાર કરનારાઓ વિરુદ્ધ મોટા પ્રમાણમાં અત્યાચાર શરૂ થઈ ચૂક્યો હતો. આ જ કારણસર 
મી મક્કાવાસીઓને આદ અને સમૂદ અને ફિરઔનના પરિણામથી ચેતવવામાં આવ્યા છે. 
જ] વિષય અને ચર્ચા : ી 
જ. આનો વિષયઆખિરત (પરલોક)ના ઇનામ અને સજાની પુષ્ટિ છે , જેનો ઇન્કાર મક્કાવાસીઓ કરી 
ં। રહ્યા હતા.આ ઉદ્દેશ્ય માટે જે ક્રમબદ્ધ રીતે દલીલ કરવામાં આવી છે, તેને એ જ ક્રમબદ્ધતાની સાથે ધ્યાનથી 
ઓ. ” ન 
81 સૌપ્રથમ ફજ (પરોઢ) અને દસ રાત્રિઓ તથા યુગ્મ (બેકી, 121૯11) અને વિષમ (એકી, 0તંતં) 
1 તેમજ વિદાય લેતી રાત્રિના સોગંદ ખાઈને શ્રોતાઓને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે કે જે વાતનો તમે ઇન્કાર કરી 
| રહ્યા છો, તેના સત્ય હોવાની સાક્ષી આપવા માટે શું આ વસ્તુઓ પૂરતી નથી ? આગળ નોંધમાં આ ચારેય 
8 | વસ્તુઓની જે સમજૂતી અમે કરી છે, તેનાથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ વસ્તુઓ એ નિયમબદ્ધતાની 
1 નિશાની છે, જે રાત-દિવસની વ્યવસ્થામાં જોવા મળે છે, અને તેમનાં સોગંદ ખાઈને તે પ્રશ્ન એ અર્થમાં 
જુ કરવામાં આવ્યો છે કે ખુદાએ સ્થાપિત કરેલ આ ડહાપણભરી વ્યવસ્થાને જોયા પછી પણ શું એ વાતની 
જ સાક્ષી આપવા માટે કોઈ અન્ય વસ્તુની આવશ્યકતા બાકી રહી જાય છે કે આ વ્યવસ્થા જે ખુદાએ સ્થાપિત 
જ કરી છે, તેના સામર્થ્યથી બહારની વાત નથી કે તે આખિરત લાવે, અને તેના ડહાપણ અને તત્ત્વદર્શિતાનો 
| તકાદો એ છે કે માનવીથી તેના કાર્યોની પૂછપરછ કરે? પી 
| તે પછી માનવ-ઇતિહાસમાંથી દલીલ રજૂ કરતાં ઉદાહરણ રૂપે આદ અને સમૂદ અને ફિરઔનના 
નુ! અંજામને પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવેલ છે કે જ્યારેતેઓ મયદા ઓળંગી ગયા અને ધરતી પર તેમણે ખૂબ ઉપદ્રવ 
ક અને બગાડ ફેલાવ્યો, તો અલ્લાહના પ્રકોપનો કોરડો તેમના પર વીંઝોાયો. આ એ વાતની નિશાની છે કે 
| સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા કંઈ આંધળી-બહેરી શક્તિઓ નથી ચલાવી રહી, ન તો આ દુનિયા કોઈ ગંડુ રાજાની 
છ. અંધેર નગરી છે, બલ્કે એક તત્ત્વદર્શી-ડહાપણવાળા સર્વસત્તાધીશ અને પરમ્‌ બુદ્ધિશાળી તેના પર શાસન 
| કરી રહ્યો છે, જેની વિવેકબુદ્ધિ અને ડહાપણ તથા ન્યાયનો એ તકાદો સ્વયં આ દુનિયામાં માનવ- 
જ ઇતિહાસમાં અવિરત જોવા મળે છે કે બુદ્ધિ અને નૃત્તિક ચેતના અને સહજવૃત્તિ આપીને જે સર્જન 
1 (માનવી)ને તેણે અહીં ઉપભોગના અધિકારો આપ્યા છે, તેનો હિસાબ-કિતાબ કરે અને તેને ઇનામ અને 
જી બદલો તથા સજા આપે. ર 
ક] ત્યારબાદ માનવ-સમાજની સામાન્ય નૈતિક સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે, જેમાં આરબોની 


0૦. 


11 


તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 98 ન . _ અલ-ફજ - ૮૯ 


છ ચારિત્ર્યની ભલાઈ અને બૂરાઈને અવગણીને માત્ર દુનિયાના ધન તંથા હોદ્દા અને સત્તાની પ્રાપ્તિ કે [9' 

દ રુ વંચિતતાને પ્રતિષ્ઠા અને અપમાનનો માપદંડ ઠેરવી બેસ્યા હતા અને એ વાત ભૂલી ગયા હતા કે ન અમીરી દ કે 
બળ કોઈ ઇનામ છે, ન રોજીની તંગી કોઈ સજા, બલ્કે અલ્લાહંત્‌આલા આ બંને સ્થિતિઓમાં માનવીની પરીક્ષા |: 
| કરી રહ્યો છે કે ધન-સંપત્તિ મેળવીને તે શું વલણ અપનાવે છે અને તંગીની સ્થિતિમાં સપડાઈને કયા માર્ગે |. 
૬. ચાલી નીકળે છે. બીજું, લોકોની એ વર્તણૂક કે અનાથ બાળક પિતાનું મૃત્યુ થતાં જ તેમના ત્યાં નિઃસહાયતા જં 
ફં અને લાચારીની સ્થિતિમાં મૂકાઈ જાય છે, ગરીબોને કોઈ પૂછવાવાળું નથી.હોતું, જેનું જોર ચાલે તે મૃતકનો |. 
| બધો વારસો સમેટીને બેસી જાય છે અને નિર્બળ-નિઃસહાય હકદારોને અંગૂઠો બતાવી દે છે, અને [2 
8 ધનદોલતની લાલચ લોકોને ન બુઝાનારી એક એવી તરસની જેમ લાગેલી છે કે ચાહે ગમે તેટલી ધનદોલત [ક - 
નું મળી જાય, તેમતું મન સંતૃપ્ત થતું નથી. આ આલોચનાનો હેતુ લોકોને એ વાત ગળે ઉતારવાનો છે કે |. 
જિ] દુનિયાના જીવનમાં જે માણસોની. વર્તણૂક આવી છે, તેમનો હિસાબ-કિતાબ છેવટે શા માટેન થાય. 


પછી ચર્ચાનું સમાપન એ વાત પર કરવામાં આવ્યું છે કે હિસાબ-કિતાબ થશે અને ચોક્કસ થશે, અને ફં 
| એ તે દિવસે થશે જ્યારે અલ્લાહત્‌આલાની અદાલત સ્થપાશે. તે વખતે બદલા અને સજાનો ઇન્કાર [8 
8 | કરનારાઓની સમજમાં એ વાત આવી જશે, જેને આજે સમજાવવા છતાં તેઓ નથી માની રહ્યા, પરંતુ તે [ફે 
હૂ વખતે સમજવાથી કોઈ ફોયદો નહીં થાય. ઇન્કાર કરનાર વ્યક્તિ હાથ મસળતો રહી જશે કે કદાચ, 


મે 
8] દુનિયામાં આ દિવસ માટે કોઈ પ્રબંધ કર્યો હોત ! પરંતુ તેનો આ પશ્ચાતાપ તેને અલ્લાહની સંજામાંથી [ર 
૬ | બચાવી શકશે નહીં.અલબત્ત, જે લોકોએ દુનિયામાં સંપૂર્ણ હૃદયપૂર્વક એ સત્યને સ્વીકારી લીધું હશે, જેને કિં 
ની_આકાશી પુસ્તિકાઓ અને અલ્લાહના પયગંબરો પ્રસ્તુત કરી રહ્યા હતા, અલ્લાહ તેમનાથી રાજી હશે અને |. 
| તેઓ અલ્લાહે આપેલ વળતરથી રાજી હશે. તેમને આમંત્રણ આપવામાં આવશે કે તેઓ પોતાના રબના [| : 
જ! માનીતાબંદાઓમાં સામેલ થઈજાય અનેજન્નત સ્વર્ગ)માં દાખલ થઈજાય. ક ક 


ન 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ર ી 99 પી ર | અલ- ફજ- ૮૯ 


6) કાઇ 6% 


2 ટ્રક 


પ અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
સોગંદ છે વહેલી પરોઢના, અને દસ રાત્રિઓના, અને યુગ્મ (બેકી) અને વિષમ (એકી)ના, 
અનેરાત્રિના જ્યારે તે વિદાય થઈ રહી હોય. શું આમાં કોઈ બુદ્ધિશાળી માટે કોઈ સોગંદ છે ?* 
(૧) આ આયતની સમજૂતીમાં તફસીરવેત્તાઓ.વચ્ચે મોટા મતભેદો છે, ત્યાં સુધી કે 'જુફત' અને 'તાક' 
(યુગ્મ અને વિષમ - બેકી અને એકી) વિશે તો ૩૬ કથનો મળે છે. કેટલીક રિવાયતોમાં આની સમજૂતીને 
રસૂલુલ્લાહ ક સાથે. પણ જોડવામાં આવેલ છે. પરંતુ હકીકત એછે કે કોઈ તફસીર હુઝૂર થી સાબિત નથી, નહિં 


તોએ સંભવ નહોતું કે સહાબા અને તાબેઈન તેમજ પાછળના તફસીરવેત્તાઓમાંથી કોઈ' પણ આપ ફની સમજૂતી 
પછીપોતેઆ આયતનો અર્થ અનેતેની. બાષ્યાનું નિધરિણ કરવાનુંસાહસ કરું. ' 


મ 


| -. વાણીની શૈલી પર વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ લાગે છે કે અગાઉથી કોઈ ચર્ચા ચાલી રહી હતી, જેમાં અલ્લાહના 
"14.| રસૂલ કં એક વાત પ્રસ્તુત કરી રહ્યા હતા અને ઇન્કાર કરનારાઓ તેનો ઇન્કાર કરી રહ્યા હતા. આના પર હુઝૂર કક 
જુ] ના કથનની પુષ્ટિ કરતાં ફરમાવવામાં આવ્યું કે સોગંદ છે ફલાણી અને ફલાણી વસ્તુઓના. મતલબ એ હતો કેએ 
જ] વસ્તુઓના સોગંદ, જે કંઈ મુહમ્મદ કઈં કહી રહ્યા છે; તે તદ્દન સત્ય છે. પછી વાતને એ પ્રશ્ન પર સમાપ્ન કરી | 
મી નાખવામાં આવી કે શું કોઈ બુદ્ધિશાળી માટે આમાં કોઈ સોગંદ છે ? એટલે કે શું આ સાચી વાત પર સાક્ષી આપવા 
| માટે આનાઃપછી કોઈ બીજા સોગંદની જરૂરત બાકી રહી જાય છે? શું આ સોગંદ આના માટે પૂરતા નથી કે એક 

| સમજદાર વ્યક્તિએ વાતને માની લે, જેને દ પ્રસ્તુત કરી રહ્યાછે? દ - 


હવે પ્રશ્ન એ છે કે એ ચર્ચા શું હતી જે જેનાઃ-પર આ ચાર વસ્તુઓના સોગંદ ખાવામાં આવ્યા. તેના માટેઆપણે 

।!- એ સમગ્ર વિષય પર વિચાર કરવો પડશે, જે પછીની-આયતોમાં “તમે-જોયું નહીં કે તમારા રબે આદની સાથે શું 
| કર્યું'થી શરૂ થઈને સૂરઃના અંત સુધી ચાલે છે. તેનાથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે ચર્ચાબદલા (ઇનામ) અને સજા વિશે 
દ હતી, જેને માનવાથી મક્કાવાસીઓ ઈન્કાર કરી રહ્યા હતા અને અલ્લાહના રસૂલ કં તેમને તેસે' સ્વીકારી લેવા માટે 
। સતત પ્રચાર અને તાકીદ કરી રહ્યા હતા.”આના પરફજ તેમજ દસ રાત્રિઓ અને યુગ્મ (બેકી) અને વિષમ-(એકી) 

1 તથા વિદાય લઈ રહેલી રાત્રિના સોગંદ ખાઈને ફરમાવવામાં આવ્યું કે આ વાતને માનવા માટે ટે શું આચાર વસ્તુઓ. 

ે પયધ્તિ નથી કે કોઈ બુદ્ધિશાળી અને સમજદાંર વ્યક્તિની સામે અન્ય કોઈ ૧ વસ્તુ પ્રસ્તુત કરવાની આવશ્યકતા હોય? * 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ક 100 ' અલ-ફજ- 


આસોગંદોનો પૂવપિર સંબંધ અને સંદર્ભ નક્કી થઈગયાપછી અનિવાર્યપણે આપણે આમાંથી દરેકનો એ અર્થ 


1 લેવો પડશે, જે પછીના વિષય માટે દલીલ બનતો હોય. સૌપ્રથમ ફરમાવ્યું : “ફજના સોગંદ !'ફજ વહેલી પરોઢને 
મ કહે છે, એટલે કે એ સમય જ્યારે રાતના અંધકારમાંથી દિવસનો આરંભિક પ્રકાશ પશ્ચિમ તરફથી એક સફેદ ધારના 
| સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. પછી ફરમાવ્યું : “દસ રાત્રિઓના સોગંદ !' વાણીના ક્રમને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો 
| જણાય છે કે આનાથી અભિપ્રેત મહિનાની ત્રીસ રાત્રિઓમાંથી પ્રત્યેક દસ રાત્રિઓ છે. પહેલી દસ રાત્રિઓ, જેમાં 
9 ચંદ્ર એક બારીક નખનાસસ્વરૂપેથી શરૂ થઈને દરેક રાત્રે વધતો રહે છે, ત્યાં સુધી કે અડધાથી વધારે પ્રકાશિત થઈ જાય 
| છે. બીજી દસ રાત્રિઓ, જેમાં રાત્રિનો મોટો ભાગ ચંદ્રથી પ્રકાશિત રહે છે. અંતિમ દસ રાત્રિઓ, જેમાં ચંદ્ર નાનાથી 
પ નાનો અને રાત્રિનો મોટો ભાગ વધુને વધુ અંધકારમય થતો જાય છે, ત્યાં સુધી કે મહિનાની સમાપ્તિએ આખી રાત . 
| અંધકારમય થઈ જાય છે. આના'પછી ફરમાવ્યું : “જુફત અને.તાકના સોગંદ !' જુફત એ સંખ્યાને કહે છે, જેને બે 
| સરખા ભાગમાં વહેંચી શકાય છે, જેમ કે - ૨, ૪, ૬, ૮; અને તાક એ સંખ્યાને કહે છે, જેનું વિભાજન નથી કરી 
વ પે શકાતું, જેમ કે-૧, ૩, ૫, ૭. સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે તો આનો અર્થસૃષ્ટિની તમામ વસ્તુઓ હોઈ શકે છે, કેમ 
જ કે દરેકવસ્તુકાં તોજોડા-જોડામાં છે અથવા એકલી. પરંતુ અહીં વાત દિવસ અને રાતની થઈ રહી છે, તેથી વિષયના 
જુ! અનુસંધાન મુજબ 'જુફ્ત' અને “તાક'નો અર્થ સમયમાં આવતું પરિવર્તન છે કે મહિનાની તારીખો એકથી બે અને 
| બેથી ત્રણ થતી જાય છે અને દરેક ફેરફાર એક નવી સ્થિતિ લઈને આવે છે. અંતમાં ફરમાવ્યું : “રાત્રિના સોગંદ, 
! ા જ્યારે કે તે વિદાય લઈ રહી હોય.' એટલે કે એ અંધકાર, જે સૂંયાસ્ત થયા પછી દુનિયામાં છવાઈ ગયો હતો, સમાસ 


થવાલાગ્યો હોય અને પરોઢ નીકળવાનું હોય. 

હવે આ ચારેય વસ્તુઓ ૫૨ સમગ્રપણે એક નજર નાખો, જેના સોગંદ એ વાત માટે ખાવામાં આવ્યા છે કે 
મુહમ્મદ શૈ બદલા તથા સજાના જે સમાચાર આપી રહ્યા છે, તે તદ્દન સત્ય છે. આ તમામ વસ્તુઓ એ હકીકતની 
પુષ્ટિ કરી રહી છે કે એક સર્વશક્તિશાળી રબ આ સૃષ્ટિ પર શાસન કરી રહ્યો છે, અને તે જે કાર્યપણ કરી રહ્યો છે, તે 
નિરુપયોગી, અનુચિત અને ક્ષતિયુક્ત તથા હેતુવિહિન, અતર્કસંગત અને બુદ્ધિહીન તેમજ નિરર્થક, અનિચ્છનીય 
અને લાભહીન નથી કરી રહ્યો, બલે તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં સ્પષ્ટપણે એક બુદ્ધિપૂર્વકની યોજના કાર્યરત છે. તેની 


| દુનિયામાં તમે એવું કદી નહીં જુઓ કે હમણા રાત હતી અને એકાએક સૂર્ય મધ્યાહે આવી ઊભો છે, અથવા એક 
| દિવસ ચંદ્રબીજના આકાર જેવો ઊગ્યો અને બીજા દિવસે પૂર્ણિમાની રાતનો આખો ચંદ્રપ્રગટ થઈ જાય, અથવા રાત 
। આવી હોય તો કોઈપણ રીતે તેના સમાપ્ત થવાની નોબત જ ન આવે અને તે હંમેશા માટે સ્થાયી થઈને જ રહી જાય, 
8 -અથવાસમયના ફેરફારનો મૂળથી કોઈ નિયમિત ક્રમ જ ન હોય કેવ્યક્તિ તારીખોનો કોઈ હિસાબ રાખી શકે અનેએ 
| જાંણી શકે કે આ કયો મહિનો છે, તેની કઈ તારીખ છે, કઈ તારીખથી તેનું ક્યું કામ શરૂ અને કયારે પૂરું થવાનું છે, 
મ ગરમીની ત્કતુની તારીખો કઈ છે અને વર્ષડ્છિતુની કે શિયાળાની તારીખો કઈ છે. સૃષ્ટિની બીજી અસંખ્ય વસ્તુઓને 
| છોડીને જો વ્યક્તિ રાત-દિવસની આ નિયમિતતાને જ આંખો ખોલીને જુએ અને મગજને વિચારવાની તકલીફ પણ 
। આપે, તો તેને એ વાતની સાક્ષી મળશે કે આ જબરજસત વ્યવસ્થા અને નિયમિતતા તેમજ શિસ્ત અને અત્તુશાસન 
ક ર કોઈ સર્વશક્તિશાળીએ સ્થાપેલ છે અને તેની સ્થાપનાથી એ સજીવો-નિર્જીવોના અનેકાનેક હેતો સંકળાયેલાં છે, 
| જેને.તેણે આ ધરતી પર પેદા કર્યા છે. હવે જો આવા તત્ત્વદર્શી-ડહાપણવાળા અને બુહદ્ધેશાળી તથા સર્વશક્તિશાળી 
1 સર્જનહારની દુનિયામાં રહેવાવાળો કોઈ માણસ આખિરતના બદલા અને સજાનો ઇન્કાર કરે છે, તો તે બે 
| મૂખામીઓમાંથી કોઈ એક મૂર્ખ મીમાં અનિવાર્યપણે ગ્રસ્ત છે -કાં તો તે તેના સામર્થ્યનો ઇન્કાર કરે છે અને એમ 
| સમજે છે કે તે આ સૃષ્ટિને આ પ્રકારે અત્તુપમ વ્યવસ્થાની સાથે પેદા કરવાની શક્તિ તો ધરાવે છે, પરંતુ માનવીને 
| ફરીથી પેદા કરીને તેને બદલા અને સજા આપવા શક્તિમાન નથી; અથવા તે તેની તત્ત્વદર્શિતા અને બુદ્ધિમત્તાનો 


દ્વ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ક 101 ી અલ-ફજ - ૮૯ 


તમે” જોયું નહીં કે તમારા રબે (પ્રભુએ) શું વ્યવહાર કર્યો ઊંચા સ્તંભોવાળા આદે-ઇરમ 
%] સાથે,” જેમના સમાન કોઈ જાતિ દુનિયાના દેશોમાં પેદા કરવામાં આવી નહતી ?”ે 


ર] ઈન્કાર કરે છે અને તેના વિશે એવું સમજી બેસ્યો છે કે તેણે દુનિયામાં માનવીને બુદ્ધિ અને અધિકારો આપીને પેદા તો 
કે કરી દીધો, પરંતુ તે ન તો તેનાથી કદી હિસાબ લેશે કે તેણે પોતાની બુદ્ધિ અને પોતાના અધિકારોથી કામ શું કર્યું, અને 
અ સારા કાર્યોનું ઇનામ આપશે, ન ખરાબ કાર્યોની સજા. આ બંને વાતોમાં જે વાતને પણ કોઈ વ્યક્તિ માને છે અને 
નું! સ્વીકારે છે, તે એક નંબરનો મૂર્ખ છે. ર 
ફુ. (૨) બદલા અને સજા માટે રાત અને દિવસની વ્યવસ્થાની દલીલો કર્યા પછી હવે તેના એક ચોક્કસ અને 
| વિશ્વસનીય હકીકત હોવા અંગે માનવ-ઇતિહાસથી દલીલ કરવામાં આવી રહી છે. ઈતિહાસની કેટલીક પ્રસિદ્ધ 
1 જાતિઓના વર્તન અને તેના પરિણામના ઉલ્લેખનો હેતુ એ દર્શાવવાનો છે કે આ સૃષ્ટિ કોઈ આંધળા-બહેરા કુદરતી 
| કાનૂન પર નથી ચાલી રહી, બલ્કે એક તત્ત્વદર્શી-ડહાપણવાળો ખુદા તેને ચલાવી રહ્યો છે અને એ ખુદાની ખુદાઈમાં 
| કેવળ એક એ જ કાનૂન કાર્યરત નથી, જેને તમે કુદરતી કાનૂન સમજો છો, બલ્કે એક નૈતિક કાનૂન પણ કાર્યરત છે, 
જેનો અનિવાર્ય તકાદો કર્મ-ફળ તેમજ વળતર અને સજા છે. આ કાનૂનના કાર્યરત હોવાની નિશાનીઓ સ્વયં આ. 
દુનિયામાં પણ વારંવાર પ્રગટ થતી રહી છે, જે બુદ્ધિરાખવાવાળાઓને એ બતાવે છે કે સૃષ્ટિના સામ્રાજ્યનો સ્વભાવ 
શુંછે. અહીંજેજાતિઓએ પણ આખિરતથી નિશ્ચિત અને ખુદા તરફથી વળતર અને સજાથી નિર્ભય બનીને પોતાના |. 
] જીવનની વ્યવસ્થા ચલાવી તે છેવટે ઉપદ્રવી અને બગાડ પેદા કરનાર બનીને રહી, અને જે જાતિઓ આ માર્ગેચાલી 
| તેના ઉપર સૃષ્ટિના રબે છેવટે અઝાબ (યાતના)નો કોરડો વરસાવી દીધો. માનવ-ઇતિહાસનો આ હંમેશનો 
ક અનુભવ બે વાતોની સ્પષ્ટ સાક્ષી આપી રહ્યો છે. એક એ કે આખિરતનો ઇન્કાર દરેક જાતિને બગાડવા અને છેવટે 
6 વિનાશની ખાઈમાં ધકેલી દેવાનું કારણ બન્યો છે, તેથી આખિરત વાસ્તવમાં એક હકીકત છે, જેનાથી ટકરાવાનું 
| પરિણામ એ જ હોય છે, જે દરેક હકીકત અને સત્યથી ટકરાવાતું હોય છે. બીજું એ કે કર્મોના વળતરનો પ્રસંગ તેના 
1 પૂર્ણ રૂપમાં પણ એકસમયે આવવાનો છે, કેમ કે બગાડ અને ઉપદ્રવની છેલ્લી હદપરપહોંચીનેઅઅઝાબ (યાતના)નો 
| કીરડો જે લોકો પર વરસ્યો, તેમનાથી અગાઉ સદીઓ. સુધી ઘણા લોકો એ બગાડ અને ઉપદ્રવનું બીજ વાવીને 
| દુનિયાથી વિદાય થઈ ચૂક્યા હતા અને તેમના ઉપર કોઈ અઝાબ આવ્યો નહોતો. અલ્લાહના ન્યાયનો તંકાદો એ છે 
જ કે ડ્યારેકએ બધાની પૂછપરછ પણ થાય અને તેઓ પણ પોતાના કર્મોની સજા ભોગવે. (કુર્બાન-મજીદમાં આખિરત . 
8 | અંગે આ એતિહાસિક અને નૈતિક દલીલ ઘણી જગ્યાએ કરવામાં આવી છે અનેદરેક ઠેકાણે તેની સમજૂતી આપવામાં 
[9.| આવી છે. ઉદાહરણ રૂપે નીચે દર્શાવેલ સ્થાનો જુઓ - તફહીમુલ કુરબાન : ભા-૨, અલ-આ'રાફ, નોંધ ૫, ૬; 
| યૂનુસ, નોંધ ૧૨; હૂદ, નોંધ ૫૭, ૧૦૫, ૧૧૫; ઇબ્રાહીમ, નોંધ ૯; ભા-૩, અલ-નમ્લ, નોંધ ટ, ૮૬; અર્‌- 
રેમ, નોંધ ૮; ભા-૪, સંબા, નોંધ ૨૫; સૉદ, નોંધ ૨૯, ૩૦; અલ-મુ'મિન, નોંધ ૮૦; અદ-દુખાન, નોંધ ૩૩, 
| ૩૪; અલ-જાસિયહ, નોંધ ૨૭, ૨૮; ભા-પ, કોફ, નોંધ ૧૭; અઝ્‌-ઝારિયાત, નોંધ ૨૧) ર 
(૩) “આદે ઇરમ' એટલે એ પ્રાચીન આદની જાતિ છે, જેને કુએન-મજીદ અને આરબ ઇતિહાસમાં “આદે 
9 | ઊલા'નું નામ આપવામાં આવ્યું છે. સૂરઃ નજૂમમાં ફરમાવ્યું છે કેઠ.5%8ઇડાઇજઉ (આ. ૫૦) “'અનેએ કે 


* તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ જ 102 ર ી અલ-ફજ- ૮૯ 


ક નિ 
ડ્ર ટ ઉ; જ છા 
| અને સમૂદ સાથે, જેમણે ખીણમાં ખડકો પી હતા ભ અનેખૂંટાવાળા ફિરઓન” સાથે ? આતે [$ 


ક લોકો હતા જેમણે દુનિયાના દેશોમાં ખૂબ વિદ્રોહ કર્યો હતો અને તેમાં ખૂબ બગાડ ફેલાવ્યો હતો. [/ 


| તેણે પ્રાચીન જાતિ આદને વિનષ્ટ કરી નાખી.” અથાત્‌ એ આદની જાતિને, જેના તરફ હઝરત હૂદ ધને 1. 
| મોકલવામાં આવ્યા હતા, અને તેના ઉપર અઝાબ (પ્રકોપ) ઉતર્યો હતો. તેના સામે અરબનો ઇતિહાસ આ જાતિના [જ 
૪ એ લોકોને, જેઓ પ્રકોપથી બચીને પાછળથીઃફુલ્યા-ફાલ્યા હતા, આદે-ઉખરા (છેલ્લા આદવાળા)ના નામથી-યાદ | 
જ | કરે છે: પ્રાચીન જાતિ આદને.'આદે ઇરમ'એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે આ લોકો 'સામી' વંશની એ શાખા સાથે [8] 
€, | સંબંધ ધરાવતા હતા, જેઓ ઈરમ બિન સામ બિન નૂહ ટજકાથી શરૂ થઈ હતી. આ જ શાખાની બીજી ગૌણ શાખાઓ [૪ 
| ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે, જેમાંથી એક સમૂદ છે,-જેનો ઉલ્લેખ કુર્એાનમાં છે અને બીજા “આરામી' (01610613) 14. 
| છે, જે શરૂઆતમાં સીરિયાના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં વસતા હતા અને જેમની “આરામી' (હ1દ00410) ભાષા ।સામી જી. 
(સીમાઈટકે યહૂદી લોકોની) ભાષાઓમાં ખૂબ મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. 
આદ માટે રગ. હ્ઝાંડ (ઊંચા સ્તંભોવાળા)ના શબ્દોનો ઉપયોગ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કેતેઓ 
| મોટી-મોટી ઊંચી ઇમારતો બનાવતા હતા અને દુનિયામાં ઊંચા સ્તંભો પર ઇમારતો ઊભી કરવાની પદ્ધતિ સૌથી 
પહેલાં તેમણે જ શરૂ કરી હતી. કુર્બાન-મજીદમાં બીજી જગ્યાએ તેમની આ વિશેષતાનો ઉલ્લેખ આ પ્રમાણે કરવામાં 
આવ્યોછે કે હઝરત હૂદ ઝ#એ તેમનેકરમાવ્યું: ઠં ડફ #ઉકકહ તાજ 
| ““આ તમારી શું હાલત છે કે દરેક ઊંચા.સ્થળે વ્યર્થ એક યાદગાર ઇમારત બનાવી નાખો છો અને મોટા-મોટા [નુ 
| મહેલોનું નિર્માણ કરો છો, જાણે તમારે હંમેશા અહીંજ રહેવાનું હોય.” (અશ્‌ત્શુઅરા,આ. ૧૨૮-૧૨૯) 

(૪) અથતિ, તેઓ પોતાના કાળની એક અત્રુમપ જાતિ હતા. પોતાની શક્તિ અને વૈભવના સંદર્ભમાં કોઈ [ક 
પિ પ તે વખતે દુનિયામાં તેમની બરાબરીની નહોતી. કુર્અનમાં'બીજા સ્થાનોએ તેમના વિશે ફરમાવવામાં આવ્યું 1ર. 
9. છે :- “શક ટફ્કાહું (66ઈ£ ““તમને શારીરિક બંધારણની રીતે ખૂબ હૃષ્ટપુષ્ટબનાવ્યા.'' (અલ-ઓ'રાફ, આ. |, 

ળી ક ક્ક#ઇ,ડ્કાડકાઇઇડટાઝકૃવ્કઈીઢુઅ૯ક:-ઇકઇછાઈ '“રહ્યા આદ, તો તેમણે ધરતીમાં કોઈ |. 
ન અધિકાર વગરે પોતાની- મોટાઈનો -ઘમંડ- કર્યો અને કહેવા લાગ્યા - કોણ છે અમારાથી વધારે શક્તિશાળી ?'' [રં 
| (હા-મીમ-સજદહ, આ. ૧૫) હહર ભડક હૃડાફાઈડ-““અને તમે જ્યારે કોઈના ઉપર હાથ નાખ્યો, તો [9 
| અત્યાચારી બનીને નાખ્યો.” (અશ્‌-શુઆરા, આ. ૧૩૦) કે પં 
0 (૫) “ખીણ'થી અભિપ્રેત “વાદીએ કુરા' ('કુરા'ની ખીણ છે), જ્યાં આ જાતિના લોકોએ પહાડોને કોતરી- [જ 
9. કોતરીને તેમાં ઈમારતો બનાવી હતી અને સંભવતઃ ઇતિહાસમાં એ પહેલી જાતિ હતી, જેણે કોતરોના અંદર આ [૭. 
1 પ્રકારની ઇમારતો બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. (સમજૂતી માટે જુઓ - તફહીમુલ કુરબાન : ભા-૨, અલ- [તું. 
| આ'રાફ, નોંધ ૫૭-૫૯; અલ- હિજૂર, નોંધ૪પ; ભા-૩, અશ્‌-શુઆરા, નોંધ ૯૫-૯૯ ચિત્રો સહિત) 
(૬) ફિરઔન માટે ગરેશઝીર્દ્ધ (ખૂંટાવાળા) ના શબ્દો આનાથી અગાઉ સૂરઃ સૉદ, આ. ૧૨ માં પણ [૪ 
| વાપરવામાં આવ્યા છે. તેના ઘણાઅર્થ હોઈ શકે છે. સંભવ છે કે તેની સેનાઓને ખૂંટાઓથી સરખાવવામાં આવી [₹|. 
| હોય અને “ખૂંટાવાળા'નો અર્થ સેસાઓવાળા થતો હોય, કેમ કે તેમના કારણે જ તેનું સામ્રાજય આ રીતે ટકી રહ્યું [9] 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ _ પ ય. પે _ 103 રી ર ગ સલપફજ. ૮૯ 


દ્ધ 


7 1 ન 


રે છેવટે ત તમારા રબે તેમના પર યાતનાનો કોરડો ' વરસાવી દીધો. હકીકત એ છે. કેતમારોરબ ફાંસલો 
યાર કરીબેઠો છે.” પી 
પરંતુ” મનુષ્યની સ્થિતિએ છેકે ક રબજ્યારે તેનેઅજમાયશમાં નાંખે છે અને તેને પ્રતિષ્ઠા 
ફી અને કૃપાઓ આપે છે ત્યારે તે કહે છે કે મારા રબે મને પ્રતિષ્ઠિત બનાવી દીધો, અને જ્યારે તેને 
ફ। અજમાયશમાં નાખે છે અને તેની રોજી તેના પર તંગ કરી દેછે તો તે કહેછે કેમ મારા રબે મને 
ર અપમાનિતકરીદીધો.? - - 


દ રું હતું, જેમ કે તંબુઓ ખૂંટાઓ વડે મજબૂતીની સાથે ઊભા થાય છે. એપણ સંભવ છે કે આનો અર્થ સેનાઓની ખૂબ, 
| મોટી સંખ્યા હોય અને મતલબઃએ હોય કે તેની સેનાઓ જયાં પણ જઈને રોકાણ કરતી હતી, ત્યાં દરેક બાજુએ તેના 
ય તંબુઓના રોપવામાં આવેલાં ખૂંટાઓ જ ખૂંટાઓ નજરે પડતા હતા. એવું પણ બની શકે'છે કે આનાથી અભિપ્રેત એ 
| ખૂંટાઓ કે ખીલાઓ હોય, જેનેઃ ઠોકીને તે લોકોને યાતનાઓ આપતો હતો, અને એ પણ શક્ય છે કે ઇજિપ્તના 
જુ પિરામીડોને ખૂંટાઓથી સરખાવવામાં આવ્યા હોય, કેમ કે તે ફિરઔનીઓની મહાનતા અને વૈભવની એ 
૪ | નિશાનીઓ છે, જે સદીઓથી જમીન પર મજબૂત ઊભા છે. 
| (9) અત્યાચારીઓ અને ઉપદ્રવકારીઓના કૃત્યો પર નજર રાખવા માટે “ફાંસલો તૈયાર કરવા'ના શબ્દો રૂપક 
હ. તરીકે વાપરવામાં આવ્યા છે. 'ફાંસલો' એ જગ્યાને-કહે છે, જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ કોઈની રાહ જોઈને એ આશેયથી 
| છુપાઈને બેસ્યો હોય છે કે જ્યારે તે લક્ષ્ય પર આવી જાય એ જ વખતે તેના ઉપર હુમલો કરી દે. તે જેની રાહ જોઈને 
નુ. બેસેલો હોય છે, તેને કંઈ ખબર અથી હોતી કે તેની ખબર લઈ નાખવા કોણ ક્યાં સંતાઈને બેસ્યો છે. પરિણામથી 
જુ ગાફેલ, 'નચિંત થઈને તે એ જગ્યા પાસેથી પસાર થાય છે અને અચાનક-શિકાર બની જાય છે. આ જ સ્થિતિ 
| અલ્લાહત્‌આલાની સામે એ અત્યાચારીઓની છે, જેઓ દુનિયામાં બગાડ અને ઉપદ્રવનું તોફાન મચાવી રાખતા 
૪ હોય છે. તેમને તેનું કોઈ ભાન નથી.હોતું કે ખુદા પણ કંઈ છે, જે તેમનાં કૃત્યોને.જોઈ રહ્યો છે.' તેઓ. પૂરેપૂરી 
દ રં નિર્ભયતાથી રોજ-બરોજ વધારેને વધારે દુષ્તાઓ કરતા ચાલ્યા જાય છે, ત્યાં સુધી કે જયારે એ હદ આવી જાય છે, 
| જેનાથી આગળ અલ્લાહત્‌આલા તેમને વધવા દેવા માગતો નથી, એ જ વખતે તેમના ઉપરે અચાનક તેના મોડો 
.| કોરડો વરસી-જાય છે. 1. 
(૮) હવે લોકોની સામાન્ય નૈતિક હાલત ઉમર આલોચના 'કરીનેએ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે દુનિયામાંઆ 
ન] પ્રેકોરનું વર્તન જે લોકોએ અપનાવી રાખ્યું છે, છેવટે.શું કારણ છે કે તેમની પૂછપરછ કરવામાં ન-આવે; અને એ 
| વાતને બુદ્ધિ અને નીતિમત્તાનો.તેકાદો કેવી રીતે માની શકાય છે કે આ બધું કરીને કાડ વ્યક્તિ દુનિયાથી વિદાય- 
| થઈજાય, તો તેને કોઈવળતર કે સજાનો સામનો ન કરવો પડે. રી 
| _ (૯) એટલે કે, આ છે જીવન અંગેનો માનવીનો ભૌતિકવાદી દૃષ્ટિકોણ. આ નામ ધનદોલત તથા હોદ્દા હું 


તફડીપુલ કુર્ચન ઃ પારએ-અમ્મ 104 મ અલ-ફજ - ૮૯ 


1 - પુઃ 2૮૦ રૃ, 2171૮૮ ક ક “64૪74ર?૮;ક52-૨ ૬ દષ્# 
ક કજડ્કઝીઝપ્કઇઉઇટકઝઇ૦ેલ્ઝાઈક્ડઉઝ_#5 
| દઇ “ [£2 દ.» 41123 : -2 8૮ 3 | £૬42% ૬ । દી, ૮ 23% 
ન હ [ટટ જા. રાર્ટ 2૫-૮૩ ઈ. 2 ઝદેશ ૦5૬ 
॥ હાર્ડડડડટાઇ।ડડઇં ફદ કટકા) 
$| કદાપિ નહીં,” પરંતુ તમે અનાથ સાથે સન્માનભર્યું વર્તન કરતા નથી,'” અને ગરીબને ભોજન 
| કરાવવા માટે એકબીજાને પ્રેરિત કરતા નથી," અને વારસાની બધી સંપત્તિ સમેટીને ખાઈ જાઓ 
। છો,” અને ધનના પ્રેમમાં ખૂબ ખરાબ રીતે ગ્રસ્ત છો.” કદાપિ નહીં," જ્યારે ધરતીને સતત 
ક] ફૂટી-ફૂટીને રેતાળ મેદાન બનાવી દેવામાં આવશે, અને તમારો રબ વિદ્યમાન થશે'”એ સ્થિતિમાં કે 
| ફરિશ્તાઓ કતારબદ્ધ ઊભા હશે, 


| અને સત્તાને તે સર્વસ્વ સમજી લે છે. આ વસ્તુઓ મળે તો ફુલાઈ જાય છે અને કહે છે કે ખુદાએ મને પ્રતિષ્ઠિત અને 
| ઇજ્જતવાળો બનાવી દીધો, અને આ વસ્તુઓ ન મળે તો કહે છે કે ખુદાએ મને અપમાનિત કરી નાખ્યો; જાણે માન- 
| સન્માન અને અપમાનનું માપદંડ તેની દષ્ટિએ ધનદોલત તેમજ હોદા અને સત્તાનું મળી જવું કે ન મળવું છે, જ્યારે કે 
અસલ હકીકત, જેને તે નથી સમજતો, એ છે કે અલ્લાહે જેને દુનિયામાં જે કંઈપણ આપ્યું છે, પરીક્ષા માટે આપ્યું છે. * 
ધનદોલત અને શક્તિ આપ્યા છે, તો પરીક્ષા માટે આપ્યા છે કે તે તેને મેળવીને કૃતશ્ અને આભારી બને છે કે 
કૃતઘ્નતા અને નિમકહરામી કરે છે. ગરીબ, કંગાળ અને નિર્ધન બનાવ્યો છે, તો તેમાં પણ તેની પરીક્ષા છે કે ધૈર્ય અને 
ફં| સંતોષની સાથે અલ્લાહની મરજી સામે રાજી રહે છે અને જાયઝ (કાયદેસર, ઉચિત) હદોમાં રહેતાં પોતાની 
મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે, કે પછી નૈતિકતા અને.પ્રમાણિકતાની દરેક હદને પાર કરવા તૈયાર થઈ જાય છે અને 
| પોતાના ખુદાને ભાંડવા માંડે છે. - 1૬ 
|] (૧૦) અર્થાત્‌, આ ઇજ્જત અને અપમાનનું માપદંડ કદાપિ નથી. તમે ઊંડી ગેરંસમજમાં છો કે ચારિત્ર્યની 
મ ભલાઈ અને બૂરાઈના બદલે તમે આને ઇજ્જત અને અપમાનનું માપદંડ બનાવી રાખેલ છે. 

(૧૧) અથતિ, જ્યાં સુધી તેનો પિતા જીવતો રહે છે, તેના સાથે તમારું વર્તન બીજું કંઈ હોય છેં, અને જયારે 
| તેનો પિતા મૃત્યુ પામે છે, તો પાડોસી અને નજીકના સગાઓની વાત તો દૂર રહી) કાકા અને મામા અને મોટા 
| ભાઈઓ સુદ્ધા તેનાથી મોઢું ફેરવી લે છે. કિ વા | 
8] (૧૨) અર્થાત્‌, તમારા સમાજમાં ગરીબોને ભોજન કરાવવાની કોઈ ચર્ચા નથી, ન કોઈ સ્વયં કોઈને ભોજન - 
કુ. | કરાવવા માટે તૈયાર હોય છે, ન લોકોમાં એ ભાવના જોવા મળે છે કે ભૂખ્યાઓની ભૂખ મટાડવા માટે કોઈ ચિંતા કરે 
| અને એક-બીજાને તેની વ્યવસ્થા કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપે. 

(૧૩) અરબ પ્રદેશમાં સ્રીઓ અને બાળકોને તો વારસાથી સામાન્ય રીતે વંચિત રાખવામાં આવતા હતા અને 
| લોકોનો દષ્ટિકોણ આ સંબંધે એ હતો કે વારસાનો અધિકાર માત્ર એ પુરુષોને છે, જેઓ લડવા અને પરિવારની સુરક્ષા 
| કરવાને કાબેલ હોય. આના સિવાય મૃતકના વારસોમાં જે વધારે શક્તિશાળી અને પ્રભાવી હતો, તે નિઃસંકોચ 
| સમગ્ર વારસો હડપ કરી જતો હતો અને એ તમામ લોકોનો હિસ્સો મારી ખાતો હતો, જે પોતાનો હિસ્સો મેળવવાની 

| શક્તિ રાખતો ન હોય. હક્ક અને ફરજનું કોઈ મહત્ત્વ તેમની નજરમાં નહોતું કે પ્રમાણિકતાથી પોતાની ફરજ 
ર સમજીને હક્કદારને તેનો હક્ક આપે, ચાહે તેને પ્રાપ્ત કરવાની તે શક્તિ ધરાવતો હોય કે ન ધરાવતો હોય. 


તફહીશુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ . “ 105 અલન્ફજ - ૮૯ 


દ્વિ દ ઘાત 
ફટા ખટ 
નેજહનજ્ઞમ (નર્ક) તે દિવસે સામે લઈ આવવામાં આવશે, તે દિવસે મનુષ્યને સમજ આવશે અને તે 
વખતે તેના સમજવાથી શું લાભ ?“” તે કહેશે કે કદાચ, મેં મારા આ જીવન માટે અગાઉથી કંઈ 
તૈયારી કરી હોત ! તો અલ્લાહ તે દિવસે જે યાતના આપશે તેવી યાતના આપનાર કોઈ નથી, અને 
અલ્લાહજેવી રીતે બાંધશે તેવો બાંધનાર કોઈ નથી. 
(બીજી તરફ કહેવામાં આવશે) હે શાંત અને સંતુષ્ટ આત્મા !"” ચાલપોતાના રબ તરફ””,એ 


સ્થિતિમાં કે તું (પોતાના ઉત્તમપરિણામથી) ખુશ અને (પોતાનારબના સમીપ) પ્રિય છે. 


(૧૪) અથત્‌, જાયઝ (ઉચિત) અને નાજાયઝ (અનુચિત) તેમજ હલાલ (વૈધ) અને હરામ (અવૈધ)ની તમને 
કોઈ ચિંતા નથી. જે રીતે પણ ધન મેળવી શકાતું હોય, તે મેળવવામાં તમને કોઈ સંકોચ કે શરમ નથી હોતી, અને 
ચાહેગમે તેટલુંધનમળી જાય, તમારા લોભ અને લાલચની આગ ક્યારેય ઠંડી પડતી નથી. 

(૧૫) અથતિ તમારો એ વિચાર ખોટો છે કે તમે દુનિયામાં જીવો ત્યાં સુધી આ બધું કરતા રહો અને તેની 
પૂછપરછનો સમય કદાપિ ન આવે. જે વળતર અને સજાનો ઇન્કાર કરીને તમે જીવનનું.આ ધોરણ અને રંગઢંગ 
અપનાવી રાખેલ છે, તે કોઈ અસંભવિત કે કાલ્પનિક વાત નથી, બલ્કે તે સમય અવશ્ય આવવાનો છે, અને તે એ 
વખતે આવશે, જેનો ઉલ્લેખ આગળ આવી રહ્યો છે. 

(૧૬) ખરા શબ્દો છે - હાઈદહૂ, જેનો શાબ્દિક અનુવાદ છે “તારો રબ આવશે.' પરંતુ દેખીતું છે કે 
અલ્લાહત્‌આલાના એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી, તેથી 
અનિવાર્યપણે આને એક ઉપમાયુક્ત વર્ણનશૈલી જ સમજવી પડશે, જેનાથી એ કલ્પના અપાવવાનો હેતુ છે કે તે 
વખતે અલ્લાહત્‌આલામી સત્તા અને તેની બાદશાહી અને સાર્વભૌમત્વ તેમજ તેના પ્રતાપની [નિશાનીઓ એ રીતે 
પ્રગટ થશે, જેમ કે દુનિયામાં કોઈ બાદશાહની તમામ સેનાઓ અને રાજ્યના બધા દરબારીઓના આગમનથી 
દબદબો અને રૂઆબ છવાતો નથી, જે સ્વયં બાદશાહના આગમનથીદરબારમાં છવાય છે. ર 

(૧૭) ખરા શબ્દો છે -«8હહદડઝઈ૧ફક આના બે અર્થથઈ શકે છે. એક એ કે તે દિવસે માનવી 
યાદ કરશે કે તે દુનિયામાં શું કરીને.આવ્યો છે અને તેના પર પસ્તાવો કરશે, પરંતુ તે વખતે યાદ કરવા અને પસ્તાવો 
કરવાથી શું લાભ. બીજો અર્થ એ છે કે એ દિવસે માનવીને ભાન આવશે, તેને શીખ મળશે, તેની સમજમાં એ વાત 


તફહીમુલ કુઅનિ? પારએ-અમ્મ 106 


અલ-ફજ - ૮૯ 


૦૦૦ ૭૦-૦૦.૯૦-.૭૦-૪૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦:૦૪:૦૦:૪૦:૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:;૩૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૭૦:૦૦૮- 


7 


દ્‌ અ” ૭ર 2) મુંડક , 2: 2 €.5।[# 
ઉ ઉ્હુક્:490ન્‍બલઞ૩ 


_ _ સામેલથઈજામારા (સદાચારી) બંદાઓમાં અને દાખલ થઈ જામારી જશતમાં, (રુકૂઅ-૧) 
|. આવશે કે જેકંઈ તેને પયગંબરોએ બતાવ્યું હતું, એ જ સાચું હતું, અને તેમની વાત ન માનીને તેણે મૂર્ખામી કરી છે, 


| પરંતુતે વખતે ભાનમાં આવવા અને શીખ હાંસલ કરવાથી તથા પોતાની ભૂલને સમજવાથી શું લાભ. 


91 ૧૮) “નફસે મુત્મઈન' (શાંત અને સંતુષ્ટ આત્મા)નો અર્થ એ વ્યક્તિ છે, જેણે કોઈ શંકા અને સંદેહ વગર 
| પૂર્ણ સંતોષ અને શાંત હૃદયે અલ્લાહ વહદહૂ લાશરીક (એક જ અલ્લાહ) જેનો કોઈ ભાગીદાર નથી)ને પોતાનો રબ 
| (પ્રભુ-પાલનહાર, માલિક અને સ્વામી) માન્યો અને પયગંબરોએ લાવેલ સત્ય-દીનને પોતાનો દીન (જીવન-: 
। વ્યવસ્થા, ધર્મ) ઠેરવ્યો; જે આસ્થા-શ્રદ્ધા અને જે આદેશ કેઆજ્ઞા પણ અલ્લાહ અને તેના રસૂલથી મળ્યા તેને સંપૂર્ણ 

કે સત્ય માન્યા; જે વસ્તુથી પણ અલ્લાહના દીને મનાઈ કરી, તેનાથી અણગમા અને અનિચ્છાએ નહિં, બલ્કે એ 

| વિશ્વાસ સાથે રોકાઈ ગયો કે વાસ્તવમાં તે ખરાંબ વસ્તુ છે; જે કુરબાની (ત્યાગ અને બલિદાન)ની પણ સત્યની 
| રાહમાં જરૂરત પડી, નિઃસંકોચ તેને પ્રસ્‍તુત કરી દીધી; જે મુશ્કેલીઓ અને તકલીફો તેમજ મુસીબતો અને કષ્ટોનો 
| પણ આ માર્ગમાં સામનો કરવો પડ્યો, તેને શાંત દિલથી અને હૃદયના પૂર્ણ સંતોષ સાથે સહત્ત કરી લીધા, અને બીજા 
| માર્ગોએ ચાલવાવાળાઓને દુનિયામાં જે નફો અત્તે લાભો તેમજ આનંદ પ્રાપ્ત થતા દેખાતા હતા, તેનાથી વંચિત રહી 
શ જવા અંગે તેનામાં કોઈ ઝંખના કે ઉત્કંઠા ન ઉદ્ભવી, બલ્કે તે એ વાત પર સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહ્યો કે સત્ય-દીનના 
| અનુસરણે તેને એ ગંદકીઓથી સુરક્ષિત રાખ્યો છે. આ જ અનુભૂતિ અને મનોસ્થિતિને કુઅનિમાં બીજે ઠેકાણે 


'શર્હસદ્‌ર'થી સરખાવેલ છે. (અલ-અન્‌આમ, આ.૧૨૫) ર ર 
(૧૯) આ વાત તેને મૃત્યુ વખતે પણ કહેવામાં આવશે, કયામતના દિવસે જ્યારે તે ફરીથી ઉઠીને હશ્રના 
મેદાનની તરફ આગળ વધશે તે વખતે પણ કહેવામાં આવશે, અને જ્યારે અલ્લાહની અદાલતમાં તેને રજૂકરવામાં 

| આવશે તે વખતે પણ કહેવામાં આવશે. દરેક તબક્કે તેને સંતોષ અપાવવામાં આવશે કે તે અલ્લાહની દયા તરફ જઈ 
| રહ્યો છે. ' 


0૭૭૦ ૭-૭૭૦૭૦૭-૦૭૦-૦૦2૦૭૦૦૦૭-૦૦૦૭૦૭૭-૩2222222222222222 222 222222 22222 એઝ ઝઝઝઝઝઝઝઝ 
2 ૬4604૯5 4૯૦-૦૯.૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૪:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦;૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:-૦૦૮ 


તફહીમુલ કુરઆન : પારએ-અમ્મ 107 * અલ-બલદ -૯૦ 


૯૦ : અલ-બલદ 
પરિચય 


પહેલી જ આયત દ5 1 કઝ્રકાંક ના શબ્દ પપ! ને આનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
જ. ઉતરાણકાળઃ ક નુ 
આનો વિષય અને વર્ણનશૈલી મક્કા-મુઅઝ્ઝમાના આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી સૂરઃઓ જેવાં છે, 
| પરંતુ આમાં એક એવો સંકેત છે જે બતાવે છે કે તેના અવતરણનો સમય એ હતો, જયારે મક્કાના કાફિરો 
| (વિધર્મીઓ) અલ્લાહના રસૂલ છૈકૈની દુશ્મની પર ઉતરી આવ્યા હતા અને આપના વિરુદ્ધ દરેક જુલમ અને 
| અત્યાચારને તેમણે પોતાના માટે વૈધ કરી લીધા હતા. - 
ક | વિષય અને ચર્ચા: 

આ સૂરઃમાં એક મહત્ત્વના વિષયને અમુક ટૂંકા વાક્યોમાં સમટી લેવામાં આવ્યો છે અને આ કુઅનિના 
જુ સંક્ષેપની વિશિષ્ટતા છે કે એક સંપૂર્ણ જીવન-દષ્ટિકોણ, જેને મુશ્કેલીથી એક દળદાર પુસ્તકમાં વર્ણવી 
જિ શકાતો હતો, આ નાની સરખી સૂરઃના નાના-નાના વાક્યોમાં અત્યંત અસરકારક રીતે વર્ણવી દેવામાં 
ક.. આવ્યો છે. આનો વિષય દુનિયામાં માનવીની, અને માનવી માટે દુનિયાની ખરી હેસિયત સમજાવવાનો 
ભી અને એ બતાવવાનો છે કે અલ્લાહે માનવી માટે સૌભાગ્ય અને દુર્ભાગ્યના બંને માર્ગો ખોલીને મૂકી દીધા 
ક છે, તેને જોવા અને તેના પર ચાલવાના સાધનો પણ તેને ઉપલબ્ધ કરી દીધા છે , અને હવે એ માનવીની 
9! પોતાની કોશિશ અને મહેનત પર નિર્ભર છે કે તે સૌભાગ્યના માર્ગે ચાલીને સારા પરિણામે પહોંચે છે કે 
| દુભગ્યનો માર્ગ અપનાવીને ખરાબ પરિણામનો સામનો કરે છે. ી 
8 સૌથી પહેલા મક્કા શહેર અને તેમાં અલ્લાહના રસૂલ ડફ પર પડતી મુસીબતો અને આદમના તમામ 
| સંતાનોની સ્થિતિને એ હકીકતની સાક્ષીની હેસિયતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે કે આ દુનિયા માણસ માટે 
જું વિશ્રામગૃહ નથી, જેમાં તે મોજમજા ઉડાવવા માટે પેદા કરવામાં આવ્યો હોય, બલ્કે અહીં તેનો જન્મ જ 
| કષ્ટની હાલતમાં થયો છે. આ વિષયને જો સૂરઃ નજૂમની આ.૩૯ શ્કળફીહ્રાઈ ઈ (એકેમનુષ્ય 
8, માટેઆ સિવાય કશું જ નથી, પરંતુ તે જેના માટે તેણે પ્રયાસ કર્યો છે) સાથે મેળવીને જોવામાં આવે તો વાત 

1 તદન સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે દુનિયાના આ કારખાનામાં મનુષ્યનું ભાવિ તેની દોડધૂપ અને કોશિશ તથા તેની 
ફે મહેનત અને તેણે ઉઠાવેલ કષ્ટપર નિર્ભર છે. 

તે પછી મનુષ્યની એ ગેરસમજ દૂર કરવામાં આવી છે કે અહીં, બસ એ જ છે અને ઉપર કોઈ સર્વોચ્ચ 
જા સત્તા નથી, જે તેના કામની દેખરેખ રાખનારી અને તેણે કરેલ ભૂલ કે ગુના માટેપકડ કરનારી હોય. 

પછી માનવીના ઘણા અજ્ઞાનતાપૂર્ણ નૈતિક દષ્ટિકોણોમાંથી એક વસ્તુને ઉદાહરણ તરીકે લઈને 

1 બતાવવામાં આવ્યું છે કે તેણે દુનિયામાં મોટાઈ અને શ્રેષતાના કેવા ખોટા માપદંડો ઘડી રાખ્યા છે. જે 
જું વ્યક્તિ પોતાની મોટાઈ અને મહત્તા માટે લખલૂટ ધન ઉડાવે છે, તે પોતે પણ પોતાના આ વૈભવી ખર્ચાઓ 
| પર ગર્વ કરે છે અને લોકો પણ તેને ખૂબ દાદ આપે છે અને તેની વાહવાહ કરે છે, જયારે કે જે હસ્તી તેના 


તફહીસુલ કુરબાન ઃ પારએ-અમ્મ * 108_ ક અલ-બલદ - ૯૦ 


હી કામની દેખરેખ રાખી રહી છે, તે એ જુએ છે કે તેણે આ ધનદોલત કઈ રીતે પ્રાસ કરેલ છે અને કયા માર્ગે, 
નું] કઈ નિયત અને ઇરાદાથી તથા કયા આશયથી તેનો ખર્ચ કર્યો. 

તે પછી અલ્લાહતૂઆલા ફરમાવે છે કે અમે માનવીને જ્ઞાનના સાધનો અને વિચારવા- 
ર સમજવાની યોગ્યતાઓ આપીને તેના સામે ભલાઈ અને બૂરાઈના બંને રસ્તાઓ ખોલીને મૂકી દીધા છે. 
જુ એક રસ્તો એ છે, જે નૈતિકપતન તરફ જાય છે, અને તેના પર જવા માટે કોઈ કષ્ટ ઉઠાવવું પડતું નથી, બલ્કે 
જ મનને ખૂબ મજા આવે છે. બીજો રસ્તો નૈતિક ઉન્નતિ તરફ જાય છે, જે એક દુર્ગમ પહાડી જેવો છે કે તેના પર 
૬ ચાલવા માટે માણસને પોતાની મનેચ્છાઓનું દમન કરવું પડે છે. આ માનવીની નબળાઈ છે કે તે આપહાડી 
| પરચઢવાની સરખામણીમાં ખાઈમાં ગબડવાને પ્રાથમિકતા આપે છે. . 

પછી અલ્લાહતૂઆલાએ બતાવ્યું છે કે તે ખીણ શું છે, જેમાંથી પસાર થઈને માણસ ઉન્નતિ તરફ 
| જઈ શકે છે. તે એ છે કે આડંબર અને ઘમંડ અને દેખાડાના ખર્ચને છોડીને માણસ પોતાનું ધન અનાથો અને 
હી. ગરીબોની સહાયતા માટે ખર્ચ કરે, અલ્લાહ અને તેના દીન પર ઈમાન લાવે, અને ઈમાન લાવનારાઓના 
જુ સમૂહમાં સામેલ થઈને એક-એવા સમાજના નિમણિમાં ભાગ લે, જે ધૈર્યની સાથે સત્ય-નિષ્ઠાના તકાદાઓને 
| પૂરા કરનારો અને લોકો પર દયા કરવાવાળો હોય. આ રસ્તા પર ચાલનારાઓનું પરિણામ એ છે કે માણસ 
8 અલ્લાહની કૃપાઓનો હકદાર બને, અને આનાથી વિપરીત બીજો રસ્તો અપનાવનારાઓનો અંજામ 
| દોઝખ (નર્ક)ની આગ છે, જેમાંથી નીકળવાનાબધા જ દરવાજાઓ બંધ છે. 

-બ્- 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ' 109 અલ-બલદ - ૯૦ 


૪૪-૦૦-૦ ૦૦૪૭-૪૭ ૭-૦૦-૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦૭૦૦૦૦2૦2 22 2222ઝઝ ઝડ ઝગ ઝક ઝક 
22. અ અ 254 ₹₹.99-૦૦-૦૦-૦૪:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦% 


! આ. 2૦ | (ચ સૂટઃ ૯૦ અલ-બલદ (મક્કી) [ છ્છૂઅ-૧ 
૮% 


ન. 


ફઝ રદ 2 4 
| છરો 15 હ “41 ડ હેપ્ા હ હશ ૪ 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 


નહીં,” હું સોગંદ ખાઉં છું આ શહેરના,” અને સ્થિતિ એ છે કે (હે નબી ફૂ !) આ શહેરમાં ર 


| તમને હલાલ (વૈધ) કરી લેવામાં આવ્યા છે,” 


(૧) આનાથી અગાઉ અમે સૂરઃ કિયામહ, નોંધ ૧ માં એ વાતની સ્પષ્ટતા કરી ચૂક્યા છીએ કે વાણીની શરૂઆત _ઢું. 
| 'નહીં'થી કરવી અને પછી સોગંદ ખાઈને આગળની વાત શરૂ કરવાનો અર્થએ છે કે લોકો કોઈ ખોટી વાત કહી રહ્યા |વ 
। હતા, જેનું ખંડન કરતાં ફરમાવવામાં આવ્યું કે નહીં, વાંત એ નથી, જે તમે સમજી બેઠાં છો, બલ્કે હું ફલલાણી-ફલાણી [8' 
ક! વસ્તુઓના સોગંદ ખોઉં છું કે ખરી વાત આ છે. હવે રહ્યો એ પ્રશ્ન કે એ વાત શું હતી, જેના ખંડનમાં આ વાણી [ન 
| અવતરિત થઈ, તો તેના પર પછીનો વિષય સ્વર્ય દલીલ કરી રહ્યો છે. મક્કાના કાફિરો એવું કહેતા હતા કે અમે જે [8 


જીવન-પદ્ધતિ પર ચાલી રહ્યા છીએ તેમાં કોઈ ખરાબી નથી. દુનિયાનું જીવન બસ આ જ છે કે ખાવ, પીવો, અને 
ય જ્યારે સમય આવી જાય તો મરી જાવ. મુહમ્મદ (કછ) વિના કારણ અમારી આ જીવન-શૈલીને ખોટી ઠેરવી રહ્યા છે 


| અને અમને ડરાવી રહ્યા છે કે આ અંગે ક્યારેક અમારી પૂછપરછ થશે અને અમને વળતર અને સજાનો સામનો કરવો 1નું. 


પડશે. 


(૨) અથત્‌, મક્કા શહેરના. આ જગ્યાએ એ વાત સ્પષ્ટ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નહોતી કે આ શહેરના | 
8! સોગંદ કેમ ખાવામાં આવી રહ્યા છે. મક્કાવાસીઓ પોતાના શહેરની પશ્ચાદભૂમિ સ્વયં જાણતા હતા કે કેવી રીતે એક 
| નિર્જન ખીણમાં સુનસાન પહાડો વચ્ચે હઝરત ઇબ્રાહીમ કૈકયેએ પોતાની એક પત્ની અને એકધાવણા બાળકને અહીં |. 
| લાવીને નિઃસહાય છોડ્યા હતા, કેવી રીતે અહીં એક ઘર બનાવીને એવી સ્થિતિમાં હજ્જની ઘોષણા કરી, જ્યારે કે [8. 
| દૂર-દૂર સુધી કોઈ આ થોષણાને સાંભળવાવાળું નહોતું, અને પછી કેવી રીતે આ શહેર છેવટે તમામ આરબ પ્રદેશનું [ું. 

જ કેન્દ્ર બની ગયું અને એવું “હરમ ઉતિષ્િત સ્થાન) ઠેરવવામાં આવ્યું કે સદીઓ સુધી અરબની કાયદા-કાનૂન [4 


| વિનાની ધરતીમાં આના સિવાય કોઈ શાંતિનું સ્થાન નહોતું. 


| (૩) મૂળ શબ્દો છે - ઠડક ટ]ઝ હડક. આના ત્રણ અર્થ તફસીરવેત્તાઓએ વર્ણવ્યા છે. એક એ કે આપ [1 

0 | ક આ શહેરમાં રહો છો અને આપના રહેવાસી હોવાથી આની મહાનતામાં ખૂબ વધારો થઈ ગયો છે. બીજો એ કે, [₹ 
| આમ તો આ શહેર હરમ (પ્રતિષિત) છે, પણ એક સમય આવશે, જ્યારે થોડાકસમય માટે અહીં યુદ્ધ કરવું અને દીન [9. 
| (સિત્ય-ધર્મ)ના દુશ્મનોને કતલ કરવું તમારા માટે વૈધ થઈ જશે. ત્રીજો એ કે આ શહેરમાં જંગલના જાનવરો સુદ્ધાને [નું. 
| મારવા અને વૃક્ષોને પણ કાપવા આરબવાસીઓની નજીક હરામ (અવૈધ) છે અને દરેકને અહીં શાંતિ ઉપલબ્ધ છે, | 
| પરંતુ સ્થિતિ એ થઈ ગઈ છે કે હે નબી કક! તમને અહીં કોઈ શાંતિ નથી, તમને સતાવવું અને તમારી હત્યાની | 
| વોજનાઓ બનાવવી વૈધ કરી લેવામાં આવ્યું છે. આમ તો આ શબ્દોમાં ત્રણેય અર્થનો અવકાશ છે, પરંતુ જ્યારે [' 

૬ આપણે આગળના વિષય પર વિચાર કરીએ છીએ, તોલાગે છે કે પહેલા બે અર્થ આનાથી જરાય સુસંગત નથી, અને દ 


ા ત્રીજો અર્થજ તેનાથી મેળ ખાય છે._ 


તફહીમુલ કુરાન : પારએ-અમ્મ 110 અલ-બલદ -૯૦ 


શુ] અને સોગંદ ખાઉં છું પિતાના અને એ સંતતિના જે તેનાથી જન્મી,” હકીકતમાં અમે મનુષ્યને કષ્ટમાં 
1 પૈદા કર્યો છે.” શુંતેણે એમ સમજી લીધું છે કે તેનાપર કોઈ કાબૂનહીં મેળવી શકે? 


(૪) અહીંમાત્ર પિતા અને તેનાથી ઉત્પન્ન થનારી સંતતિના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને આગળ 
| માનવીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેથી પિતાનો અર્થઆદમ ઝ૪#જ હોઈ શકે છે, અને તેમનાથી ઉત્પન થનારી 
8! સંતતિનો અર્થ તમામ મનુષ્યો છે, જે દુનિયામાં જોવા મળ્યા હતા, અત્યારે જોવા મળે છે અને ભવિષ્યમાં જોવા 

| મળશે. 

(૫) આ છે એ વાત, જેના માટે એ સોગંદો ખાવામાં આવેલ છે, જેનો ઉલ્લેખ ઉપર કરવામાં આવ્યો છે. 

1 માનવીને કષ્ટમાં પેદા કરવાનો મતલબ એ છે કે માનવી આ દુનિયામાં મોજમજા કરવા અને સુખચેનની વાંસળી 

| વગાડવા માટે પેદા કરવામાં આવ્યો નથી, બલ્કે તેના માટે આ દુનિયા મહેનત અને પ્રયાસ તેમજ સષ્ટતાઈઓ સહન 
કે | કરવાની જગ્યા છે અને કોઈપણ માનવી આ સ્થિતિમાંથી પસાર થયા વગર નથી રહી શકતો. આ મક્કા શહેર સાક્ષી 
છેં કે કોઈક અલ્લાહના બંદાએ પોતાનો જીવ ઘોળી નાખ્યો હતો ત્યારે વસ્યું અને આરબ પ્રદેશનું કેન્દ્ર બન્યું. આ 

| મક્કા શહેરમાં મુહમ્મદ કકૈની સ્થિતિ સાક્ષી છે કે તે એક ઉદ્દેશ્ય માટે જાત-જાતની મુસીબતો સહન કરી રહ્યા છે, ત્યાં 


સુધી કે અહીંજંગલી જાનવરોને પણ સુરક્ષા છે, પરંતુ તેમના માટે નથી; અને દરેક માનવીનું જીવન માતાની ઉદરમાં 

| ગર્ભરહેવાથી લઈને મૃત્યુના અંતિમ શ્વાસ સુધી એ વાત પર સાક્ષી છે કે તેને ડગલે-ને-પગલે તકલીફ , કષ્ટ, મહેનત, 
૬ જોખમ અને સણ્તાઈઓના તબક્કાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. જેને તમે ખૂબ જ ઈર્ષ્યા કરવા લાયક સ્થિતિમાં જુઓ 

| છો, તે પણ જ્યારે માતાના પેટમાં હતો, પ્રત્યેક ક્ષણે એ જોખમમાં હતો કે અંદર જ મૃત્યુ પામે અથવા તેનો ગર્ભપાત 

મની થઈ જાય. જન્મ વખતે તેના મૃત્યુ અને જીવન દરમ્યાન વાળ બરાબર પણ અંતર નહોતું. જન્મ્યો તો એટલો વિવશ 

| હતો કે કોઈ દેખભાળ કરવાવાળું ન હોત તો પડ્યો-પડ્યો અત્યંત તકલીફમાં જ મૃત્યુ પામતો. ચાલવાને લાયક થયો 


1 5 


તોડગલે-ને-પગલે પડી-પડી જતો હતો. બાળપણથી યુવાની અને વૃદ્ધત્વ સુધી એવા-એવા શારીરિક ફેરફારોમાંથી 
દ ા તેને પસાર થવું પડ્યું કે જો કોઈ એક ફેરફાર પણ ખોટી દિશામાં થઈ જતો, તો જાન જોખમમાં મૂકાઈ જાત. તે જો 
| બાદશાહ કે સરમુખત્યાર પણ છે, તો ગમે ત્યારે એ આશંકાથી તેને ચેન નથી મળતું કે ક્યાંક તેના વિરુદ્ધ કોઈ કાવતરું 
| ન થઈ જાય. તે જો વિશ્વ-વિજેતા પણ છે, તો ગમે ત્યારે એ જોખમના કારણે તેને શાંતિ નથી હોતી કે તેના 
| સેનાપતિઓમાંથી કોઈ વિદ્રોહ ન કરી બેસે. તે જો પોતાના સમયનો “કારૂન' (અત્યંત ધનવાન) પણ છે, તો એ 
8 | ચિંતામાં હંમેશા આકુળ-વ્યાકુળ ડૂબેલો રહે છે કે પોતાની ધનદોલત કેવી રીતે વધારે અને કેવી રીતે તેની સુરક્ષા કરે. 
| ટૂંકમાં, કોઈ વ્યક્તિ પણ સંપૂર્ણપણે અને બધી રીતે સુખચેનની કૃપાથી સૌભાગ્યશાળી નથી, કેમ કે માનવીને ડષ્ટમાં 

પ જ પેદા કરવામાં આવ્યો છે. 
(૯) અથતિ, શું એ માનવી, જે આ સ્થિતિઓમાં ઘેરાયેલો છે, એવા મિથ્યાભિમાનમાં છે કે તે દુનિયામાં જે કંઈ 
ક | ઈચ્છે કરે, કોઈ સર્વોચ્ચ સત્તા તેને પકડવા અને તેનું માથું નીચું કરવાવાળી નથી ? જ્યારે કે આખિરતથી પહેલા સ્વયં 
%. આ દુનિયામાં પણ હર પળ તે જોઈ રહ્યો છે કે તેના ભાગ્ય પર કોઈ બીજાની સત્તા ચાલી રહી છે, જેના નિર્ણયો સામે 


તફહીશુલ કુરબાન ઃ પારએ-અમ્મ _ 114 *- *  અલ-બલદ-૯૦ 


»ક્ક્ટ #8ર્ષ્ક ૨%૩૮ 
[1 145% 48 


ત્રિ ૮ ક મું. જરા 
ક બ ૦ 
કહે છે કે શેં પુષ્કળ ધન ઉડાવી નાખ્યું.” શું તે એમ સમજે છે કે કોઈએ તેને મથી જોયો ?* શું 
| અમે તેને બે આંખો અને એક જીભ અને બે હોઠ નથી આપ્યા ?” અને બંને સ્પષ્ટ માર્ગો તેને (નથી) 
1 બતાવી દીધા?” કુ 


૬ તેની બધી યુક્તિ-પ્રયુક્તિંઓ ધૂળ ખાતી રહી જાય છે. ધરતીકંપનો એક ઝાટકો, હવાનું એક તોફાન, નદીઓ અને 
1 સમુદ્રોનો એક જળપ્રલય તેને એ બતાવવા માટેપૂરતાં છે કે ખુદાઈ (દિવ્ય) શક્તિઓની સામે તે કેટલું બળ અને જોર 
જી ધરાવે છે. અચાનક થતો અકસ્માત એક સારા-તંદુરસ્ત માણસને અપંગ બનાવીને મૂકી દે છે. ભાગ્યનો એક પલટો 
નુ મોટા-મોટા શક્તિશાળી વ્યક્તિને આકાશમાંથી જમીન પર ધૂળ ચાટતો કરી નાખે છે. આકાશની ઊંચાઈએ 
| પહોંચેલી કોમો અને માનવ-સમૂહોની તકદીરો જ્યારે બદલાય છે, તો તે એ જ દુનિયામાં અપમાનિત અને બેઆબરૂ 
| થઈને રહી જાય છે, જ્યાં કોઈ તેમનાથી આંખ મેળવવાનું સાહસ કરી શકતું નહોતું. આ માનવીના મગજમાં છેવટે 
ફ! ક્યાંથી એહવાભરાઈગઈકેકોઈનું તેનાપરજોર નથીચાલી શડતું ? 
9/1 (૭) [46 ટડ “મેંપુષ્કળ ધન ખર્ચ કરી નાખ્યું'નથી કહ્યું, બહે [&ઝઝછટ545 કહ્યું છે, જેનો શાબ્દિક 
નુ] -અત્તુવાદ છે - “મેં પુષ્કળ ધનનો નાશ કરી નાખ્યો.' અર્થતિ લુટાવી દીધું, અથવા વેડફી નાખ્યું કે ઉડાવી નાખ્યું. આ 
શબ્દો બતાવે છે કે કહેવાવાળાને પોતાની અમીરી ઉપર કેટલું અભિમાન હતું કે જે અઢળક ધન તેણે'બર્ચકર્યું તે ધન, 
] તેના સંપૂર્ણધનની સરખામણીમાં એટલું તુચ્છ હતું કે તેને લુટાવી દેવા કે ઉડાવી દેવાની તેને કોઈ પરવા નહોતી, અને 
| આ ધન ઉડાવી દેવાનું હતું કયા કામમાં ? કોઈ સાચી નેકી કે ભલાઈના કામમાં નહીં, જેમ કે આગળની આયતથી 
| સ્વયં સ્પષ્ટ થાય છે, બલ્કે પોતાની અમીરીના દેખાડામાં અને પોતાના અભિમાન અને પોતાની મોટાઈના 
૬! પ્રદર્શનમાં. પ્રશસ્તિ ગીતો ગાતા અને લખતા કવિઓ અને શાયરોને ભારે ઇનામો આપવા, લર્ચ્ન અને દુઃખંના 
1 રીત-રિવાજોમાં સેંક્ડો-હજારો વ્યક્તિઓને ભોજન કરાવી નાખવું, જુગારમાં પુષ્કળ નાણા હારી જવા, જુગાર જીતી 
| જવા પર ઊંટોની મિજબાનીઓ કરવી અને મિત્રો-પરિચિતોને જમણવાર કરાવવું, મેળાઓમાં લાવલશ્કરની સાથે 
| જવું અને બીજા સરદારોથી વધીને શાન*શૌકતતનું પ્રદર્શન કરવું, સમારંભો-ઉત્સવો અને ધાર્ષિક વિધિઓના 
| પ્રસંગોમાં પુષ્કળ ભોજન બનાવડાવવું અને જાહેર આમંત્રણ આપી દેવું કે જેનું મન ચાહે આવે અને જે જમવું હોય તે 
| જમે, અથવા પોતાના પડાવ કે રહેઠાણ પર જાહેર લંગર ચાલુ કરવું કે દૂર-દૂર સુધી એ ખ્યાતિ ફેલાઈ જાય કે ફલાણા 
કે | ધનવાનનું દસ્તરખાન અને રસોડું ખૂબ વિશાળ છે અને દરેક માટે ખુલ્લું છે. -: આ અને આવા જ બીજા દેખાડાના 
0 | ખર્ચાઓ હતા, જેને અજ્ઞાનતાકાળમાં માણસની ઉદારતા અને વિશાળ-હૃદયતાની નિશાની તથા તેની મોટાઈના 
9. સૂચક સમજવામાં આવતા હતા. આના પર જ-તેમની પ્રશંસાઓના ડંકા ગૂંજતા હતા, તેના પર જ તેમનાં પ્રશસ્તિ 
| ગાન ગાવામાં આવતા હતા, અને પોતે પણ બીજા લોકાની સરખામણીમાં ગર્વલેતા હતા. . 

. (૮) અથત્‌, શું આ ગર્વલેનારવ્યક્તિએઃનથી સમજતો કે કોઈ ખુદા પણ છે, જેજોઈ રહ્યો છે કે કયા સાધનોથી 
૪ | તેણે આ ધન પ્રાપ્ત કર્યું છે, કયા કાર્યોમાં તેને ખેપાવ્યું છે, અને કઈ નિયત અને ઇરાદાથી અને કયા હેતુસર તેણે આ 
| તમામકામો કર્યા છે? શું તે એમસમજેછે કે ખુદાના ત્યાં આ વ્યર્થઅને નકામા ખર્ચ, આ ખ્યાતિ-ભૂખઃઅને આ ઘમંડ 
૬ અને અહંકારની કોઈ કદર થશે? શું તે એવું માને છે કે દુનિયાની જેમ અલ્લાહ પણ તેનાથી ધોકો ખાશે? 


| ા ભેંસની આંખો નથી, બલ્કે એ માનવીય આંખો છે, જેને ખોલીને માણસ જુએ તો તેને દરેક બાજુ એ નનિશાનીઓ 


| વિચારવા-સમજવાનું કામ કરે છે અને પછી તેનાથી આત્માના અવાજની અભિવ્યક્તિનું કામ કરે છે. 


| મહેનતની આવશ્યકતા નથી પડતી, બલ્કે બસ, પોતાના નફસ (મન)ની લગામને ઢીલી મૂકી દેવી પૂરતું છે, પછી 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 1412 અલ-બલદ - ૯૦ 


44412444 [4 001: 4744 «4 
બ £2 ઉડાડ. (3પ્કઉવેડકીન્ગ્૭ા58 


તાત દ. € 4૮4૮2 ઝો ૩૭72 
ઈક બ્પ્જ જટ 
1 | પરંતુ તેણે દુર્ગમ ખીણમાંથી પસાર થવાની [હિંમત ન કરી; અને તમે શું જાણો કે શું છે તે દુર્ગમ 
| ખીણ ? કોઈ ગળાને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાવવું, અથવા ફાકા (નિરાહાર)ના દિવસે કોઈ નજીકના 
મ અનાથ અથવા ધૂળમાં રગદોળાતા કોઈ ગરીબને ભોજન કરાવવું.” 


(૯) મતલબ એ છે કે શું અમે તેને જ્ઞાન અને બુદ્ધિના સાધનો નથી આપ્યા ? બે આંખોથી અભિપ્રેત ગાય- 


ક | દેખાશે , જે હકીકતની ઓળખ કરાવે છે તેમજ સાચા અને ખોટાનો ભેદ સમજાવે છે. જીભ અને હોઠથી અભિપ્રેત 
| કેવળ બોલવાના અવયવો નથી, બલ્કે “નફ્સે નાતિકા' (રિદ્ધં0॥દ્વાં 50101) છે, જે આ અવયવોના આધારે 


(૧૦) અર્થાત્‌, અમે કેવળ બુદ્ધિ અને વિચારવાની શક્તિઓ પ્રદાન કરીને તેને છોડી નથી દીધો કે પોતાનો 
દ નુ માર્ગસ્વયં શોધે, બલે તેનું માર્ગદર્શન પણ કર્યું અને તેના સામે ભલાઈ અને બૂરાઈ, સદાચાર અને દુરાચારના બંને 
| માર્ગો સ્પષ્ટ કરીને બતાવી દીધા, જેથી તે ખૂબ સમજી-વિચારીને તેમાંથી જેને ઇચ્છે તેને પોતાની જવાબદારીથી ' 
અપનાવી લે. આ એ જ વાત છે, જે સૂરઃ દહ્રમાં ફરમાવવામાં આવી છે કે “અમે માનવીને એક સુરક્ષિત ટીપાથી 
| પેદા કર્યો, જેથી તેની પરીક્ષા કરીએ અને આ હેતુસર અમે તેને સાંભળવાવાળો અને જોવાવાળો બનાવ્યો. અમે તેને 
માર્ગ બતાવી દીધો, ચાહે આભાર વ્યક્ત કરવાવાળો બને અથવા કુફ્ર (કૃતઘ્નતા) કરવાવાળો.” (આ. ૨-૩) 
સમજૂતી માટેજુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૬, અલ-દહ્‌ર, નોંધ ૩થી ૫. 
| 1૧૧) મૂળશબ્દોછે - “૬ ત) ડડ . હછ્વ્કો નો અર્થ છે પોતાને કોઈ કઠોર અને કષ્ટદાયક કાર્યમાં 
8! નાખવું; અને 4 એ દુર્ગમ માર્ગને કહે છે, જે ઊંચાઈ પર જવા માટે પહાડોમાં થઈને પસાર થાય છે. આમ, 
0, આયતનો અર્થ એ છે કે બે માર્ગો, જે અમે તેને બતાવ્યા, તેમાંથી એક ઊંચાઈ તરફ જાય છે, પરંતુ કષ્ટદાયક અને 
જ] દુર્ગમ છે. તેમાં માણસને પોતાના નફસ (મન) અને તેની ઇચ્છાઓથી તથા શૈતાનના પ્રલોભનો અને ઉત્તેજનાઓથી 
| લડીને ચાલવું પડે છે; અને બીજો માર્ગ સરળ છે, જે ખાડાઓમાં ઊતરે છે, પરંતુ તેનાથી પતન તરફ જવા માટે કોઈ 


| માણસ સ્વયં ઢોળાવ કે પડતી તરફ ગબડતો ચાલ્યો.જાય છે. હવે એ માણસ, જેને અમે બંને માર્ગો બતાવી દીધા હતા, 
8 | તેણે તેમાંથી પડતી તરફ જતા માર્ગને અપનાવી લીધો અને એ દુર્ગમ અને કષ્ટદાયક માર્ગને છોડી દીધો, જે ઊંચાઈ 
ક! અને ઉન્નતિ તરફ જવાવાળો છે. રી ર * 
ક. (૧૨) ઉપર તેના નકામા અને નિરર્થક ખચઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જે તે પોતાની મોટાઈના 
| પ્રદર્શન અને પોતાનું અભિમાન બતાવવા માટે કરે છે, તેથી હવે તેનાથી વિરુદ્ધ બતાવવામાં આવ્યું છે કે એ કયો ખર્ચ 
જ અતે ધનનો એ કયો ઉપયોગ છે, જે નીતિમત્તા અને ચારિત્ર્યની ખાઈઓમાં પડવાને બદલે માણસને ઉન્નતિ અને 
| ઊંચાઈ તરફ લઈ જાય છે, પરંતુ તેમાં નફસ (મન)ને કોઈ લિજ્જત મળતી નથી, બલ્કે માણસને તેના માટે પોતાના 
| નફ્સ પર અંકૂશ મૂકીને ત્યાગ અને બલિદાનથી કામ લેવું પડે છે. તે ખર્ચએ છે કે માણસ કોઈ ગુલામ (દાસ)ને સ્વયં 
ક! મુક્ત કરે અથવા તેની નાણાકીય સહાયંતા કરે-જેથી તે પોતાનો “ફિદયો' (મુક્તિ-વળતર) ચૂકવીને મુક્તિ મેળવી 


તફહીમુલ કુરઅનિ : પારએ-અમ્મ 113 અલ-બલદ -૯૦ 


ન લે, અથવાકોઈગરીબનીગરદનને દેવાની જાળથી મુક્ત કરે, અથવા કોઈ નિઃસહાય અને નિરાધાર માણસ જો કોઈ 
| દંડના બોજથી દબાઈ ગયો હોય તો તેનો જીવ તેમાંથી છોડાવે. એ જ પ્રમાણે તે ખર્ચએ છે કે માણસ ભૂખની હાલતમાં 
ય કોઈ નજીકના અનાથ (અર્થાત્‌, સગો કે પાડોસી હોય એવો અનાથ) અને કોઈ એવા વિવશ વૅચિતને ભોજન કરાવે 
| જેને ગરીબી અને નિર્ધનતાની કકણાઈઓએ બરબાદ કેરી નાખ્યો હોય અને જેની સહાયતા કરવાવાળું કોઈ ન હોય. 
| આવા લોકોની મદદથી માણસની ખ્યાતિના ડંકા તો નથી વાગતા અને ન તેમને ખવડાવીને માણસની અમીરી અને 
દ . દાનશીલતાની એવી બોલબાલા થાય છે, જે હજારો ખાતા-પીતા સુખી લોકોની વૈભવી પાર્ટીઓ અને ભોજન- 
| સમારંભો કરવાથી થાય છે, પરંતુ નીતિમત્તા અને ચારિત્ર્યની ઉન્નતિ અને ઊંચાઈઓ તરફ જવાનો માર્ગ આ જ 
પી દુર્ગમ ખીણમાં થઈનેપસાર થાય છે. 

આઃઆયતમાં નેકી (સદાચાર)ના જે કાર્યોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેના ઘણા 'ફઝાઈલ' (પુણ્ય અને 
| શ્રેષતા) અલ્લાહના રસૂલ કએ પોતાના કથનોમાં બતાવ્યા છે. જેમ કે -- (ગરદન છોડાવવા) વિશે હુઝૂર ફકની 
દ રુ અનેક હદીસો રિવાયતોમાં નોંધવામાં આવેલ છે, જેમાંથી એક હઝરત અબ હુરેરા «કની એ રિવાયત છે કે હુઝૂર ફં 
| એ ફરમાવ્યું : ““જે વ્યક્તિએ એક મોમિન ગુલામને આઝાદ કર્યો, અલ્લાહત્‌આલા તે ગુલામના પ્રત્યેક અંગના 
| બદલામાં આઝાદ કરાવનાર વ્યક્તિના દરેક અંગને દોઝખથી બચાવશે - હાથના બદલામાં હાથ, પગના બદલામાં 

| પગ, ગુદહ્યેન્દ્રિયના બદલામાં ગુદ્યેન્દ્રિય.” (મુસ્નદ અહમદ, બુખારી, તિરમિઝી, નિસાઈ) હઝરત અલી બિન હુસૈન 
૪ રહ.એ (ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીને) આ હદીસના રિવાયત કરનાર સઅદ બિન મરજાનાથી પૂછયું કે, શું તમે અબૂ નુ 
હુરેરાહક્થી આ હદીસપોતે સાંભળી છે ? તેમણે કહ્યું, હા. આના પર ઇમામેઝેનુલ આબેદીન રહ.એ પોતાના સૌથી 
1 વધારે કીમતી ગુલામને બોલાવ્યો અને તેને આઝાદ કરી દીધો. “મુસ્લિમ'માં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે આ ગુલામ 


? 


માટે તેમને દસ હજાર દિરહમ કિંમત મળી રહી હતી. ઇમામ અબૂ હનીફા રહ. અને ઇમામ શાફઈ રહ.એ આ જ 
આયતના આધારે કહ્યું છે કે ગુલામને આઝાદ કરવું “સદકા' (દાન)થી શ્રેષ્ઠ છે, કેમ કે અલ્લાહ તૂઆલાએ આનો. 
્ 


। ઉલ્લેખ “સદકા'થી પહેલા કર્યો છે. 
“મસાકીન' (ગરીબો)ની મદદના ફઝાઈલ પણ હુઝૂરઃકકૈએ ઘણી હદીસોમાં બત્તાવ્યા છે. આમાંથી એક હઝરત 

અબૂ હુરેરા હકની એ હદીસ છે કે હુઝૂર કએ ફરમાવ્યું: 
જ . ૧% (ઈ ચ% «પ્છાઈ ઉ.) વૌ. હ હઈઝ્-૭ઝ)૫૦)3 છડ 

ર “વિધવા અને મિસ્કીન (ગરીબ)ની મદદ માટે દોડધૂપ કરવાવાળો એવો છે, જાણે જિહાદ ફી સબીલિલ્લાહમાં 

ર દોડ્ધૂપ કરવાવાળો. (અને હઝરત અબૂ હુરેરા «ક કહે છે કે) મને એવું લાગે છે કે હુઝૂર જંકએ એ પણ ફરમાવ્યું હતું કે 
જ. જેમ કે એ વ્યક્તિ, જે નમાઝમાં ઊભો રહે અને આરામ ન કરે અને જે એક-પછી-એક રોઝા રાખે અને ક્યારેય રોઝા 

| નછોડે.” (બુખારી, મુસ્લિમ) ઃ ર 

રં અનાથો વિશે તો હુઝૂર ફકૈના અનેક કથનો છે. હઝરત સહલ બિન સઅદ હની રિવાયત છે કે, ““અલ્લાહના 
૪ રસૂલ કએ ફરમાવ્યું : હું અને એ વ્યક્તિ, જે કોઈ સગામાંથી અનાથનું ભરણ-પોષણ કરે,' જન્નતમાં આ રીતે 
| હોઈશું. આમ ફરમાવીને આપ કંકએ શહાદતની (પહેલી) આંગળી અને વચ્ચેની આંગળીને ઉઠાવીને બતાવી અને 

| બંને આંગળીઓ વચ્ચે થોડું અંતર રાખ્યું.'' (બુખારી) હઝરત અબૂ હુરેરા «ફં હુઝૂર કકનો આ ઇરશાદ નોંધે છે કે, 

1 “'મુસલમાનોના ઘરોમાં સૌથી ઉત્તમ ઘર એ છે, જેમાં કોઈ અનાથથી સારો વ્યવહાર કરવામાં આવી રહ્યો હોય અને 

| સૌથી ખરાબ ઘરએ છે, જેમાં કોઈ અનાથ સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરવામાં આવી રહ્યો હોય.” (ઇબ્ને માજા,બુખારી 
2 | ફીલ-અદબુલ-મુફરદ) હઝરત અબૂ ઉમામા કક કહે છે કે હુઝૂર ફકએ ફરમાવ્યું, ““જેણે કોઈ અનાથના માથા પર 
પા રુ હાથ ફેરવ્યો અને માત્ર અલ્લાહ માટે ફેરવ્યો, તે બાળકના દરેક વાળના બદલામાં જેના પર એ વ્યક્તિનો હાથફર્યો, 


તફહીશુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 4114 અલ-બલદ -૯૦ 


કાજ ! 2. જટ 
! -૦દાકરઈકાટગહ,- હટ 
પા નિ પછી ટન ન પક કે) ન એ લોકોમાં નવ થાય, સુ ઈમાન લાવ્યા”” અને જેમણે 
બુ એકબીજાને ધૈર્ય અને (અલ્લાહના સર્જનો પર) દયાની તાકીદ કરી.” 


8 તેના માટે નેકીઓ લખવામાં આવશે, અને જેણે કોઈ અનાથ છોકરા કે છોકરીની સાથે સદ્વ્યવહાર કર્યો તે અને હું 
| જન્નતમાં આ રીતે હોઈશું, અને આવું ફરમાવીને હુઝૂર કકૈએ બે આંગળીઓ મેળવીને બતાવી.” (મુસ્નદ અહમદ, 
1 તિરમિઝી) ઇબ્ને અબ્બાસ હકનું કથન છે કે સરકાર રિસાલત મઆબ કકૈએ ફરમાવ્યું, ““જેણે કોઈ અનાથને. 
| પોતાના ખાવા-પીવામાં સામેલ કર્યો , અલ્લાહે તેના માટે જન્નત વાજિબ (આવશ્યક) કરી દીધી, સિવાય કેઃતે કોઈ 
| એવો ગુનો કરી બેસે, જે માફ ન કરી શકાતો હોય:” (શરહુસ્‌-સુ્નહ) હઝરત અબૂ  હુરેરા «ક ફરમાવે છે કે એક 
દ ે વ્યક્તિએ અલ્લાહના રસૂલ કેકૈંથી ફરિયાદ કરી કે મારું હૃદય કઠોર છે. હુઝૂર ફકએ ફરમાવયું, “અનાથના માથાપર 
| હાથફેરવ અનેગરીબને ભોજન કરાવ.” (મુસ્નદ અહમદ) 
(૧૩) અર્થાત્‌, આ ગુણોની સાથે એ જરૂરી છે કે વ્યક્તિ મોમિન (ઈમાનવાળો) હોય, કેમ કે ઈમાન વગર ન 
કં કોઈ અમલ 'અમલે સાલેહ' (સદ્કાર્ય) છે અને ન અલ્લાહના ત્યાં સ્વીકૃતિ પામી શકે છે. કુર્બાન-મજીદમાં અનેક 
| ઠેકાણે આની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે નેકી (સદાચાર) એ જ સ્વીકાર્ય અને “નજાત' (મુક્તિ)નું માધ્યમ છે, જે 
| ઈમાનની સાથે હોય. જેમ કે - સૂરઃ નિસામાં ફરમાવ્યું : “જે સદ્કાર્યો કરે, ચાહે પુરુષ હોય કે સ્રી, અને હોય તે 
મોમિન, તો આવા લોકો જન્નતમાં દાખલ થશે.” (આ.૧૨૪) સૂરઃ નહૂલમાં ફરમાવ્યું, “'જે સદૂકાર્ય કરે, ચાહે 
પુરુષ હોય, કે સ્રી, અને હોય તે મોમિન, તો અમે તેને પવિત્ર અને'શુદ્ધ જીવન જીવાડીશું અને આવા લોકોને તેમનું 
ે] વળતર તેમનાં સર્વશ્રે કાર્યો અનુસાર પ્રદાન કરીશું.” (આ. ૯૭) સૂરઃ મુ'મિનમાં ફરમાવ્યું, “' અને જે સદ્કાર્ય 
| કરે, ચાહે પુરુષ હોય કે સ્રી, અને હોય તે મોમિન, એવા લોકો જન્નતમાં દાખલ થશે અને ત્યાં તેમને બેહદ રોજી 
| આપવામાં આવશે.” (આ. ૪૦) કુર્અાન-પાકનો જે વ્યક્તિ પણ અભ્યાસ કરશે, તે એ જોશે કે આ ગ્રંથમાં જયાં પણ 
1 “અમલે-સાલેહ' (સદકાર્યો)નો બદલો અને તેના સારા વળતરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં અનિવાર્યપણે 
| તેની સાથે ઈમાનની શરત લાગેલી છે. ઈમાન વગરના અમલને અલ્લાહને ત્યાં સ્વીફાતિ આપવામાં આવી નથી અને 
| નતેનાપરકોઈવળતરની આશા અપાવવામાં આવી છે. 
ક અહીં એ મહત્ત્વનો મુદ્દો પણ ધ્યાન બહાર ન રહી જવો જોઈએ કે આયતમાં એવું નથી ફરમાવ્યું કે, “પછી તે. 
.$,| ઈમાન લાવ્યો', બલ્કે એવું ફરમાવવામાં આવ્યું કે, “પછી તે એ લોકોમાં સામેલ થયો, જેઓ ઈમાન લાવ્યા.' આનો 
1 અર્થએ છે કે કેવળ વ્યક્તિગત રીતે પોતાની જગ્યાએ ઈમાન લાવીને રહી જવું અપેક્ષિત નથી, બલ્કે અપેક્ષિત એ છે કે 
| દરેક ઈમાન લાવનાર એ બીજા લોકો સાથે ભળી જાય, જેઓ. ઈમાન લાવ્યા છે, જેથી તેનાથી ઈમાનવાળાની એક 
| 'જમાઅત' (સમૂહ) બને, એક મોમિન સમાજનું નિમણિ થાય, અને સામૂહિક રીતે એ ભલાઈઓને સ્થાપિત અને 
8 | પ્રચલિત કરવામાં આવે જેની સ્થાપના અને પ્રચલિત કરવી તથા એ બૂરાઈઓને નાબૂદ કરવામાં આવે જેને નાબૂદ 
| કરવી ઈમાનનો તકાદો છે. 
(૧૪) આ ઇમાનવાળા સમાજની બે મુખ્ય વિશેષતાઓ છે, જેને બે સંક્ષિપ્ત વાક્યોમાં વર્ણવી દેવામાં આવેલ 
છે. પહેલી વિશેષતા એ છે કે તેના લોકો એક-બીજાને “સબ્ર' (ધ્ય) ની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપે, અને બીજી 
| વિશેષતાએ છે કેતેઓ એક-બીજાને “રહમ' (દયા)ની તાકીદ કરે. 
પ] જ્યાં સુધી “સબ્ર' નો સંબંધ છે, અમે આનાથી અગાઉ અનેકવાર એ વાતની સ્પષ્ટતા કરી' ચૂક્યા છીએ કે 


લ્ઝિ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 115 અલ-બલદ - ૯૦ 


ન કુર્ઓાન-મજીદ જે વ્યાપક અર્થમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, તે અનુસાર મોમિનનું સમગ્ર જીવન ધૈર્યનું જીવન છે, 
| અને ઈમાનના માર્ગ પર પગ મૂકતાં જ માણસના ધૈર્યની પરીક્ષા શરૂ થઈ જાય છે. અલ્લાહે ફર્ઝ (અનિવાર્ય) કરેલ 
ની! ઇબાદતોને પૂરી કરવામાં ધૈર્યની જરૂર છે. અલ્લાહના આદેશોના પાલન અને અનુસરણમાં ધૈર્યની જરૂર છે. 
પ અલ્લાહે હરામ (અવૈધ) કરેલ વસ્તુઓથી બચવું ધૈર્ય વગર સંભવ નથી. નૈતિક બૂરાઈઓને છોડવી અને પવિત્ર 
| આચરણ અપનાવવામાં ધૈર્ય આવશ્યક છે. ડગલે-ને-પગલે ગુનાઓનું પ્રલોભન સામે આવે છે, જેનો સામનો ધૈર્યથી 
| થઈ શકે છે. જીવનમાં અનેક પ્રસંગો એવા આવે છે, જેમાં અલ્લાહના કાનૂનનું પાલન કરવામાં આવે તો નુકસાન, 
[| તકલીફો, મુસીબતો અને વંચિતતાઓનો સામનો કરવો પડે છે અને તેનાથી વિપરીત, અવજ્ઞાનો માર્ગ 
| અપનાવવામાં આવે તો ફાયદાઓ અને લિજ્જતો પ્રાપ્ત થતી દેખાય છે. ધૈર્ય વગર આ પ્રસંગોમાંથી કોઈ મોમિન 
| સલામત નીકળી શકતો નથી. તે પછી ઈમાનનો માર્ગ અપનાવતાં જ માણસને પોતાના 'નફસ' (મન) અને તેની 
| ઇંચ્છાઓથી લઈને પોતાની પત્ની અને બાળકો, પોતાના પરિવારજનો, પોતાના સમાજ, પોતાનો દેશ અને 
| સમુદાય, અને દુનિયાભરના શૈતાન મનુષ્યો અને શૈતાન જિન્ઞાતોની પ્રતિરોધક શક્તિઓ અને અડચણોનો સામનો 
| કરવો પડતો હોય છે, ત્યાં સુધી કે અલ્લાહની રાહમાં હિજરત (વતનનો ત્યાગ) અને જિહાદ (ધર્મયુદ્ધ) કરવાનો 
| પ્રસંગ પણ આવી જાય છે. આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં “સબ્ર' (ધૈ્ય)નો ગુણ જ માણસને અડગ અને મક્કમ રાખી 
8 | શકે છે. આમ, એ દેખીતું છે કે એક-એક મોમિન એકલો આ કઠોર પરીક્ષામાં પડી જાય, તો હર પળ પરાજિત થઈ 
$.| જવાનું જોખમ તેને રહેશે, અને મુશ્કેલીથી સફળતા મેળવી શકશે. તેનાથી વિપરીત, જો એક મોમિન સમાજ એવો 
| હોય, જેનો દરેક સભ્ય સ્વયં પણ “સાબિર” (ધિર્યવાન) હોય અને જેના તમામ લોકો એક-બીજાને “સબ્ર' (ધૈય)ની આ 
વ્યાપક અને બધાને આવરી લેતી પરીક્ષામાં સહારો પણ આપી રહ્યા હોય, તો સફળતાઓ આવા સમાજના કદમ 
| ચૂમશે. બૂરાઈના મુકાબલામાં વ્યાપક અને નક્કર શક્તિ પેદા થઈ જશે. માનવ-સમાજને ભલાઈ અને કલ્યાણના 
| માર્ગપરલાવવા માટેએકજબરજસ્ત લશ્કરતૈયારથઈ જશે. 
ન રહી વાત 'રહમ' (દયા)ની, તો ઈમાનવાળા સમાજનો વિશિષ્ટ અને નિરાળો ગુણ જ એ છે કે તે પાષાણ- 
| હૃદયી, નિદયી અને અન્યાયી-અત્યાચારી સમાજ નથી હોતો, બલ્કે માનવતા માટે અત્યંત દયાળુ અને અત્યંત 
| માયાળુ તેમજ પરસ્પર એક-બીજાના હમદર્દ તથા પીડા કે મુશ્કેલીમાં એક-બીજાને રાહત પહોંચાડનાર અને 
| સહાનુભૂતિ ધરાવનાર સમાજ હોય છે. વ્યક્તિની હેસિયતે પણ એક મોમિન અલ્લાહના પરમ્‌ દંયાળુ હોવાના 
| ગુણનો અભિવક્તા હોય છે, અને 'જમાઅત* (સમુદાય)ની હેસિયતે પણ મોમિનોનો સમૂહ અલ્લાહના એ રસૂલનો 
| મતિનિધિ હોય છે, જેની ઓળખમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે હ£;કકા હા(471%ડ ““અમે તમને 
હ પ સમગ્ર સંસાર-જગત માટે સર્વથા દયાળુ બનાવીને મોકલ્યા છે.” (અલ-અંબિયા, આ.૧૦૯) આંહઝરત કએ. 
| સૌથી વધારે જે ઉચ્ચ નૈતિક ગુણને પોતાની “ઉમ્મત' (સમુદાય)માં પ્રચલિત કરવાની કોશિશ કરી છે, તે આ જ 
ી.| દયાનો ગુણ છે. જેમ કે, આપના નીચે દ્શાવિલ કથનો જુઓ, જેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે આપની દષ્ટિએ આનું મહત્ત્વ 
| શું હતું. 
| હઝરત જરીર બિન અબ્દુલ્લાહ કની રિવાયત છે કે અલ્લાહના રસૂલ કએ ફરમાવ્યું: 
ઈ ભ્્ઝટૂથભ્ઝ% 
| ““અલ્લાહએવ્યક્તિપરદયાનથી કરતો, જે મનુષ્યો પરદયા નથી કરતો.” (બુખારી, મુસ્લિમ) 
જ. હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમરૂ બિન અલ-આસ “કહે છે કે હુઝૂર કૈકએ ફરમાવ્યું : 
| “૦-18 5૭ ટ્્ઝાજ્્ઝન્ક્ઝઝ#/ 
| દયા કરવાવાળાઓ પર રહમાન (પરમ્‌ દયાળુ) દયા કરે છે. ધરતીવાળાઓ પર દયા કરો, આકાશવાળો તમારા 
8 | પર દયા કરશે.”' (અબૂ દાઉદ, તિરમિઝી) રી 


-  તફહીમુલ કુર્અનિઃ પારએ-અમ્મ પી 116 રી  અલ-બલદ-૯૦ 
॥" 0. 


| હઝરત ।અબૂસઈદખુદરી હફ હુગૂર કના આ કથનને નોંધછેઃ- 


ગટ - 
| “ 'જેદયા નથી કરતો, તેના પર દયા કરવામાં નથી આવતી.” જે ફીલઅદબુલ મુફરદ) ” 
૬! ઇબ્ને અબ્બાસ “ફક કહે છે કે અલ્લાહના રસૂલ લ જએ ફરમાવ્યું: 
૫ લંક ૫૦ ૯ જટ 
| “એવ્યક્તિ અમારામાંથી નથી, જે અમારા (ઉમરમાં) નાનાપરદયાનકરેઅને અમારા મોટાનોઆદરનકરે.” 
(તિરમિઝી) 
તૈ અબૂ દાઉદે હુંઝૂર જના આ કથનને હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમરૂ ક્ર નાહવાલાથી નોંધેલ છે : 
કટા ૮6 4 08646 રો 
દ નુ ““જેણે અમારા (ઉંમરમાં) નાનાઓ પર દયા ન કરી અને અંમારા મોટાઓના હક્કને ન ઓળખ્યો, તે અમારામાંથી 
નથી.” 
1 હઝરત અબૂ હુરેરા «ક કહે છે કે મેં અબૂલ કાસિમ શારિકગસકન (સત્ય- નિષ્ઠ, સાચા અને વિશ્વસનીય) કને 
આવું ફરમાવતાસાંભળ્યા છેઃ 
કા .હ્્ઝષાવ્્ઝાટડ5 
“દુર્ભાગી અને દુર્ભાવી માણસના હૃદયમાંથી દયા કાઢી લેવામાં આવે છે.” (મુસ્નદ અહમદ, તિરમિઝી) 
હઝરત અયાઝ બિન હમ્માદ ડફંક ની રિવાયત છે કે હુઝૂર કએ ફરમાવ્યું : ““ત્રણ પ્રકારના લોકો જક્તી છે. તેમાંથી 
1 એક- 
"ભ 2 કડ પ5 5 ૂક) જ) /ક) 
“એવ્યક્તિછે, જે દરેકસગા-સંબંધી અને દરેકમુસલમાન માટે અત્યંત દયાળુ અનેનરમ દિલનો હોય છે.” 
(મુસ્લિમ) 
નિ _હઝરતતુ'માન બિન બશીર «કહે છે કેઅલ્લાહના રસૂલ કકએ ફરમાવ્યું: 
ફા (/ઝ મડા કડ સજા તડ.) ઝાળ 
કઃ છ) 0-1 /૫.4.ક.૪ 
હ ં મ “તમે મોમિનોને પરસ્પર દયા અને પ્રેમ અને હમદર્દી કરવાના મામલામાં એક શરીરની જેમ જોશો. કે જો એક 
1 અંગમાં કોઈ તકલીફ હોય તો આખું શરીર તેના સાથે અનિદ્રા અને તાવમાં સપડાઈ જાય છે.” “બુખારી, મુસ્લિમ) 
| હઝરત અબૂ મૂસા અશ્અરી «જં કહે છે કે ડુઝૂર કંકએ ફરમાવ્યું : ી 
ે .દિ્વવ્ય્્ચ્કડપ્સઈ ૦-0 ૭*&- 
દ ે ““મોમિનબીજા મોમિન માટેએક દીવાલની જેમ છે, જેનો એકભાગ બીજા ભાગનેમજબૂત કરેછે. 2 
(બુખારી, ય 
| હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર “હુઝૂર કનું આકથન નોંષેછે છેઃ 


ી દ ક્ય ડાન હક ક 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ હ 117 અલ-બલદ -૯૦ 


ફી 21 2 2 2611 1૭૭૬૪૯૪ મ « “૯૦ શ] 
ક નટ ન્ડ ડડ ડ ઉશ્ી ટક 


ત્દિ 


૯ ન્દ્ધ ત્રિ ત ૮૧ ખૂ ગં. * “#ડૈ23 
85 5ત્ઝઇઉદ્રકઝ 
ફી] આ લોકો છે જમણી બાજુવાળા; અને જેમણે અમારી આયતોને માનવાનો ઇન્કાર કર્યો, તેઓ ડાબી 


8 બાજુવાળા છે,”” તેમનાપર આગ છવાયેલી હશે.” (રુફૂઅ-૧) 


| ' “મુસલમાન, મુસલમાનનો ભાઈ છે, ન તેના સાથે અન્યાય-અત્યાચાર કરે છે, ન તેની મદદથી દૂર રહે છે. જે 
8 | વ્યક્તિ પોતાના ભાઈની કોઈ જરૂરતને પૂરી કરવામાં લાગેલ હશે, અલ્લાહ તેની જરૂરત પૂરી કરવામાં લાગી જશે, 
8 અને જે વ્યક્તિ કોઈ મુસલમાનને કોઈ મુસીબતથી બહાર કાઢશે, અલ્લાહત્‌આલા તેને કયામતના દિવસની 
હી. મુસીબતોમાંથી કોઈ મુસીબતથી બહાર કાઢી લેશે, અને જે વ્યક્તિ કોઈ મુસલમાનના દોષોને છુપાવશે, અલ્લાહ 
જીમા કયામતના દિવસે તેના દોષોને છુપાવશે.” (બુખારી, મુસ્લિમ) 

આ કથનોથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે સદ્કાર્યો કરવાવાળાઓએ ઈમાન લાવ્યા પછી ઈમાનવાળાઓના 
કે સમૂહમાં સામેલ થવાનો જે નિર્દેશ કુર્ઓાન-મજીદમાં આપવામાં આવેલ છે, તેનાથી કયા પ્રકારના સમાજની રચના 
૪! અપેક્ષિત છે. . 

ન (૧૫) જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુની સમજૂતી અમે સૂરઃ વાકિઆની તફસીરમાં કરી ચૂક્યા છીએ. જુઓઃ 
જ તફહીમુલ કુરાન, ભા-૫, અલ-વાકિઆ, નોંધ પ, ૬. ી 
(૧૬) અથાત્‌, આગ એ રીતે તેમને દરેક બાજુથી ઘેરી વળેલી હશે કે તેનાથી નીકળવાનો કોઈ રસ્તો નહીં હોય. 


--9- 


તફહીશુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 116 અસૂ-શમ્સ - ૯૧ 


૯૧: અસૂ-શમ્સ 
પરિચય 


પહેલાજ શબ્દહ»--5| ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
| ઉતરાણકાળઃ . મદ 

વિષય અને વંર્ણનશૈલીથી જણાય છે કે આ સૂરઃ પણ મક્કા-મુઅઝૂઝમાના આરંભિક કાળમાં ઊતરી છે. [હું 
8| પરંતુ આનું અવતરણ એ કાળમાં થયું છે , જયારે મક્કામાં અલ્લાહના રસૂલ કનો વિરોધ ખૂબ જોર પકડી [ક' 
ચૂક્યો હતો. ન દ 

| વિષય અનેચર્ચાઃ 

આનો વિષય નેકી (સદાચાર, ભલાઈ) અને બદી (દુરાચાર, બૂરાઈ) વચ્ચેનો ભેદ સમજાવવાનો અને |. 
| એવા લોકોને ખરાબ અંજામથી ડરાવવાનો છે, જેઓ આ ભેદને સમજવાથી ઇન્કાર કરે છે અને બૂરાઈના [કું 
પ માર્ગપરચાલવાનો આગ્રહરાખે છે. _ ર 


વિષયની દષ્ટિએ આ સૂરઃ બે ભાગો પર આધારિત છે. પ્રથમ ભાગ સૂરઃના આરંભથી લઈને આ. ૧૦ ।ઢ. 
જર પર સમાપ્ત થાય છે, અને બીજો ભાગ આ. ૧૧ થી અંત સુધી ચાલે છે. પહેલા ભાગમાં ત્રણ વાતો [જ 
ક સમજાવવામાં આવી છે. એક એ કે જે રીતે સૂર્ય અને ચંદ્ર, દિવસ અને રાત, ધરતી અને આકાશ એક- [ક 
$.| બીજાથી જુદા અને પોતાની અસરો અને પરિણામોમાં પરસ્પર વિરોધી છે, એ જ રીતે “નેકી' અત્તે “બદી” 1. 
બં પણ એકબીજાથી જુદા અને પોતાની અસરો અને પરિણામોમાં પરસ્પર વિરોધી છે. આ બંને ન પોતાના [દુઃ 
| સ્વરૂપમાં સમાન છે અને ન તેમનાં પરિણામો સમાન હોઈ શકે છે. બીજું એ કે અલ્લાહત્‌આલાએ મનુષ્યને જ 
| શરીર, ઇન્દ્રિયો અને બૌદ્ધિક શક્તિઓ આપીને દુનિયામાં તદન અજાણ નથી છોડી દીધો, બલ્કે એક [૭. 
૬ પ્રાકૃતિક “ઇલ્હામ' (અંતર્શાન, દિવ્ય પ્રેરણા) વડે તેના અચેતનમાં ભલાઈ અને બૂરાઈનો ભેદ, સારા- 14. 
ફે! તરસાની ઓળખ તથા ભલાઈના ભલાઈ અને બૂરાઈના બૂરાઈ હોવા વિષેનું ભાન ઉતારી દીધું છે. ત્રીજુંએ [૭ 
8 કે માણસનું ભવિષ્ય એ વાત નિર્ભર છે કે તેના અંદર ભેદ કરવાની અને પારખવાની વિશેષતા તેમજ ઇરાદા ક 
મુ અને નિર્ણયની જૈ શક્તિઓ અલ્લાહે મૂકી દીધી છે, તેનો ઉપયોગ કરીને તે પોતાના મનના સારા અને [નું 
કં ખરાબ વલણોમાંથી કોને ઉભારે છે અને કોને દબાવે છે. જો તે સારા વલણોને ઉભારે અને ખરાબ વલણોથી [૭ 
જ. પોતાના મનને શુદ્ધ કરે તો સફળતા પામશે, અને તેનાથી વિપરીત, જો તે મનનાં સારાપણાંને દબાવે અને દ 
નુ બૂરાઈને ઉભારે તો નિષ્ફળ થશે. 


ફા બીજા ભાંગમાં સમૂદ જાતિનું એતિહાસિક દષ્ટાંત આપીને રિસાલત (ઈશદૂતત્વ)ના મહત્ત્વને [દં 
જુ. સમજાવવામાં આવ્યું છે. પયગંબર દુનિયામાં એટલા માટે મોકલવામાં આવે છે કે ભલાઈ અને બૂરાઈનું જે. |. 
| “ઇલ્હામી' જ્ઞાન અલ્લાહે માનવીની પ્રફુતતિમાં મૂકી દીધું છે , કેવળ એ જ મનુષ્યના માર્ગદર્શન માટે પૂરતું [હું 
ફર નથી, બલ્કે તેને પૂરી રીતે ન સમજવાને કારણે જ માનવી ભલાઈ અને બૂરાઈની ખોટી વિચારસરણીઓ | 


ઝડ ઝઝઝઝ 2 સઝ 22222222222 552222 22222222995 9529922522522529929929૦-9૦-૭૦૪ ૦૦૩૦૦૦ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 119 . અસુ-શમ્સ -૯૧ 


્ અને માપદંડ-નક્કી કરીને પથભ્રષ્ટ થાય છે. આ કારણસર અલ્લાહત્‌આલાએ એ પ્રાકૃતિક “ઇલ્હામ'ની 
મુ સહાયતા માટે પયગંબરો ઝક પર સ્પષ્ટ અને સાફ-સાફ વહી ઊતારી, જેથી તેઓ લોકોને ખોલીને બતાવે કે. 
ક | ભલાઈ શું છે અને બૂરાઈ શું? આવા જ એક પયગંબર હઝરત સાલેહ ### સમૂદ જાતિ તરફ મોકલવામાં 
ફુ. આવ્યા હતા. પરંતુ તે જાતિ પોતાના મનની બૂરાઈમાં ડૂબી જઈને એટલી વિદ્રોહી બની ગઈ હતી કે તેણે 
1 તેમને ખોટા ઠેરવી દીધા, અને તેમણે પોતે માગેલ મો'જિઝહ (દિવ્ય ચમત્કાર), જ્યારે તેમણે એક 
| ઊંટણીના રૃપમાં પ્રસ્તુત કર્યો, તો તેમની ચેતવણી છતાં એ જાતિના એક અત્યંત દુષ્ટ માણસે સમગ્ર જાતિની 
9 ઇચ્છા અને માગણી અનુસાર તેને પણ મારી નાખી. તેનું પરિણામ છેવટે એ આવ્યું કે આખી કોમને વિનષ્ટ 
નુ કરીદેવામાંઆવી. _ ર 
8, સમૂદનો આ પ્રસંગ પ્રસ્‍તુત કરતાં આખી સૂરઃમાં ક્યાંય એ નથી કહેવામાં આવ્યું કે, હે કુરેશ જાતિનો 
છુ લોકો ! જો તમે સમૂદની જેમ પોતાના નબી, મુહમ્મદ કકને ખોટા ઠેરવશો તો એ જ પરિણામ જોશો, જે 
૪] સમૂદે જોયું છે. મક્કામાં તે વખતે પરિસ્થિતિ એવી જ હતી, જે હઝરત સાલેહ જૂના મુકાબલામાં સમૂદ 
| જાતિના દુષ્ટોએ ઊભી કરી રાખી હતી. તેથી તે પરિસ્થિતિમાં આ પ્રસંગ સંભળાવી દેવો, પોતાનામાં જ 
| મક્કાવાસીઓને એ સમજાવવા માટે પૂરતું હતું કે સમૂદંનું આ એતિહાસિક દષ્ટાંત તેમને કેવી રીતે લાગુ પડી 
જુ રહ્યુંછે. પુ . ે 


-૦- 


દ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ટ 120 ન અસુ-શમ્સ -૯ર્વ 


| આવ |  શકૂઝ-૧ | 
“બહ 


7 ગર જ પરુ ુ 

નહ ત્રાડ «ત્રી તત «જ «હ 
હડ 8,815 ઊ૭3] કકકઉક 
ક ન” । [7 .. * મશ. છેં 1૦?2 . ૪5૪1. ટે”।2 1૨22) ગ્ર 
ક ઉપપ્કકઠટ5ડ ઈઉઝપકર્કેન્નકછણ-કા3) 
ર ી અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
સૂર્ય અને તેના તડકા” ના સોગંદ, અને ચંદ્રના સોગંદ જ્યારે તે તેના પાછળ આવે છે, અને 
દિવસના સોગંદ જ્યારે તે (સૂર્યને) સ્પષ્ટ કરી દે છે, અને રાત્રિના સોગંદ જ્યારે તે (સૂર્યને) ઢાંકી લે 

[99] છે 


| છે,” અને આકાશના અને તે હસ્તીના સોગંદ જેણે તેને સ્થાપિત કર્યું,” અને ધરતીના અને તે 
| હસ્તીના સોગંદ જેણે તેને પાથરી, 


. (૧) મૂળ#-5 શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે સૂર્યના પ્રકાશ અને તેની ગરમી બંને અર્થને સમાવે છે. 
જો કે અરબી ભાષામાં તેનો પ્રચલિત અર્થ “ચાશ્ત' નો સમય છે, જ્યારે કે સૂર્ય ઊગ્યા પછી ઘણો ઊંચે આવી જાય છે. 
પરંતુ જ્યારે સૂર્ય ઊંચે ચઢે છે તો કેવળ પ્રકાશ જ નહીં, બલ્કે ગરમી પણ આપે છે. તેથી ૭“ શબ્દ જ્યારે સૂર્ય માટે 

જિ] પ્રયુક્ત થાય તો તેનો સાચો અર્થ તેના પ્રકાશ કે તેના કારણે નીકળતા દિવસના બદલે તેના તડકાથી જ વધારે સાચી 

| રીતે વ્યક્ત થાય છે. થ ન્‍ 

(૨) અર્થાત્‌, રાત આવે છે તો સૂર્ય છુપાઈ જાય છે અને તેનો પ્રકાશ રાતભર અદશ્ય રહે છે. આ સ્થિતિને એ 
જ'| રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે રાત સૂર્યને ઢાંકી લે છે, કેમ કે રાતની સાચી હકીકત સૂર્યનું ક્ષિતિજથી નીચે ઉતરી જવું છે, 
| જેના કારણે તેનો પ્રકાશ ધરતીના એ ભાગ સુધી નથી પહોંચી શકતો, જ્યાં રાત છવાઈ ગઈ હોય. 

જ (૩) અથતિ, છતની જેમ તેને-જમીન પર ઊભું કર્યું. આ આયત પછીની બે આયતોમાં ક શબ્દનો ઉપયોગ 
| કરવામાં આવ્યો છે; અથાત્‌ પ્ક્ડેઝછક અંનેષ્કડ્કછ અને છેકેડઇ . આ છ શબ્દને તફસીરવેત્તાઓના એક જૂથે મૂળ 
 જ્ોતના રૂપમાં લીધો છે અને તેઓ આ આયતોનો અર્થ એ બતાવે છે કે આકાશ અને તેને સ્થાપિત કરવાના સોગંદ, | 
| ધરતી અને તેને બિછાવવાના સોગંદ તથા નફસ (આત્મા) અને તેને ઠીકઠાક કરવાનાસોગંદ:પરંતુ આ અર્થએટલા 
ક! માટે યોગ્ય નથી કે આં ત્રણેય વાક્યો પછી એ વાક્ય કે “પછી તેની બૂરાઈ અને તેની પરહેજગારી (સંયમ) તેના 
9. હૃદયમાં નાખી દીધા' વાણીના ક્રમની સાથે સુસંગત નથી. બીજા તફસીરવેત્તાઓએ અહીં ર8 ને હ-5 અથવા 
હ ન્્ઝી નાઅર્થમાં લીધેલછે, અને તેઓ આ વાક્યોનો અર્થ એ લે છે કે જેણે આકાશને સ્થાપિત કર્યું, જેણે ધરતીને 
શું! બિછાવી અને જેણે આત્મા (નફસ)ને ઠીકઠાક કર્યો. આ જ બીજો અર્થ અમારી દષ્ટિએ સાચો છે અને તેના ૫ર એ 


। વાંધો નથી લઈ શકાતો કે ડે શબ્દ અરબીમાં નિર્જીવ વસ્તુઓ અને બુદ્ધિહીન પ્રાણીઓ માટે પ્રયુક્ત થાય છે. સ્વર્ય 
8 કુરાનમાં આના અનેક ઉદાહરણો જોવા મળે છે કે ર નો હં5 ના અર્થમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે, 


તફહીમુલ કુરબાન ઃ પારએ-અમ્મ #- 121 અસૂ-શમ્સ-૯૧ 


અને મનુષ્યના આત્માંના અને તે હસ્તીના સોગંદં જેણે તેને સંતુલિત અને સપ્રમાણ” કર્યો; પછી 
તેની બૂરાઈ અને તેની પરહેજગારી (સંયમ) તેના હૃદયમાં નાખી દીધા.” ખરેખર સફળ થઈ ગયો. 
તે, જેણે આત્માને વિશુદ્ધ અને વિકસિત કર્યો, અને નિષ્ફળ થયો તે, જેણે તેને દબાવી દીધો.” 


હહહ 35૬ (અને ન તમે- તેની બંદગી કરવાવાળા છો, જેનીબંદગી હું કરું છું. -સૂરઃ કાફિરૂન), 
છ હટ#ઈઇડઇણા*ઈ (તો સ્રીઓમાંથી જે તમને પસંદ પડે, તેનાથી નિકાહ કરીલો. “સૂરઃ નિસા), 
કાહ #ઉફ!/##પકઉક%તઇક%# (અને જેસ્રીઓથી તમારા પિતાઓએ નિકાહ કર્યા હોય, તેમનાથી નિકાહ 
ન કરો, -સૂરઃ નિસા). ૪ ર જ 
- ઉ) “સંતુલિત અને સપ્રમાણ' કરવાનો અર્થ તેને એવું શરીર પ્રદાન કર્યું, જે પોતાના સીધા કદ, પોતાના હાથ- 
પગ અને પોતાના મગજની રીતે માનવ જેવું જીવન જીવવા માટે સૌથી વધારે યોગ્ય હતું. તેને જોવા, સાંભળવા, 
સ્પર્શકરવા અને સૂંઘવાની એવી ઇન્દ્રિયો આપી, જે પોતાની સપ્રમાણતા અને ગુણોના કારણે તેના માટે સૌથી ઉત્તમ 
જ્ઞાનનાં માધ્યમો બની શકતા હતા. તેને બુદ્ધે અને વિચારવાની શક્તિ, તર્ક અને અતુમાનશક્તિ, કલ્પનાશક્તિ, 
સ્મરણશક્તિ, બે વસ્તુઓ વચ્ચે ભેદ કરવાની શક્તિ, નિર્ણયશક્તિ, ઇચ્છાશક્તિ અને બીજી એવી માનસિક 
શક્તિઓ પ્રદાન કરી, જેના કારણે તે દુનિયામાં એ કાર્યને લાયક બન્યો જે માનવીએ કરવાનું છે. તદુપરાંત, 
'સંતુલિત અને સપ્રમાણઃ કરવામાં એ ભાવાર્થ પણ સામેલ છે કે તેને જન્મજાત પાપી તેમજ દુષ્ટ અને ગુનેગાર 
બનાવીને નહીં, બલ્કે સાચી, ઉચિત અને ન્યાયી તથા સ્વસ્થ, નિર્વિકાર અને નક્કર પ્રકૃતિ સાથે પેદા કર્યો અને તેના 
બંધારણમાં કોઈ જન્મજાત વિકૃતિ નથી મૂકી દીધી કે તે સીધો અને સાચો મૉર્ગ અપનાવવા ઇચ્છે તો પણ અપનાવી ન 
શકે. આ જ વાત છે, જેને સૂરઃ રૂમમાં બીજા શબ્દોમાં કહેવામાં આવી છેઃ કહ ઉઈઈહીટ્રાહછ 
“'કોયમ થઈ જાઓ એ પ્રકૃતિ પર, જેના પર અલ્લાહતૂઆલાએ મનુષ્યોને પેદા કર્યા છે.” (આ.૩૦) અનેઆ જ 
વાતને નબી કએ હદીસમાં આ રીતે ફરમાવી છે કે, '“કોઈબાળક એવું નથી, જે પ્રફૂતિ સિવાય કોઈ અન્ય વસ્તુ પર 
પેદા થયું હોય, પછી તેના માતા-પિતા તેને યહૂદી કે ખ્રિસ્તી કે અગ્નિપૂજક બનાવી દે છે. આ એવું જ છે, જેમ કે 
પશુના પેટમાંથીઃ સાર્જુ-સમું બચ્ચું પેદા થાય છે. શું તેમાંથી તમે કોઈના કાન કપાયેલા જુઓ છો ?” (બુખારી, 
મુસ્લિમ) અથતિ, મુશ્રિકો (અનેકેશ્વરવાદીઓ) છે, 'જજેઓ તે પછી પોતાની અજ્ઞાનતાકાળની અંધશ્રદ્ધાના કારણે 
પશુઓના કાન કાપે છે, નહિં તો અલ્લાહ કોઈ પશુને માતાના પેટમાંથી કપાયેલા કાન લઈને પેદા નથી કરતો. એક 
અન્ય હદીસમાં હુઝૂર કનું કથન છે, “મારો રબ ફરમાવે છે કે મેં મારા તમામ બંદાઓને “હનીફ' (સાચી 
પ્રકૃતિવાળા) પેદા કર્યા હતો, પછી શૈતાનોએ આવીને તેમને તેમના દીન (અર્થાત્‌ તેમના પ્રાકૃતિક દીન)થી પથભ્રષ્ટ - 
“કરી દીધા અને તેમના ઉપર એ વસ્તુઓ હરામ કરી દીધી, જે મેં તેમના માટે હલાલ કરી હતી અને તેમને આદેશ 
આપ્યો કે મારા સાથે તેમને ભાગીદાર બનાવે, જેમના ભાગીદાર હોવા અંગે મેં કોઈ દલીલ અવતંરિત કરી નથી.” 
(મુસ્નદ અહમદ, મુસ્લિમેપણ આનાથી મળતા આવતા શબ્દોમાં હુઝૂર કના આ કથનની નોંધ કરી છે -) - 
(૫) “ઇલ્હામ' શબ્દ ભક થી નીકળ્યો છે, જેનો અર્થ ગળી જવું થાય છે.'હડઉડુ£ટ્ઈનો અર્થછે -ફલાણો 


તફહીમુલ કુરઆન : પારએ-અમ્મ 122 અસુ-શમ્સ -૯૧ 


માણસ આ વસ્તુને ગળી ગયો, અનેદંડ ફનો અર્થછે -મેંફલાણી વસ્તુ તેને ગળાવી દીધી અથવા તેના ગળામાં 
ઉતારી દીધી. આ જ મૂળ ભાવાર્થને ધ્યાનમાં લઈને “ઇલ્હામ' શબ્દ પરિભાષાના રૂપમાં અલ્લાહત્‌આલા તરફથી 
કોઈ વિચાર કે ખ્યાલને અચેતનાવસ્થામાં બંદાના મનો-મસ્તિષ્કમાં ઉતારી દેવા માટે પ્રયુક્ત થાય છે. માનવ- 
આત્મામાં તેની બૂરાઈ અને તેની ભલાઈ અને પરહેજગારી “ઇલ્હામ' કરી દેવાના બે અર્થ હોઈ શકે છે. એક એ કે 
તેનામાં સર્જનહારે નેકી અને બદી, બંનેના વલણો અને વૃત્તિઓ મૂકી દીધા છે, અને આ એ વસ્તુ છે જેને દરેક માણસ 
પોતાના અંદર અતતુભવે છે. બીજો અર્થ એ છે કે દરેક માનવીના અચેતનમાં અલ્લાહત્‌આલાએ એ [વિભાવના કે' 
કલ્પના મૂકી દીધી છે કે નૈતિકતામાં કોઈ વસ્તુ ભલાઈ છે અને કોઈ વસ્તુ બૂરાઈ, સારું ચરિત્ર અને સારા કાર્યો એક 
સરખા નથી હોતા, “ફૂજૂર' (દુરાચાર) એક અધમ અને ઘૃણાસ્પદ વસ્તુ છે અને તકવા (બૂરાઈઓથી દૂર રહેવું) એક 
સારી વસ્તુ. આ વિભાવનાઓ માનવી માટે અજાણી નથી, બલ્કે તેની પ્રકૃતિ તેનાથી પરિચિત છે અને સર્જનહારે 
સારા અને ખરાબનો ભેદ કરવાની શક્તિ જન્મજાત તેને પ્રદાન કરી દીધી છે. આ જ વાત સૂરઃ બલદમાં ફરમાવવામાં 
આવી છે કે - હટી શતક “અને અમે તેને ભલાઈ અને બૂરાઈના બંને સ્પષ્ટ માર્ગો બતાવી દીધા.” 
(આ. ૧૦) આને જ સૂરઃદહ્‌રમાં આ રીતે વર્ણવવામાં આવેલ છે -૪ૂ૬)51#૬-હ છાડ #ફ4કઉ) 
“અમે તેને માર્ગબતાવી દીધો, ચાહે કૃતજ્ઞ (આભારી) બનીને રહે અથવા કાફિર (કૃતઘ્ન, અપકારી).'' (આ.૩) 
અને આ જ વાતને સૂરઃ કિયામહમાં આ રીતે દર્શાવવામાં આવી છે કે મનુષ્યમાં એક “નફસે લવ્વામા' (અંતરાત્મા) 
મોજૂંદ છે, જે બૂરાઈ કરવા માટે તેને ઉત્મેરિત કરે છે. (આ.૨) , અને દરેક મનુષ્ય, ચાહે તે ગમે તેટલા બહાના રજૂ 
કરે, પરંતુતે પોતાને સારી રીતે જાણે છે કે તે શું છે.” (આ.૧૪-૧૫) ન 

અહીંએ વાત પણ સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ કે સ્વાભાવિક “ઇલ્હામ' અલ્લાહત્‌આલાએ દરેક “મખ્લૂક' 


મ સિર્જન, પ્રાણી) પરતેની હેસિયત અને પ્રકારને ધ્યાનમાં રાખીને કરેલ છે, જેમ કે સૂરઃ તા-હામાં ઇશાદ છે કે- 


1 


૦૯૦ ૭૬૦ડકાંડક કડાઈ “જેણે દરેક વસ્તુને તેનું રૂપ અને આકાર આપ્યા અને માર્ગ દેખાડ્યો.” 
(આ. ૫૦) જેમ કે, પશુઓની દરેક જાતને તેની જરૂરિયાત પ્રમાણે “ઇલ્હામી' જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે; જેના 
આધારે માછલીને આપોઆપ તરતા, પક્ષીઓને ઊડતા, મધમાખીને મધપૂડો બનાવતા અને સુગરીને માળો તૈયાર 
કરવાતું આવડી જાય છે. માનવીને પણ તેની ભિન્ન-ભિન્ન હેસિયતો અનુસાર અલગ-અલગ પ્રકારનું “ઇલ્હામી' 
જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. માનવીની એક હેસિયત એ છે કે તે એક પાશવી અસ્તિત્વ છે અને એ હેસિયતે તેને જે 
“ઇલ્હામી' જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે, તેતું એક ખૂબ જ સ્પષ્ટ ઉદાહરણ બાળકનું જન્મતાંની સાથે જ માતાનું દૂધ 
ચૂસવું છે, જેની શિક્ષા અલ્લાહે પ્રાકૃતિક રૂપે તેને ન આપી હોત તો કોઈ તેને આ કળા શીખવાડી શકે તેમ નહોતું. 


તેની બીજી હેસિયત એ છે કે તે એક બૌદ્ધિક અસ્તિત્વ છે. આ હેસિયતથી અલ્લાહે માનવીને સૃષ્ટિના સર્જનના - 


આરંભથી નિરંતર તેને “ઇલ્ડામી' માર્ગદર્શન આપ્યું છે, જેના કારણે તે એક-પછી-એક સંશોધનો અને અન્વેષણો 
કરીને સંસ્કૃતિનો વિકાસ કરતો રહ્યો છે. આ અન્વેષણો અને સંશોધનોના ઈતિહાસનો જે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરશે, તે 
અતુભવશે કે તેમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે, જે કેવળ માનવીય ચિંતન અને પ્રયાસોનું પરિણોમ હોય, નહિં તો 
દરેકનો આરંભ એ જ પ્રમાણે થયો છે કે એકાએક કોઈ વ્યક્તિના મગજમાં એક વાત આવી ગઈ અને તેના કારણે તેણે 
કોઈ વસ્તુની શોધ કરી નાખી અથવા કોઈ વસ્તુ બનાવી નાખી. આ બંને હેસિયતો ઉપરાંત, માનવીની એક વધુ 
હેસિયત એ છે કેતે એક નૈતિક અસ્તિત્વ છે, અને આ હેસિયતથી પણ અલ્લાહતૂઆલાએ તેને ભલાઈ અનેબૂરાઈની 
ભેદપારખવાની શક્તિ તથા ભલાઈને ભલાઈ અને બૂરાઈને બૂરાઈ હોવાની સભાનતા “ઇલ્હામી' રૂપે પ્રદાન કરેલ 
છે. આ ભેદ પારવાની શક્તિ અને સભાનતા એક વૈશ્વિક હકીકત છે, જેના કારણે દુનિયામાં ક્યારેય કોઈ માનવ- 
સમાજ ભલાઈ અને બૂરાઈની કલ્પનાઓથી ખાલી રહ્યો નથી, અને કોઈ એવો સમાજ ન ઇતિહાસમાં કદી જોવા 
મળ્યો છે, ન અત્યારે જોવા મળે છે, જેની વ્યવસ્થામાં ભલાઈ અને બૂરાઈ માટે ઇનામ અને સજાનું કોઈ-ને-કોઈ 
સ્વરૂપ અપનાવવામાં આવ્યું ન હોય. આ વસ્તુનું દરેક યુગમાં અને દરેક સ્થળે તથા સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના દરેક 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ 123 અસુ-શમ્સ - ૯૧ 


9:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૭ ૦-૭ ૦-૦૦-૭ ૦-૦ ૦-૭ ૦-૦૦-૦ ૭૦-૦૦-૭ ૦-૦૦-૦ ૦:૯૦, 


દે 


તબક્કામાં જોવા મળવું તેના પ્રાકૃતિક હોવાનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે, અને વધુમાં તે એ વાતની પણ સાબિતી છે કે એક 

તત્ત્વદર્શી-ડહાપણવાળા, બુદ્ધિશાળી અને દૂરંદેશ સર્જનહારે તેને માનવીની પ્રકૃતિમાં મૂકી દીધી છે; કેમ કે જે 
ભાગો-અવયવોથી મનુષ્ય બન્યો છે અને જે કાનૂનો હેઠળ દુનિયાની ભૌતિક વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે, તેમાં ક્યાંય 
નૈતિકતાના સ્રોતનો નિર્દેશ કરી શકાતો નથી. 

(૯) આ છે એ વાત, જેના પર એ વસ્તુઓના સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે, જેનો ઉલ્લેખ ઉપરની આયતમાં 
કરવામાં આવ્યો છે. હવે વિચાર કરો કે આ વસ્તુઓ તેના માટે કેવી રીતે દલીલ બને છે. કુઅનિમાં અલ્લાહ- 
તઆલાનો નિયમ છે કે જે હકીકતોને તે મનુષ્યના મનો-મસ્તિષ્કમાં ઉતારવા માગે છે, તેની સાક્ષીમાં આંખો સામે 
રહેલી કેટલીક એવી વસ્તુઓ પ્રસ્તુત કરે છે, જે દરેક માણસને પોતાના આસપાસની દુનિયામાં અથવા સ્વયં પોતાના 
અસ્તિત્વમાં દેખાતી હોય છે. આ જ નિયમ અનુસાર અહીં બે વસ્તુઓને એક-બીજાના મુકાબલામાં પ્રસ્‍તુત કરવામાં 
આવી છે, જે પરસ્પર એક-બીજાથી વિરોધી અને વિસંગત છે. તેથી તેની અસરો અન્તે પરિણામો પણ એક સમાન 
નથી, બલે અનિવાર્યપણે એક-બીજાથી અલગ છે. એક તરફ સૂર્ય છે અને બીજી તરફ ચંદ્ર. સૂર્યનો પ્રકાશ અત્યંત 
તીત્ર છે અને તેમાં ગરમી પણ છે. તેના સામે ચંદ્ર પોતાનો કોઈ પ્રકાશ ધરાવતો નથી. સુર્યની ઉપસ્થિતિમાં તે 
આકાશમાં હોય તો પણ પ્રકાશહીન હોય છે. તે ત્યારે ચમકે છે, જયારે સૂર્ય છુપાઈ જાય, અને ત્યારે પણ તેનો પ્રકાશ 
નએટલો તીવ્ર હોય છે કે રાતને દિવસ બનાવી નાખે, ન તેમાં કોઈ ગરમી હોય છે કે તે એ કામ કરે, જે સૂર્યની ગરમી 
કરે છે. પરંતુ તેની પોતાની કેટલીક અસરો છે, જે સૂર્યની અસરોથી તદ્દન જુદી હોય છે. એ જ પ્રમાણે એક તરફ 
દિવસ છે અને બીજી તરફ રાત. બંને એક-બીજાના વિરોધી છે. બંનેની અસરો અને પરિણામો પરસ્પર એટલા બધા 
ભિન્ન છે કે કોઈ તેને એક સમાન નથી કહી શકતો, ત્યાં સુધી કે કોઈ અત્યંત મૂર્ખ માણસ માટે પણ એ કહેવું સંભવ 
નથી કે રાત થઈ તો શું અને દિવસ હોય તો શું, કોઈનાથી કોઈ ફરકપડતો નથી. એ જ પ્રમાણે એક તરફ આકાશ છે, 
જેને સર્જનહારે ઊંચુ ઉઠાવ્યું છે અને બીજી તરફ ધરતી છે, જેને પેદા કરવાવાળાએ આકાશની નીચે ફર્શની જેમ 
બિછાવી દીધી છે. બંને આમ તો એકજ સૃષ્ટિ અને તેની વ્યવસ્થા અને તેના હિતો અને ઉપયોગિતાની સેવા કરી રહ્યા 
છે, પરંતુ બંનેના કાર્ય અને તેની અસરો અને તેના પરિણામોમાં જમીન-આંકાશ જેટલો ફરક'છે. આ સાર્વભૌમિક 
અને સર્વસામાન્ય પુરાવાઓને પ્રસ્તુત કર્યા પછી સ્વયં માનવીના પોતાના નફસ (માનવીની પોતાની જાત)ની વાત 
કરવામાં આવી છે અનૈ બતાવવામાં આવ્યું છે કે તેને અવયવો, ઇન્દ્રિયો અને માનસિક-બૌદ્ધિક શક્તિઓના યોગ્ય 
સંયોજનથી સંતુલિત અને સપ્રમાણ કરીને સર્જનહારે તેનામાં ભલાઈ અને બૂરાઈ બંનેના વલણો, વૃત્તિઓ અને 
પ્રેરકો મૂકી દીધા છે, જે એક-બીજાના વિરોધી છે અને “ઇલ્હાંમી' રૂપે તેને આ બંને વચ્ચેના ભેદને સમજાવી દેવામાં 
આવેલ છે કે એક “ફુજૂર' (દુરાચાર) છે અને તે અત્યંત ખરાબ વસ્તુ છે, અને બીજું તકવા છે, અને તે સારી વસ્તુ છે. 
હવે જો સૂર્ય અને ચંદ્ર, દિવસ અને રાત, ધરતી અને આકાશ એક સમાન નથી, બલ્કે તેમની અસરો અને પરિણામો 
એક-બીજાથી અનિવાર્યપણે અલગ છે, તો નફસનો દુરાચાર (ફુજૂર) અને તકવા (સંયમ અને પરહેજગારી) બંને 
એક-બીજાના વિરોધી હોવા છતાં એક સમાન કેવી રીતે હોઈ શકે છે. મત્તુષ્ષ પોતે પણ આ દુનિયામાં નેકી અને 
બદીને સરખી સમજતો નથી અને માનતો પણ નથી, ચાહે તેણે પોતે બનાવેલ ફિલસૂફીઓ અનુસાર ભલાઈ અને 
બૂરાઈના ગમે તે માપદંડો તેણે નક્કી કરી લીધા હોય, છેવટે જે વસ્તુને તે નેકી સમજે છે તેના વિશે તે એ અભિપ્રાય 
રાખે છે કે તે ઇચ્છનીય અને મલ્યવાન છે; પ્રશંસા, બદલા અને ઇનામને લાયક છે. તેનાથી વિપરીત જે વસ્તુને પણ 
તેબદી (બૂરાઈ) સમજે છે, તેના વિશે તેનો પોતાનો સ્પષ્ટ મત એ છે કે તે નિંદનીય અને સજાને લાયક છે. પરંતુ ખરો 
નિર્ણય માનવીના હાથમાં નથી, બલ્કે એ સર્જનહારના હાથમાં છે, જેણે માનવીને “ફુજૂર' (દુરાચાર) અને તકવા 
(સંયમ)ની પ્રાફૂતિક પ્રેરણા કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આપેલ છે. “ફુજૂર' એ જ છે, જે સર્જનહારની દષ્ટિએ “ફુજૂર' છે અને 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 124 અસુ-શમ્સ - ૯૧ 


ા | “તકવા” એ જ છે, જે તેના નજીક “તકવા” છે; અને સર્જનહારના ત્યાં આ બંનેના બે અલગ-અલગ પરિણામો છે. |. 
પ એકનું પરિણામ એ છે કે જેણે પોતાના “નફસ' (માનવ-આત્મા/માનવીની પોતાની જાત)ને વિશુદ્ધ અને વિકસિત |. 
ય ક્યો, તે સફળતા પામે અને બીજાનું એ છે કે જેણે પોતાના “નફસ'ને દબાવી દીધો, તે નિષ્ફળ અને નિરાશ થાય. | 
$ _ _તઝકિયા' નો અર્થછે, પવિત્ર કરવું, ઉન્નત કરવું, વિકસિત કરવું અને ખીલવવું. સંદર્ભ અને પૂવપિર સંબંધને [# 
| જોતાં તેનો ચોખ્ખો અર્થએ છે કે જે પોતાના આત્મા અને પોતાની જાત (3૦17ને 'કુજૂર' (દુરાચાર)થી પવિત્ર કરે, [૨ 
જુ.| તેને ઉન્નત કરીને 'તકવા' (સંયમ)ના ઉચ્ચ શિખરે લઈ જાય અને તેના અંદર ભલાઈને વિકસિત કરે અને ખીલવે, તે |. 
મ સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. તેના સામે પ્ફુ-ડેડ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો સ્રોત /ટ--* છે. જ-*- નો |. 
ર અર્થ દબાવી દેવું, છુપાવવું, કપટથી ઉઠાવી જવું કે અપહરણ કરવું તથા છેતરવું, ભૂલાવામાં નાખવું, ખોટા રસ્તે |4* 
| દોરવવું, પથભ્રષ્ટ કરવું થાય છે. સંદર્ભ અને પૂવપિર સંબંધ જોતાં આનો અર્થ પણ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે એ વ્યક્તિ | 
11 | નિષ્ફળ થરો, જે પોતાના આત્મા અને પોતાની જાતમાં રહેલ નેકીના વલણો અને વૃત્તિને ઉશત કરવા અને વિકસિક | 
| અને ખીલવવાને બદલે તેને દબાવી દે, તેને ફોસલાવીને-છેતરીને બૂરાઈના વલણો અને વૃત્તિ તરફ લઈ જાય, અને 1૭, 
મ 'ફુજૂર' (દુરાચાર)ને તેના ઉપર એટલું પ્રભુત્વ આપી દે કે 'તકવા' (સંયમ) તેના નીચે છુપાઈને રહી જાય, જેમ કે [4 
| કોઈ લાશ કબર પર માટી નાખી દીધા પછી છુપાઈ જાય છે. કેટલાક તફસીરવેત્તાઓએ આ આયતનો અર્થ એ |; 
| બતાવ્યો છે કે દડ ડડડડહ ઈ 534 ડડ#ટં, અર્થાત્‌ સફળતા પામ્યો એ, જેના નફસને !' 
ર. અલ્લાહે પવિત્ર કરી દીધો અને નિષ્ફળ થયો એ, જેના નફસને અલ્લાહે દબાવી દીધો. પરંતુ આ સમજૂતી સૌપ્રથમ | ે 
1 તો ભાષાના સંદર્ભમાં કુનિની વર્ણનશૈલીથી વિરુદ્ધ છે, કેમ કે અલ્લાહે આ જ વાત કહેવાની હોત તો તે આ રીતે | 
પ ફરમાવતો કે શ હડેડ ડઝ ટડઈ અ; ર હટેડ ડડ ટડ ઊં (સફળતા પામી ગયો એ નફસ, જેને અલ્લાહે પવિત્ર 
કરી દીધો અને નિષ્ફળ થયો એ નફસ, જેને અલ્લાહે દબાવી દીધો.) બીજું એ કે આ સમજૂતી આ જ વિષયના અનુ- [ૌં 
| સંધાનમાં કુઅનિના બીજા વર્ણનોથી ટકરાય છે. સૂરઃ આ'લામાં અલ્લાહત્‌આલાનો ઇરશાદ છે ઈઝ 8ુ( હું |: 
''સફળતા પામ્યોએ વ્યક્તિ જેણે પવિત્રતા અપનાવી.” (આ.૧૪) સૂરઃ અબસમાં અલ્લાહતૂઆલાએ રસૂલુલ્લાહ 
9. કૂઠને સંબોધન કરતાં ફરમાવ્યું :જૂઝાદિછેઇ “અને તમારા પર શું જવાબદારી છે, જો તે પવિત્રતા ન અપનાવે.” | 
ર આ બંને આયતોમાં પવિત્રતા અપનાવવી એ બંદાનું કાર્ય ઠેરવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, કુઅનિમાં ઘણી |, 
જુ જગ્યાએ એ હકીકત વર્ણવવામાં આવી છે કે આ દુનિયામાં માનવીની પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે. જેમ કે - સૂરઃ [4 
| ઇહ્રમાં ફરમાવ્યું : “અમે મત્તુષ્યને એક મિશ્રિત વીર્યના ટીપાંથી પેદા કર્યો, જેથી તેની પરીક્ષા કરીએ, તેથી અમે | 
ક| તેને સાંભળવાવાળો અને જોવાવાળો બનાવ્યો.” (આ.૨) અને સૂરઃ મુલ્કમાં ફરમાવ્યું : “જેણે મૃત્યુ અને જીવનનું [* 
| સર્જન કર્યું, જેથી તમારી પરીક્ષા કરે કે કોણ તમારામાંથી શ્રેઠ અમલ કરવાવાળો છે.'' (આ.૨) હવે દેખીતું છે કે ન 
| પરીક્ષા મૂળથી નિરર્થક થઈ જાય છે, જો પરીક્ષા લેવાવાળો જ એક ઉમેદવારને ઉન્નત કરે અને બીજાને દબાવીદે. તેથી | ૭. 
| સાચી સમજૂતી એ જ છે, જે કતાદા, ઇકરિમા, મુજાહિદ અને સઈદ બિન જુળૈર રહ.એ વર્ણવી છે કે હૂ” અને પડડ |. 
| નો કતબંદો છે, ન કે અલ્લાહ. રહી એ હદીસ જે ઇબ્ને અબી હાતિમે જુવૈબિર બિન સઈદ, તેમણે ઝહ્હાક, અને [જ 
| તેમણે ઇબ્ને અબ્બાસ જંક ની સનદથી નોંધી છે કે સ્વયં રસૂલુલ્લાહ કૈંએ આ આયતનો અર્થ એ વર્ણવ્યો કે - [ફુ 
દ કાકડ ઈટ મ (સફળતા પામ્યો એ નફસ, જેને મહાન અને પ્રતાપી અલ્લાહે પવિત્ર કર્યો), તોઆ |. 
| કથન વાસ્તવમાં હુઝૂર કથી સાબિત નથી, કેમ કે આની સનદમાં જુવૈબિર “મતરૂકુલ હદીસ' (હદીસને રદ કરનાર) |, 
નુ છે અને ઇબ્ને અબ્બાસ «કથી ઝહ્હાકની મુલાકાત થઈ નથી. અલબત્ત, એ હદીસ “સહીહ' છે, જે ઇમામ અહમદ, |. 
| મુસ્લિમ, નિસાઈ અને ઇબ્ને અબી શિબાએ હઝરત ઝૈદ બિન અરકમ કક થી રિવાયત કરેલ છે કે હુઝૂર કક આદુઆ [જુ 
જ માગ્યા કરતા હતા કે -.ધ% 5 છૂ; હગ તકઈ ડટ હગણકડ, ખાક કહતા 


તફહીમુલ કુર્અનિ : પારએ-અમ્મ “125 રી ન અસુ-શમ્સ -૯૧ 


દ્ર 7 4-2 હ તિ ક ત દૃટ્ટ 
ઉદ છપ . હ્ક્ન ક ઉક કક ડઝ 
ક માણસવીફરીને ઊભો થયો, _ 


| “હેઅલ્લાહ ! મારા નફસને તેનો તકવા (પરહેજગારી? પ્રદાનકરઅને તેને પવિત્ર કર, તું જ એ સર્વશ્રેઠ હસ્તી છે 
| જે તેને પવિત્ર-કરે, તું જ તેનો સંરક્ષક-અને સહાયક છે.” આનાથી મળતા શબ્દોમાં હુઝૂર કની આ દુઆ હઝરત 
અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «ંઠથી તબરાની, ઇબ્ને મરદૂયા અને ઇબ્ને અલ-મન્ઝરે તથા હઝરત આઇશા «કથી 
| ઇમામ અહમદ રહ.એ નોંધી છે. આનો અર્થ.વાસ્તવમાં એ છે કે બંદો તો કેવળ તકવા અને તઝકિયાની ઇચ્છા અને 
માગણી જ કરી શકે છે, રહ્યું તેને તે પ્રામ થઈ જવું, તો તે છેવટે અલ્લાહની તૌફિક (પ્રેરણા અને સહાયતા) પર નિર્ભર 
1 છે; અને આ જ સ્થિતિ નઈ નીં પણ છે કે અલ્લાહ બળજબરીથી કોઈના નફસને નથી દબાવતો, પણ બંદો એવું ] 
| કરવા માંટે તત્પરજ થઈ જાય, તો અલ્લોહત્‌આલાં તેને તકવા અને તંઝકિયાની તૌ[ફેકથી વંચિત કરી દેછે અર્નેતેને 
હ ે છૂટો મૂકી દે છે કે પોતાના નફસને જે ગંદકીના ઢગલા નીચે દબાવવા ઇચ્છે, દબાવી દે. 
(૭) ઉપરની આયતમાં જે વાતો ખરેખર વર્ણવવામાં આવી છે, હવે-તેની જ સ્પષ્ટતા એક એતિહાસિક દષ્ટાંતથી 
ર) કરવામાં આવી રહીઃ છે. આ કઈ વાતનું દષ્ટાંત છે અને ઉપરના વર્ણનથી તેનો શુંસંબંધ છે, તેને સમજવા માટે 
ફુઅનિ-મજીદના અન્ય વર્ણનોના પ્રકાશમાં એ બે પાયાની હકીકતો પર સારી રીતે વિચાર કરવો જોઈએ, જે આ. ૭ 
અને ૧૦માં વર્ણવવામાં આવેલ છે:. . 
- સૌપ્રથમ, તેમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે માનવ-આત્મા મકે માનવીની જાતને એક- ક અને 
| સ્વસ્થ પ્રકૃતિ સાથે પેદા કરીને અલ્લાહત્‌આલાએ તેના_દુરાચાર અને તેના તકવા (પરહેજગારી, સંયમનું તેને 
પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આપી દીધું. કુરબાન આ હકીકતને વર્ણવવાની સાથે એ પણ સ્પષ્ટ કરે છે કે 'ફુજૂર' અર્થાત્‌ દુરાચાર અને 
કું તકવા અથતિ સંયમ કે પરહેજગારીનું આ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એ વાત માટે પૂરતું નથી કે દરેક વ્યક્તિ પોતે જ તેનાથી 
| વિસ્તૃત અને વિગતવાર માર્ગદર્શન પ્રાપ્મે કરી લે, બછે ઓ હેતુ માટે અલ્લાહત્‌આલાએ “વહી' (દિવ્ય પ્રકાશના, ી 
2] દિવ્ય અવતરણ) દ્વરા પયગંબરો [8ને સવિસ્તાર માર્ગદર્શન આપ્યું, જેમાં સ્પષ્ટતા સાથે એ બતાવી દેવામાં આવ્યું 
દ તં _કેદુરાચારમાં કઈ-કઈ તસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, જેનાથી બચવું જોઈએ અને તકવા કઈ વસ્તુનું નામે છે અનેતે . 
ની. કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકેછે. જો મત્તુષ્ય વહી દ્રારા આવનાર આ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શનનો સ્વીકાર ન કરે, તો તે ન 
| દુરાચારથી બચી શકે છે, નતકવાનો માર્ગપામી શકે છે. ર 
'દ્વિતીય, આ આયતમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે વળતર કે-.ઇનામ અને સજાએ અનિવાર્ય પરિણામ છે, જે 
8 | દુરાચાર અને તકવામાંથી કોઈ એકને અપનાવવાના કારણે મળે છે. નફસને દુરાચારથી પવિત્ર કરવા અને તકવાથી 
1 દી વિકસિત કરવાનું પરિણામ સફળતા છે, અને તેના સારાવલણો અને | વૃત્તિઓને દબાવીને દુરાચારમાં ડૂબાડી દેવાનું 
પરિણામ નિષ્ફળતા અને વિનાશ અનેબરબાદી છે. 

ન આજવાતને સમજાવવા માટે એક એતિહાસિક પ્રમાણ પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી રહ્યું છે અનેત્તેના માટે સમૂદ 
જ'જાતિને એક ઉદાહરણના રૂપમાં લેવામાં આવેલ છે, કેમ કે અગાઉની નાશ પામેલી જાતિઓમાંથી જે જાતિનો 
| વિસ્તાર મક્કાવાસીઓના નજીક હતો, તે આજ હતી. ઉત્તર હિજાજમાં તેના એતિહાસિક-અવશેષો આવેલા હતા, 

| જ્યાંથી મક્કાવાસીઓ સીરિયા તરફ પોતાના વેપારી પ્રવાસોમાં હંમેશા પસૉર થતા હતા, અને અજ્ઞાનતાકાળની 
ી ા શાયરીઓમાં-જે રીતે આ જાતિનો ઉલ્લેખ વારંવાર આવ્યો છે, તેનાથી જાણવા મળે છે કે આરબવાસીઓમાં તેની ડે 


તફહીસુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 126 અસૂ-શમ્સ -૯૧ 


:₹:₹₹.૬ 9:66: ૪-૯૦-૦૦-૦૦:-૦૦.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦.૯૦:૦૦:-૦૦-૦૦-૦૦.૦૦.૦૦.૦૦-૪૦:૦૦-૦૦:૪૦:-૪૦;૦૦:૦૦: 


જન્ક્શ્હ્જટક2 ર ઉ £ [2ા82. 55ા# 4) 1222 144 
55.8 હડે 45 ડડ ઠક્ગતઈઉ 

ન ત્ર તહ દ્ધ ક 7 /7₹%2 હૈન 2ર 22 6 

હહ ઊડ ઝન# ૬-૬૦-૨ 

તો અલ્લાહના રસૂલે તે લોકોને કહ્યું કે સાવધાન ! અલ્લાહની ઊંટણીને (હાથ ન લગાવતા) અને 

તેના પાણી પીવામાં (અડચણ ન બનતા).” પરંતું તેમણે તેની વાતને ખોટી ઠેરવી અને ઊંટણીને 

મારી નાખી.” છેવટે તેમના ગુનાના આરોપમાં તેમના રબે ઊભુએ) તેમના પર એવી આફત 


મોકલી કે એકી સાથે સૌને ધૂળ ભેગા કરી દીધા, અને તેને (પોતાના આ કાર્યના) કોઈ ખરાબ 
પરિણામનો ભયનથી.“” (રુફૂઅ-૧) 


તબાહીનીચર્ચાસામાન્ય હતી. 

(૮) અથતિ, હઝરત સાલેહ #કઇની નુબૂવ્વતને ખોટી ઠેરવી દીધી, જેમને તેમના માર્ગદર્શન માટે મોકલવામાં 
આવ્યા હતા, અને આ ખોટું ઠેરવવાનું કારણ તેમનો એ વિદ્રોહ હતો કે તેઓ એ દુરાચારને છોડવા તૈયાર નહોતા, 
જેમાં તેઓ સપડાયેલા હતા અને એ તકવા તેમને સ્વીકાર્ય નહોતો, જેના.તરફ હઝરત સાલેહ અલે. તેમને આમંત્રણ 
આપી રહ્યા હતા. આની વિગત માટેજુઓ ઃ અલ-આ'રાફ, આ. ૭૩ થી ૭૬; હૂદ, આ. ૬૧-૬૨; અશૂ-શુઅરા, . 
આ. ૧૪૧ થી૧૫૩;અલ-નમ્લ, આ. ૪૫થી ૪૯; અલ-કમર, આ. ૨૩થી રપ. 

(૯) કુર્બાન-મજીદમાં અન્ય સ્થાનોએ આની વિગત આપવામાં આવી છે કે સમૂદના લોકોએ હઝરત સાલેહ 
કદને પડકાર ફેંક્યો હતો કે જો તમે સાચા છો, તો કોઈ નિશાની (ચમત્કાર) પ્રસ્‍તુત કરો. આના પર હઝરત સાલેહ 
કંઇઢીએ એક ઊંટણીને નિશાનીના રૂપમાં તેમના સામે હાજર કરી દીધી અને તેમને કહ્યું કે આ અલ્લાહની ઊંટણી છે, 
તે જમીનમાં જ્યાં ઇચ્છશે, ચરતી ફરશે, એક દિવસ બધું પાણી તેના માટે વિશિષ્ટ હશે અને બીજો દિવસ તમારા 
સૌના માટે અને તમારા પશુઓ માટે રહેશે. જો તમે તેને હાથ લગાવ્યો, તો યાદ રાખો કે તમારા પર કઠોર યાતના 

ઉતરી આવશે. આના પર તેઓ અમુક સમય સુધી ડરતા રહ્યા, પછી તેમણે પોતાના એક સૌથી વધારે દુષ્ટ અને 
માથાફરેલા સરદારને પોકાર્યો કે આ ઊંટણીનો કિસ્સો પૂરો કરી નાખે અને તે આ કામની જવાબદારી લેવા તૈયારથઈ 
ગયો. (અલ-આ'રાફ, આ.૭૩; અશ્‌-શુઆરા, આ. ૧૫૪થી ૧૫૬; અલ-કમર, આ. ૨૯૦ 

(૧૦) સૂરઃ આ'રાફમાં છે કે ઊંટણીને મારી નાખ્યા પછી સમૂદના લોકોએ હઝરત સાલેહ કને કહ્યું, હવેલઈ 
આવો એ યાતના, જેનાથી તમે અમને ડરાવી રહ્યા હતા ! (આ.૭૭) અને સૂરઃ હૂદમાં છે કે હઝરત સાલેહ ઝઇછએ 
તેમને કહ્યું કે ત્રણ દિવસ પોતાનાઘરોમાં હજુ મોજમજા કરી લો, તેના પછી યાતના આવી જશે અને આ એવી 
ચેતવણી છે કેજે ખોટી સાબિત નહીંથાય. (આ.૬૫) ર ી 

(૧૧) અથતિ, અલ્લાહ દુનિયાના બાદશાહો અને અહીંની હકૂમતોના સત્તાધીશોની જેમ નથી કે તે કોઈજાતિ 
વિરુદ્ધકોઈ પગલું ઉઠાવતી વખતે એ વિચારવાઃમાટે વિવશ હોય છે કે આ પગલાનું પરિણામ શું આવશે. તેની સત્તા 
સર્વોચ્ચ છે. તેને એ વાતની કોઈ આશંકા નહોતી કે સમૂદની સહાયક કોઈ એવી શક્તિ છે, જે તેનાથી બદલો લેવા 
માટેઆવશે. ા 


-ક- 


કક ૦૦૦૦૦૭૦૦૦૦ 2 22222 2 ર2 ઝર ઝર ર 22028 2022222 222 2 2 ઝક 
2 4:₹₹-9૦9:-૦૦:-૦૦:૦૯:૦૦-૦૯-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૪૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦: 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 127 ી અલ્‌-લૈલ -૯૨ 


| ઉતરાણકાળઃ 


બુ” સમજૂતી લાગે છે. એક જ વાત છે, જેને સૂરઃ શમ્સમાં એક રીતે સમજાવવામાં આવી છે અને આ સૂરઃમાં 
| બીજી રીતે. એનાથી એવું લાગે છે કે આ બંને સૂરઃઓ લગભગ એકજ જમાનામાં ઊતરી છે. 
9 | વિષય અને ચર્ચાઃ. * 


છે 
૪ ભાગ આ. ૧૨થીઅંતસુધી. 


જુ! દુનિયામાં જે પણ કોશિશો અને કામ કરી રહ્યા છે, તે અનિવાર્યપણે પોતાના નૈતિક સ્વરૂપની દષ્ટિએ એવી | 
૨ જ રીતે ભિન્ન છે, જેવી રીતે દિવસ રાતથી અને નર માદાથી ભિશ્ન છે. તે પછી કુર્ચાનની નાની સૂરઃઓની 
8. સામાન્ય વર્ણનશૈલી અનુસાર ત્રણ તૈતિક ગુણો એક પ્રકારની અને ત્રણ નૈતિક ગુણો બીજા પ્રકારની 

| કોશિશો અને કાર્યોના વિશાળ સમૂહમાંથી લઈને ઉદાહરણ રૂપે પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યા છે, જેને સાંભળીને 
કિ! દરેક વ્યક્તિ ખૂબ સરળતાથી એ અનુમાન લગાવી શકે છે કે એક પ્રકારના ગુણો કયા પ્રકારની જીવન- 
ી પદ્ધતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને બીજા પ્રકારના ગુણો તેનાથી વિપરીત કઈ જીવન-પદ્ધતિની નિશાની છે. 
નું આ બંને ઉદાહરણો એવા નાના-નાના સુંદર, સુરુચિપૂર્ણ અને ઠીક-ઠીક વાક્યોમાં વર્ણવવામાં આવેલ છે કે 
8 | સાંભળતાં જ માણસના હૃદયમાં ઉતરી જાય અને યાદ રહી જાય. પહેલા પ્રકારની વિશેષતાઓ એ છે કે 
| માણસ ધન આપે, ઇશનિષ્ઠા અને સંયમ અપનાવે તેમજ ભલાઈને ભલાઈ માને” બીજા પ્રકારની 

પ વિશેષતાઓ એ છે કે તે કંજૂસી કરે, અલ્લાહની ખુશી અને નારાજગીથી બેપરવા થઈ જાય તથા ભલી અને 
[૪ સાચી વાતને જૂઠી ઠેરવે. પછી બતાવવામાં આવ્યું છે કે આ બંને કાર્ય-પદ્ધતિઓ, જે દેખીતી રીતે જ 
| એકબીજાથી ભિન્ન છે, પોતાના પરિણામોની દષ્ટિએ કદાપિ સમાન નથી, બલ્કે જેટલા પ્રમાણમાં તે પોતાના 


સ્વ 
ફે] વિપરીત છે. પહેલી કાર્ય-પદ્ધતિને જે માણસ અથવા સમૂહ અપનાવશે, અલ્લાહત્‌આલા તેના માટે 
૬ | જીવનના સાફ અને સીધા માર્ગને સરળ બનાવી દેશે, ત્યાં સુધી કે તેના માટે નેકી કરવી સરળ કરી દેશે અને 
મ બૂરાઈ કરવી મુશ્કેલ થઈ જશે; અને બીજી કાર્ય-પદ્ધતિને જે પણ અપનાવશે, અલ્લાહત્‌આલા તેના માટે 
| જીવનના વિકટ અને મુશ્કેલ રસ્તાને સરળ કરી દેશે, ત્યાં સુધી કે તેના માટે બૂરાઈ કરવી સરળ અને ભલાઈ 
| ડરવી મુશ્કેલ થઈ જશે. 


૯૨ : અલ્‌-લૈલ 
પરિચય 


ડિ 
પહેલાજ શબ્દ ક5 ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 


આ સૂરઃનો વિષય સૂરઃ શમ્સથી એટલો બધો મળતો આવે છે કે આ બંને સૂરઃઓ એક-બીજાની 


* આનો વિષય જીવનતાબે ભિન્ન માર્ગોનો ફરક અને તેમના અંજામ અને પરિણામોનો ભેદ વર્ણવવાનો 
* વિષયાનુસાર આ સૂરઃબે ભાગો પર આધારિત છે. પ્રથમ ભાગ આરંભથી આ. ૧૧ સુધી છે, અને બીજો 


' પહેલા ભાગમાં સૌથી પહેલા એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે માનવ-જાતિના લોકો, જાતિઓ અને સમૂહો |. 


રૂપ અને પ્રકારની દષ્ટિએ એકબીજાથી વિરોધી છે, તેટલા જ એમના પરિણામો પણ એકબીજાથી 


૯ 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ 128 અલુ-લૈલ - ૯૨ 


ઝર રરર રરર રર રરર રન તારનાર 


ક] બીજા ભાગમાં પણ આ જ રીતે ટૂંકમાં ત્રણ હકીકતો વર્ણવવામાં આવી છે. એક એ કે અલ્લાહે 
ન. દુનિયાના આ પરીક્ષા-સ્થળમાં માનવીને અજ્ઞાન રાખીને છોડી મૂક્યો નથી, બલ્કે તેણે એ બતાવી દેવાનું 
જું પોતાના શિરે. લીધું છે કે જીવનના વિવિધ માર્ગોમાંથી સીધો માર્ગ કયો છે. તેના સાથે એ કહેવાની [વ 
1 આવશ્યકતો નહોતી કે પોતાનો પયગંબર અને પોતાનો ગ્રંથ મોકલીને તેણે પોતાની આ જવાબદારી પૂરી 
| કરી દીધી છે , કેમ કે પયગંબર કૈં અને કુઅનિ બંને માર્ગદર્શન આપવા માટે સૌના સામે મોજૂદ હતા. બીજી 
બ. હકીકત એ વર્ણવવામાં આવી છે કે દુનિયા (આલોક) અને આખિરત (પરલોક) બંનેનો માલિક અલ્લાહજ 
| છે. દુનિયા માગશો તો તે પણ તેના પાસેથી જ મળશે અને આખિરત માગશો તો તેનો આપનારપણ એજ 
8. છે. હવે એ નિર્ણય કરવાનું કામ તમારું છે કે તમે તેના પાસે શું માગો છો. ત્રીજી હકીકત એ વર્ણવવામાં 
જી આવી છે કે જે દુભગી તે ભલાઈને ખોટી ઠેરવશે,'જે પયગંબર અને ગ્રંથ મારફત રજૂકરવામાં આવી રહી 
ન છે, અને તેનાથી મોઢું ફેરવશે, તેના માટે ધગધગતી આગ તૈયાર છે, અત્તે જે અલ્લાહથી ડરવાવાળો- 
9 'ઈશિષઠ માણસ પૂરેપૂરી નિખાલસતા સાથે માત્ર પોતાના રબની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવો માટે પોતાનું ધન 
મી ભલાઈના માર્ગમાં ખર્ચ કરશે, તેનો રબ તેનાથી પ્રસન્ન થશે અને તેને એટલું બધું આપશે કેતે ખુશથઈ જશે. 
ક, 


છ તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ન 129 પી અલુૂ-લૅલ - ૯૨ 


«2 ₹ 5 5 ૨ર 4₹90:6૭-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦: 


€ કક્કડ કેડઠઠઠ 


ન 


«પાઈપ ૭5 
ક્ર ઈક, - 2-7. ૮% 4 ઈ ક્ટ#૦-૦૬ ચરુ જુ ટફર ન 
| છક હઉ ૭ કન્નડ બેહ્ન-ઝક 


ઠપ હેના હ 

જૌ અલ્લાહના નામથી, જે.અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 

૬ ' સોગંદ છે રાત્રિના જ્યારે કે તે છવાઈ જાય, અને દિવસના જ્યારે કે તે પ્રકાશિત થાય, અને તે 
| હસ્તીના જેણે નર અને માદાને પેદા કર્યા, હકીકતમાં તમારી કોશિશો ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારની છે.” તો 
| જેણે (અલ્લાહના માર્ગમાં) ધન આપ્યું અને (અલ્લાહની અવજ્ઞાથી) બચ્યો, અને ભલાઈને સાચી 

| માની, તેને અમે સરળ માર્ગની સુવિધા આપીશું;” અને જેલે કંજૂસી કરી 


(૧) આ એ વાત છે, જેના પર રાત અને દિવસ તેમજ નર અને માદાના સર્જનના સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે. 
| મતલબ એ છે કે જે રીતે રાત અને દિવસ તેમજ નર અને માદા એક-બીજાથી ભિન્ન છે, અને તેમાંથી દરેક બેની 
પ અસરો અને પરિણામો પરસ્પર વિરોધી છે, એ જ રીતે તમે લોકો જે રસ્તાઓ અને હેતુઓ માટે પોતાની કોશિશો કરી 
| રહ્યા છો, તે પણ પોતાના સ્વરૂપની રીતે જુદી-જુદી અને પોતાના પરિણામોના સદર્ભમાં અલગ-અલગ છે. તે પછી 
| આયતમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કેઆ તમામ અલગ-અલગ કોશેશોબે મોટા પ્રકારમાં વહેંચાઈ જાય છે. 

(૨) આમાનવીયપ્રયાસોનો એકપ્રકાર છે, જેમાંત્રણ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, અને ધ્યાનથી _ 
શ નું જોવામાં આવે તો ખ્યાલ આવે છે કે તે તમામ ખૂબીઓને આવરી લે છે. એક એ કે મનુષ્ય ધન-સંપત્તિના અનહદ 
9. | પ્રેમમાં ગ્રસ્ત ન થાય, બલ્કે વિશાળ હૃદયથી પોતાનું ધન, જેટલું પણ અલ્લાહે તેને આપ્યું છે, અલ્લાહ અને તેના 

| બંદાઓના હક્કો પૂરા કરવામાં, નેકી અને ભલાઈના કાર્યોમાં, અને અલ્લાહના બંદાઓની સહાયતા કરવામાં ખર્ચ 
મ કરે. બીજું એ કે તેના હૃદયમાં અલ્લાહનો ડર હોય અને તે ચારિત્ર્ય, આચરણ, સમાજ-જીવન, રોજગાર અને 
| આર્થિક મામલાઓ, ટૂંકમાં પોતાના જીવનના દરેક વિભાગમાં એ કાર્યોથી બચે, જે અલ્લાહની નારાજગીનું કારણ 
|] હોય. ત્રીજું એ કે તે ભલાઈને સાચી માને. ભલાઈ એક વ્યાપક અર્થ ધરાવતો શબ્દ છે, જેમાં શ્રદ્ધા (અકીદો), 
| નૈતિકતા અને આચરણ ત્રણેયની ભલાઈઓ સામેલ છે. શ્રદ્ધા કે આસ્થામાં ભલાઈને સાચું માનવું એ છે કે માણસ 
] શિર્ક (અનેકેશ્વરવાદ) અને નાસ્તિકતા અને કુફ (સત્યના ઇન્કાર)ને છોડીને તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ), આખિરતઃ 
કે] (પરલોક) અને રિસાલત (ઈશદૂતત્વ)ને સાચું માને; અને નૈતિકતા અને આચરણમાં ભલાઈ એ છે કે માણસથી 
| કેવળ અભાનાવસ્થા કે અજાણાવસ્થામાં કોઈ નિર્ધારિત વ્યવસ્થા વગર ભલાઈઓનું આચરણ ન થઈ રહ્યું હોય, 
| બલ્કે તે ભલાઈ તથા સચ્ચાઈ અને ઈશપરાયણતાની એ વ્યવસ્થાને સાચી માને, જે અલ્લાહ તરફથી આપવામાં 
દ રુ આવેલ છે, જે ભલાઈઓને તેના તમામ પ્રકારો અને સ્વરૂપોની સાથે એક વ્યવસ્થામાં જોડી દે છે, જેનું સર્વમાન્ય 


તફહીમૂલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ર ના 130 અલૂ-લૈલ- ૯૨ . 
કર્ક શ 


કે નામછે “શરીઅતે ઇલાહીયા' (અલ્લાહની શરીઅત અથતિ ઈશ્વરીય ધર્મશાસ્). _ ડિ 
, (૩) આ છે-કોશિશોના આ પ્રકારનું પરિણામ. સરળ માર્ગનો અર્થ એ માર્ગ છે, જે માનવીની પ્રકૃતિ અનુસાર 1૪, 
| છે, જે તેના સર્જનહારની મરજી અનુસારછે, જેણે-માનવી અને સમગ્ર સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, જેમાં માનવીને પોતાના [જ 


ની. આત્માથી લડવું નથી પડતું, જેમાં માનવી પોતાના શરીર અને પ્રાણ તેમજ બુદ્ધિ અને મનની શક્તિઓ પર |4. 
| બળજબરી કરીને તેનાથી એ કામ નથી લેતો, જેના માટે આ શક્તિઓ તેને પ્રદાન કરવામાં નહોતી આવી; બે. [નું 
| એવા કામ લે છે, જેના માટે તે શક્તિઓ વાસ્તવમાં તેને પ્રદાન કરવામાં આવી છે; જેમાં માનવીને દરેક બાજુએ એ [| 
| લડાઈ, વિરોધ અને સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડતો નથી, જેનો સામનો ગુનાઓથી ભરેલા જીવનમાં કરવો પડતો [૪ 
| હોય છે, બલ્કે માનવ-સમાજમાં ડગલે-ને-પગલે તેને સુલેહ-શાંતિ અને સ્વસ્થતા તેમજ ગૌરવ, પ્રતિષ્ઠા અને ઉચ્ચ [ફ' 
! સ્થાનો પ્રાપ્ત થતાં જાય છે. દેખીતું છે કે જે વ્યક્તિ પોતાનું ધન અલ્લાહના બંદાઓની ભલાઈ માટે વાપરી રહ્યો હોય, [૪ 
1 જે સદાચારી અને પ્રમાણિક હોય, જે કોઈની સાથે બેઈમાની, વચનભંગ અને બેવફાઈ ન કરે, જેનાથી કોઈને [9 
મ અપ્રમાણિકતા, અત્યાચાર-અન્યાય અન્તે અતિરેકની આશંકા ન હોય, જે દરેક વ્યક્તિની સાથે સારું વર્તન કરતો |%. 
1 હોય અને કોઈને તેના ચરિત્ર અને વ્યક્તિત્વ પર આંગળી ઉઠાવવાની તક ન મળે, તે સ્વયં ગમે તેટલા ખરાબ [4. 
પ સમાજમાં રહેતો હોય, તેમ છતાં તેની કદર થઈને જ રહે છે, હૃદયો તેના તરફ ખેંચાય છે, લોકોની નજરોમાં તેની [જુ 
| ઇજ્જત બેસી જાય છે, તેનું પોતાનું હૃદય અને અંતરાત્મા પણ સંતુષ્ટ હોય છે અને સમાજમાં પણ તેને એ પ્રતિષ્ઠા [9* 
કે | પ્રાપ્ત થાય છે જે ક્યારેય કોઈ દુરાચારી વ્યક્તિને પ્રામ નથી થતી. આ જ વાત છે, જે સૂરઃ નહ્‌લમાં ફરમાવવામાં [૪ 
ફ આવીછે કેન: જક્કઈટ#હઈ/ઈક્ટણછઈડતક્ડ#“જેવ્યક્તિસદ્કાર્ય કરે, ચાહે (9! 
,| તે પુરુંષ હોય કે સ્રી, અને હોય તે મોમિન, તેને અમે સારું જીવન વ્યતીત કરાવીશું.'' (આ.૯૭) અને આ જ વાતને [૪ 
સૂરઃ મરયમમાં આ રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે -ઝાઉ ડ૯&ડ/ઠડદ્રડડકા દદદ. 
| “નિશ્ચિતપણે જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે સદ્કાર્યો કર્યા, રહમાન (પરમ્‌ કૃપાળુ) તેમના હૃદયોમાં પ્રેમ 
| ઉત્પન્ન કરી દેશે.” (આ.૯૪) પછી આ જ એ માર્ગછે, જેમાં દુનિયાથી લઈને આખિરત સુધી માનવી માટે આનંદજ 
કે] આનંદ અને રાહતજ રાહત છે. તેના પરિણામો હંગામી અને સામયિક નહીં, બલ્કે અનંત અને શાશ્વત છે. 
રા આબાબતમાં અલ્લાહત્‌આલાનો ઇરશાદ છે કે અમે તેને આ માર્ગ પર ચાલવાની સરળતા કરી આપીશું. તેનો [ક' 
| અર્થ એ છે કે જયારે ભલાઈનો સ્વીકાર કરીને એ નિર્ણય કરી લેશે કે આ જ માર્ગ મારા માટે યોગ્ય છે અને બૂરાઈનો [જુ 
1 માર્ગમારા માટે લાયક તથી, અને જ્યારે તે વ્યવહારિક રીતે આર્થિક ત્યાગ અને તકવા (પરેહજગારી અને સંયમ)નું [, 
| જીવન અપનાવીને એ સાબિત કરી દેશે કે તેનું આ માનવું સાચું છે, તો અલ્લાહત્‌આલા આ માર્ગ પર ચાલવું તેના |. 
પ માટે સરળ કરી દેશે. તેના માટે પછી ગુનો કરવું મુશ્કેલ અને નેકી કરવી સરળ થઈ જશે. હરામ (અવૈધ) ધન-સંપત્તિ [ર્‌ં 
| તેના સામે આવશે, તો તે એવું નહીં સમજે કે આ નફાનો સોદો છે, બલ્કે તેને એવું લાગશે કે આ આગનો અંગારો છે, | 
| જેને તે હાથમાં નથી લઈ શકતો. દુરાચારની તકો તેના સામે આવશે, તો તેને આનંદ અને મોજમજા કરવાની તક [૪ 
| સમજીને તેના તરફ નહીં દોડે, બલ્કે જહન્ષમનો દરવાજો સમજીને તેનાથી દૂર ભાગશે . નમાઝ તેને ભાર નહીંલાગે, [કું 
0 | બલ્કે તેને ચેન નહીં પડે, જયાં સુધી સમય પર.તે તેને અદા ન કરી લે. ઝકાત (અનિવાર્ય દાન) આપતાં તેનું દિલ [8 
1 દુઃખશે નહીં, બલ્કે પોતાનું ધેન તેને અપવિત્ર અને અશુદ્ધ લાગશે, જ્યાં સુધી તે તેમાંથી ઝકાત ન કાઢી લે. ટૂંકમાં, [, 
1 ડંગલે-ને-પગલે અંલ્લાહતૃઆલા તરફથી તેને આ માર્ગ પર ચાલવાની તૌફિક (પ્રેરેણા) અને સહાયતા મળશે, [૭. 
| સંજોગોને તેના માટેસાનુકૂળ કરી નાખવામાં આવશે અને તેની મદદ કરવામાં આવશે.- 
અહીંએ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આનાથી અગાઉ સૂરઃ બલદમાં આ'જ માર્ગને દુર્ગમ ખીણ કહેવામાં આવ્યો હતો [જુ 
। અને અહીં તેને સરળ માર્ગ કહેવામાં આવેલ છે. આ બંને વાતોમાં સુમેળ કેવી રીતે થશે? આનો જવાબ એઃછે કે આ ૬ 
ક માર્ગને અપનાવ્યા પહેલા આ માણસને તે દુર્ગમ ખીણ જ લાગતો હતો, જેના પર ચઢવા માટે તેને પોતાની [8 
પિ મનેચ્છાઓથી, દુનિયા-પ્રેમી પોતાની પત્ની અને બાળ-બચ્ચાઓથી, પોતાના સગા-સંબંધીઓથી, પોતાના [છ 


- ત#ષીમુલ કુર્ચાન : પારએ-અમ્મ 131 અલુ-લેંલ - ૯૨ 


ક! 1. «| 222 ૮ /૫-# ઝે /-22] 2 દદ રર 
[6છ ૬ ૦5૬ ૭5 હ 
દ અને (પોતાના અલ્લાહ પ્રત્યે) બેપરવાઈ દાખવી અને ભલાઈને ખોટી ઠેરવી,” તેને અમે મુરકેલ 
ફુ! માર્ગમાટે સુવિધા આપીશું;”_ ] રુ 


8 | મિત્રોથી અને તેની સાથે વ્યવહાર કરનારાઓ અને પરિચિતોથી, અને સૌથી વધારે શૈતાનથી લડવું પડતું હતું; કેમ કે [9' 
| આમાંથી દરેક તેના માર્ગમાં અવરોધો ઊભા કરે છે અને તેને ભયંકરબનાવીને તેના સામે પ્રસ્તુત કરે છે. પરંતુ જ્યારે |8' 
ફા માણસ ભલાઈને સાચી માનીને તેનો સ્વીકાર કરી લે છે અને તેના પર ચાલવાનો દઢ ઇરાદો કરી લે છે અને પોતાનું રે 
। ધન અલ્લાહની રાહમાં આપીને અને તકવાની રીત અપનાવીને વ્યવહારિક રીતે આ ઇરાદાને મજબૂત કરી લે છે, તો [9 
આ ખીણ પરચઢવું તેના માટેસરળ અને નૈતિક અધઃપતનની ખાઈમાં ગબડવું તેના માટે મુશ્કેલબની જાય છે. 
નુ. (૪) આ માનવીય પ્રયાસોનો બીજો પ્રકાર છે, જે પોતાના દરેક ભાગમાં પહેલા પ્રકારના દરેક ભાગથી જુદો છે. [9 
। “બુખ્લ' (કંજૂસાઈ, કૃપણતા)નો અર્થ માત્ર એ કંજૂસાઈ નથી, જેના કારણે સામાન્ય રીતે લોકો એ માણસને કંજૂસં કહે | 
| છે, જે એક-એક રૂપિયો ભેગો કરીને રાખે છે અને તેને ન પોતાના ઉપર ખર્ચ કરે છે, ન પોતાના પત્ની-બાળકો પર, [1 
| બલ્કે અહીં કંજૂસનો અર્થ અલ્લાહની રાહમાં તથા નેકી અને ભલાઈના કાર્યોમાં ધન ખર્ચ ન કરવું છે અને આ 4 
| સંદર્ભમાં'એ વ્યક્તિ પણ કંજૂસ છે, જે પોતાની જાત પર, પોતાના એશઆરામ પર, પોતાની ડચિ-અભિરુચિઓ [૪ 
| અને મોજશોખ પેર, અને હરવા-ફરવા પર તો ખૂબ દિલ ખોલીને ધન લૂંટાવે છે; પરંતુ કોઈ સારા કાર્ય માટે તેના | 
મ ખિસ્સામાંથી કંઈજ નથી નીકળતું, અથવા જો નીકળે પણ છે તો એ જોયા પછી નીકળે છે કે તેના બદલામાં તેને કીર્તિ, [8 
છ, ખ્યાતિ તેમજ લોકોમાં પ્રસિદ્ધિ અને દેખાવ, અમલદારો-અધિકારીઓ સુધી પહોંચ, અથવા કોઈ અન્ય પ્રકારનો 1! 
| ફાયદો થશે. 'બેનિયાઝી' (બેપરવાઈ) દાખવવાનો અર્થ એ છે કે માણસ દુનિયાના ભૌતિક લાભોને જ પોતાની 
| તમામ દોડધૂપ અને મહેનત અને કોશિશનો હેતુ બનાવી લે અને અલ્લાહથી તદન બેપરવા બનીને એ વાતની કોઈ |, 
ચિંતા ન કરે કે કયા કાર્યથી તે ખુશ અને કયા કાર્યથી તે નારાજ થાય છે. રહ્યું ભલાઈને ખોટી ઠેરવવું, તો તે પોતાની [4 
જી તમામ વિગતોમાં ભલાઈને સાચી માનવાથી વિરુદ્ધ છે. તેથી તેની સમજૂતીની આવશ્કયતા નથી, કેમ કે ભલોઈને 
'| સાચી માનવાની સમજૂતી અમે સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છીએ. 
દર (૫) આ માર્ગને મુશ્કેલ અને કઠિન એટલા માટે કહેવામાં આવેલ છે કે આના પર ચાલવાવાળો, આમ તો 
| ભૌતિક લાભો અને દુનિયાની મોજમજા તેમજ દેખીતી સફળતાઓના લાલચમાં તેના તરફ જાય છે, પરંતુ આમાં 
! તં દરેક પળે પોતાની પ્રકૃતિથી, સૃષ્ટિના સર્જનહારે બનાવેલ નિયમો અને કાનૂનથી, અને પોતાના આસપાસના 
હ. સમાજથી તેનો સંઘર્ષ ચાલુ રહે છે. સચ્ચાઈ, પ્રમાણિકતા, અમાનતદારી અને વિશ્વસનીયતા, શિષ્ટતા અને 
9, સૌજન્યશીલતા તથા ચારિત્ર્યની શુદ્ધતા અને માન-મર્યાદાની નૈતિક સીમાઓને તોડીને જ્યારે તે દરેક રીતે પોતાંના 
ક. | સ્વાર્થો અને ઇચ્છાઓને પૂરી કરવાની કોશિશ કરે છે, જયારે તેની જાતથી અલ્લાહના બંદાઓને ભલાઈના બદલે. 
| બૂરાઈજપહોંચે છે, અને જ્યારે તે બીજા લોકોના હક્કો અને તેમની ઇજ્જત પર હાથ નાખે છે, તો પોતાની નજરમાં 
| તે સ્વયં અપમાનિત અને હડધૂત થાય છે અને જે સમાજમાં તે રહે છે તેનાથી પણ ડગલે-ને-પગલે લડીને તેનેઆગળ 
। વધવું પડે છે. જો તે કમજોર હોય તોઃતેના વર્તન-વ્યવહારના કારણે તેનેજાત-જાતની સજાઓ ભોગવવી પડે છે, અને 
| જો તે ધનવાન, શક્તિશાળી અને પ્રભાવી અને વગદાર હોય, તો ભલે ને દુનિયા તેના જોરના આગળ દબાઈ જાય, 
| પરંતુ કોઈનાય હૃદયમાં તેના માટે સહાનુભૂતિ, ઇજ્જત અને પ્રેમની કોઈ લાગણી ચથી હોતી, ત્યાં સુધી કે તેના 
.ર્ઠ| સાથીદારો પણ તેને એક દુષ્ટ અને નાલાયક માણસ સમજે છે; અને આ મામલો કેવળ વ્યક્તિઓ સુધી જ સીમિત 
નથી, દુનિયાની મોટીમાં મોટી શક્તિશાળી જાતિઓ પણ જ્યારે નૈતિક સીમાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને પોતાની તાકાત 
રે અને દોલતના અહંકારમાં દુરાચારનું વલણ અપનાવે છે, તો એક તરફ બાહ્ય દુનિયા તેની દુશ્મન બની જાય છે, અને 


૦રંક૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦-:૦ ૦:૦૦:૭ ૦:૦૦:૭૦-૩૦-૦ ૪૦૦2૦ ૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦. 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ક 132 અલુ-લૈલ - ૯૨ 


8 અને તેનું ધન છેવટે તેને શું કૉંમ આવશે જ્યારે કે તે નષ્ટ થઈ જાય ?“. 
, નિઃશંક માર્ગ બતાવવો અમારે શિરે છે,” અને વાસ્તવમાં આખિરત (પરલોક) અને [. 
ક દુનિયા (આલોક) બંનેના અમે જ માલિકછીએ.” 


જ બીજી તરફ સ્વયં તેનો સમાજ ગુનાઓ, આપઘાત, નશાખોરી, ગુપ્ત રોગો, પારિવારિક જીવનનો. નાશ, યુવા [નું 
1 પેઢીની પથભ્રષ્ટ્તા, વર્ગીય સંઘર્ષ, અને અત્યાચાર અને અતિરેકની રોજ-બ-રોજ વધતી જતી આફતોમાં ગ્રસ્ત થઈ | 
| જાય છે; ત્યાં સુધી કે જયારે તે ઉચ્ચ શિખરેથી પટકાય છે, તો દુનિયાના ઇતિહાસમાં પોતાના માટે ધિક્કાર અને [શું 
| ફિટકારસિવાયબીજું કોઈ સ્થાન નથી છોડી જતી. 
|] અને, આજેફરમાવવામાં આવ્યું છે કેઆવા વ્યક્તિને અમે મુશ્કેલ માર્ગપર ચાલવાની સરળતા કરી આપીશું, [8] 
| તો તેનો અર્થ એ છે કે તેનાથી ભલાઈના માર્ગ પર ચાલવાની તૌફિક (પ્રેરણા) છીનવી લેવામાં આવશે, બૂરાઈના |, 

દરવાજાઓ તેના માટેખોલી દેવામાં આવશે, તેના જ સાધનો અને માધ્યમો તેના માટે ઉપલબ્ધ કરી દેવામાં આવશે, |. 
| બૂરાઈ કરવી તેના માટે આસાન હશે અને નેકી કરવાના વિચાર માત્રથી તેને એવું લાગશે કે જાણે તેનો જીવ ગળે [કું. 
1 આવી ગયો છે. આ જ સ્થિતિ અને અનુભૂતિ છે, જેને બીજે ઠેકાણે કુઅનિમાં આ રીતે વર્ણવવામાં આવેલ છે કે, [નું 
1 “'જેને અલ્લાહ માર્ગદર્શન પ્રદાન કરવાનો ઇરાદો કરે છે, તેની છાતી ઇસ્લામ માટે ખોલી દે છે અને જેને નુ” 
। પથભ્રષ્ટતામાં નાખવાનો ઇરાદો ડરે છે, તેની છાતીને સંકુચિત કરી દે છે.” (અલ-અન્‌આમ, આ.૧૨૫) એક [રુ 
| અન્ય જગ્યાએ ઇરશાદ થયો છે, ““ નિઃશંક, નમાઝ એક ઘણું મુશ્કેલ કામ છે, પરંતુ આજ્ઞાંકિત બંદાઓ માટે નથી.” 1૭ 

ક (અલ-બકરહ, આ. ૪૬) અને મુનાફિકો (દભીઓ) માટે ફરમાવ્યું : “તેઓ નમાઝ તરફ આવે પણ છે, તો આળસ [કં 

જ મરડતા-મરડતા આવે છે અને અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરે પણ છે, તો અનિચ્છાએ ખર્ચ કરે છે.” (અત્‌-તૌબા, [૭ 
| આ. ૫૪) અને એ કે - ““તેમાં એવા-એવા લોકો છે, જેઓ અલ્લાહના માર્ગમાં કંઈ ખર્ચ કરે છે, તો તેને પોતાના [૬ 
1 ઉપરબળજબરીપૂર્વકનો દંડસમજે છે.” (અત્‌-તૌબા, આ. ૯૮) નુ. 
ર (૯) બીજા શબ્દોમાં આનો અર્થ એ છે કે એક દિવસે ગમે તેમ પણ મરવાનું છે, અને એ બધું જ દુનિયામાં જ ।હુ* 
1 છોડીને જવાનું છે, જેને તેણે અહીં પોતાની મોજમજા માટે ભેગું કર્યું હતું. જો પોતાની આખિરત માટે કંઈ કમાઈને તે [જુ 
| પોતાની સાથે ન લઈ ગયો, તો આ ધનદોલત તેના શું કામ લાગશે ? કબરમાં તો તે કોઈ કોઠી-મહેલ, કોઈ મોટર- | 

જ ગાડી, કોઈસંપત્તિ કે મિલ્કત અને કોઈજમાપૂંજી લઈને નહીંજાય ! ે 

(૭) અથતિ, માનવીના સર્જનહાર હોવાની હેસિયતે અલ્લાહત્‌આલાએ પોતે પોતાની તત્ત્વદર્શિતા અને [૭ 

| વિવેકબુદ્ધિ, પોતાના ન્યાય અને પોતાની દયા અને કૃપાના કારણે એ વાતની જવાબદારી લીધી છે કે તેને દુનિયામાં |. 

| અજ્ઞાન અને અજાણ નહીં છોડે, બલ્કે તેને એ બતાવી દે કે સીધો અને સાચો માર્ગ કયો છે અને ખોટા માર્ગો કયા છે, [૭ 

1 એકી અને સદાચાર શું છે અને બદી અને બૂરાઈ શું, હલાલ (વૈધ) શું છે અને હરામ (અવૈધ) શું, કયું વર્તન [હું 
| અપનાવીને તે આજ્ઞાંકિત બંદો બનશે અને કયુ વલણ અપનાવીને તે અવજ્ઞાકારી બંદો બની જશે. આ જ વાત છે, [જુ 

| જેને સૂરઃ નહ્લમાં આ રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે- કહ પૃછકક્ાહઝક##દ₹ (આ.૯) “અને [ફું' 
| અલ્લાહના જ શિરે છે સીધો માર્ગ બતાવવો, જ્યારે કે માર્ગો અવળા પણ મોજૂદ છે.” (સમજૂતી માટે જુઓ : [8 
| તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૨, અલ-નહ્લ, નોંધ ૯). ફે 


તફહીમુલ કુરબાન: પારએ-અમ્મ 133 અધુ-લેલ -૯૨ 


ક) તો શેં તભને સંચેત કરી દીધા છે ભડકે બળતી આગથી. તેમાં નહીંદાઝે પરંતુ તે અત્યંત દુર્ભાગી, જેણે 
પ ખોટું ઠેરવ્યું અને મોઢું ફેરવ્યું; અને તેનાથી દૂર રાખવામાં આવશે તે અત્યંત પરહેજગાર (સંયમી), 

જ જે પવિત્ર થવા માટે પોતાનું ધન આપે છે.” તેના પર કોઈનો કંઈ ઉપકાર નથી, જેનો બદલો તેને 
| આપવાનો હોય. તે તો માત્ર પોતાના સર્વોચ્ચ રબની પ્રસશ્ઞતા પ્રાત કરવા આ કામ ડરે છે,” અને 
| અવશ્ય તે (તેનાથી) પ્રસન્ન થશે.€" (રુકૂઅ-૧) ી 


| અપનાવશો તો અમારું કંઈ નહીં બગાડો, પોતાનું જ નુકસાન કરશો, અને સીધો માર્ગ અપનાવશો તો અમને કોઈ 
| ફાયદો નહીં પહોંચાડો, પોતે જ તેનો લાભ ઉઠાવશો. તમારી નાફરમાનીથી અમારા સામ્રાજ્યમાં કોઈ કમી નથી. 

| આવી શકતી અને તમારી આજ્ઞાંકિતતાથી તેમાં કોઈ વધારો નથી થઈ શકતો. ત્રીજુંએ કે બંને જગતોના માલિક અમે 
1 જ છીએ. દુનિયા ઇચ્છશો તો તે પણ અમારાથી જ તમને મળશે અને આખિરતની ભલાઈ ઇચ્છશો તો તેને આપવું 
ગ પણ અમારા અધિકારમાં છે. આજ વાત છે, જે સૂરઃ આલે ઇમરાન, આ. ૧૪૫ માંફરમાવવામાં આવી છે કે- 


મ લાભ અને પુણ્યના ઇરાદાથી કાર્ય કરશે, તેને અમે આખિરતમાંથી આપીશું.'' 


દ્ર ર્‌ 2822711 .૬, 9772 #/જ્ 2 227544 229224 
તછછહાવ્ઝવ#ડઈડકન્છ:ડઠુઈડઝ#કહ૬૩%૭૪૦ 


૪] દુનિયામાંથી જ આપીએ છીએ, પરંતુ આખિરતમાં તેનો કોઈ હિસ્સો નથી.” (સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીસુલ 
8 કુરાન, ભા-૧, આલે ઇમરાન, નોંધ ૧૦૫; ભા-૪, અશ્‌-શૂરા, નોંધ ૩૭) પિ 


ટ... ર ૮9-૦૦:૯૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦:-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:-૦૦:૭૦૦: 


નું 


થ૭7 


ઈ 


(૮) આ ઇરશાદના ઘણા અર્થ થાય છે અને તેઃબધા સાચા છે. એક એ કે દુનિયાથી આખિરત સુધી તમે ક્યાંય 
પણ અમારી પકડથી બહાર નથી, કેમ કે બંને જગતના અમે જ માલિક છીએ. બીજું એ કે અમારી આ માલિકી અને 
સ્વામીત્વ બધી રીતે બંને ઉપર કાયમ છે, ચાહે તમે અમારા બતાવેલ માર્ગ પર ચાલો કે ન ચાલો. પથભ્રષ્ટતા 


“હદ ઇક્ડાડઈઝહકહઇનઇણડાહાઈઞઝટક 
“'જે વ્યક્તિ દુનિયાના લાભના ઇરાદાથી કાર્ય કરશે, તેને અમે દુનિયામાંથી જ આપીશું અને જે આખિરતતના 


અને આજવ વાતને સૂરઃ શૂરા, આ.૨૦માં આ રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે- 


દ્ર થડ ૮1૪77 
ી ૦જ્૦બ્રકકઝીડં-લઈઈ# 


'જેકોઈ આખિરતની ખેતી ચાહે છે, તેની ખેતીને અમે વધારીએ છીએ અને જે દુનિયાની ખેતી ચાહે છે, તેને 


ન૦- 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 134 અલુ-લૈલ - ૯૨ 


. (૯) આનો એ અર્થ નથી કે અત્યંત દુર્ભાગી અને હડધૂત સિવાય કોઈ આગમાં નહીં જાયઅને અત્યંત મુત્તકી [1 
| (સંયમી, અલ્લાહથી ડરનાર) સિવાય કોઈ તેનાથી બચી નહીં શકે, બલ્કે અહીં હેતુ બે અત્યંત વિરોધાભાસી 

ની] વ્યક્તિત્વોને એક-બીજાની સરખામણીમાં પ્રસ્‍તુત કરીને તેમના અત્યંત વિરુદ્ધ અંજામ દર્શાવવાનો છે. એક એ 
| વ્યક્તિ છે, જે અલ્લાહ અને તેના રસૂલના શિક્ષણને ખોટું ઠેરવી દે અને આજ્ઞાપાલનની રાહથી મોઢું ફેરવી લે. બીજો 

| એ વ્યક્તિ છે, જે ન માત્ર ઈમાન લાવે, બલ્કે અત્યંત નિખાલસતાથી, કોઈ આડંબર અને દેખાવ અને પ્રસિદ્ધિની 
| ઇચ્છા વગર કેવળ એટલા માટે પોતાનું ધન અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરે કે તે અલ્લાહના ત્યાં પવિત્ર માનવી 
| ગણાવવાની ઇચ્છા રાખે છે. આ બંને વ્યક્તિત્વો એ વખતે મક્કાના સમાજમાં બધાની સામે હતા. તેથી કોઈનું નામ 
| લીધા વગર લોકોને બતાવવામાં આવ્યું છે કે જહજ્ષમની આગમાં બીજા ચારિત્ર્યવાળો નહીં, બલ્કે પહેલા 
| ચારિત્ર્યવાળો જ બળશે અને તે આગથી પ્રથમ ચારિત્ર્યવાળાને નહીં, બલ્કે બીજા ચારિત્ર્યવાળાને જ દૂર રાખવામાં 
| આવશે. 


9૦ 


(૧૦) આ એ પરહેજગાર-સયંમી અને અલ્લાહથી ડરવાવાળા વ્યક્તિની નિખાલસતા અને નિષ્ઠાની વધુ 
| સમજૂતી છે કે તે પોતાનું ધન જે લોકો પર ખર્ચ કરે છે, તેમનો કોઈ ઉપકાર અગાઉથી તેના પર નહોતો કે તે તેનું 
દ ા વળતર ચૂકવવા માટે, અથવા ભવિષ્યમાં તેનાથી વધારે ફાયદો ઉઠાવવા માટે તેની અગાઉથી કિંમત કે ભેટ-સોગાદ 
| આપી રહ્યો હોય અને તેને મિજબાની કરાવતો હોય; બલ્કે તે પોતાચા સર્વોચ્ચ રબની પ્રસન્નતા માટે એવા લોકોની 
ની. મદદ કરી રહ્યો છે, જેમનો ન પહેલા કોઈ ઉપકાર હતો, ન ભવિષ્યમાં તેનાથી કોઈ ઉપકારની આશા રાખે છે. આનું 
। ઉત્કૃર ઉદાહરણ હઝરત અબૂબક્ર «કનું એ આચરણ છે કે મક્કા-મુઅઝ્ઝમામાં જે નિઃસહાય-વિવશ ગુલામો અને 
દાસીઓએ ઇસ્લામનો સ્વીકાર કર્યો હતો, અને એ કસૂર બદલ જેમના માલિકો તેમના ઉપર અનહદ અત્યાચાર કરી 
રહ્યા હતા, તેમને ખરીદીને તેઓ આઝાદ કરી દેતા હતા, જેથી તેઓ તેમના અત્યાચારથી બચી જાય. ઇબ્ને જરીર 
અને ઇબ્ને અસાકિરે હઝરત આમિર બિન અબ્દુલ્લાહ બિન ઝુબૈર «ફની એ રિવાયત નોંધી છે કે હઝરત અબૂબક્ 
| “ૂંઠને આ રીતે આ ગરીબ ગુલામો અને દાસીઓની આઝાદી પર ખર્ચ કરતાં જોઈને તેમના પિતાએ તેમને કહ્યું કે, 
ન દીકરા ! હું જોઈ રહ્યો છું કે તમે નિર્બળઃલોકોને આઝાદ કરી રહ્યા છો. જો મજબૂત યુવાનોની આઝાદી પર તમેઆજ 
ક નાણા ખર્ચ કરતા, તો તેઓ તમારા માટે હાથોની શક્તિ બનતા. આના પર હઝરત અબૂબક્ર «કએ તેમને કહ્યું - 
દ રં ,41114. 1 નન )1 ૫૩21 441 (1 - ““અબ્બાજાન ! હું તોએ વળતર અને ઇનામ ચાહું છું જે અલ્લાહની પાસે છે.” 


(૧૧) આ આયતના બે અર્થ થઈ શકે છે અને બંને સાચા છે. એક એ કે અલ્લાહ અવશ્ય આનાથી રાજી થશે. 
9 | બીજો એ કે ટૂંક સમયમાં જ અલ્લાહ આ વ્યક્તિને એટલું આપશે કે તે ખુશ થઈજશે. " 


આજન. 


૧9 ૭2૦૭-૭૭ ૭2૭ ૭-૭૭-૦૦૦૦ ૦૭૦૦૦૩૭૦૩૭૭૦૭૩2 222 22222222 ઝગ ઝક ઝઝઝઝઝઝગઝક કકક 
2 5 55 4:60: 9-૦૯૦-૦૦-૦૦-૯૦:૦૦-૦૭૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦:૭૦:૦૦:૦૦: 


તફહીસુલ ફુઅનિઃ પારએ-અમ્મ - હી 135 ન . અસઝ્-રુહા-૯૩ 


-૯૩: અઝૂ-રુહા 
પરિચય 


મઃ' - 
8 પહેલાજશબ્દ*/ નેઆ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
જીપ ઉતરાણકાળઃ _ કિ -. 
આનો વિષય સ્પષ્ટ દશવિ છે કે આ મક્કા-મુઅઝ્ઝમાના તદન આરંભિક કાળમાં ઊતરી છે. [૨] 
,। રિવાયતથી પણ જણાય છે કે થોડાંક-સમય માટેવહી આવવાનો ક્રમ બંધ રહ્યો હતો, જેનાથી હુઝૂર ફં ખૂબ 12. 
જ પરેશાન થઈ ગયા હતા અને-વારંવાર આપને એવો ભય લાગતો હતો કે કયાંક મારાથી કોઈ એવી ભૂલ તો (હ: 
ર નથી થઈ ગઈ, જેના કારણે મારો રબ મારાથી નારાજ થઈ ગયો છે અને તેણે મને છોડી દીધો છે. આના ૫૨ 8 
| આપને સાંત્વના આપવામાં આવી કે વહીના અવતરણનો ક્રમ કોઈ નારાજગીના કારણે રોકવામાં ,નથી |. 
જુ આવ્યો, બલ્કે આમાં એ જ હેતુ કામ કરી રહ્યોઃ્હતો, જે પ્રકાશિત દિવસ પછી રાત્રિની શાંતિ છવાઈ જવામાં [વું 
8| કામ કરી રહ્યો હોય છે, અથતિ, વહીનો તીવ્ર પ્રકાશ આપ ઉપર સતત પડતો રહ્યો હોત, તો આપના 18 
િ જ્ઞાનતંતુઓ તેને સહન ન કરી શકયા હોત, એટલા માટે વચ્ચે વિરામ આપવામાં આવ્યો, જેથી આપને પિ 
શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. આવી હાલત હુઝૂર કં પર નુબૂવતના આરંભિક તબક્કામાં પેદા થતી હતી, જ્યારે કે હજુ | 
| આપને વહીના અવતરણની તીવ્રતા સહન કરવાની આદત પડી નહોતી. આ કારણસર વચ્ચે-વચ્ચે વિરામ [8' 
9] આપવો જરૂરી હતો: આની સ્પષ્ટતા અમે સૂરઃ મુદ્દરિસિરની પ્રસ્તાવનામાં કરી ચૂક્યા છીએ, અને સૂરઃ [2 
નીય મુઝ્ઝમ્મિલ, નોંધ પ માં અમે એ પણ વર્ણવી ચૂક્યા છીએ કે વહીના અવતરણનો કેટલો તીવ્ર ભાર આપના હું. 
1 જ્ઞાનતંતુઓ પર પડતો હતો. પછી જ્યારે હુઝૂર કમાં આ ભારને સહન કરવાનું સામર્થ્યપેદા થઈ ગયું, તો [ફેં 
[૪] લાંબો.વિરામ આપવાની જરૂર ન રહી. જડ ન લે ન 
નુ વિષય અને ચર્ચા: ન. મી ર 3 
આનો વિષય રસૂલુલ્લાહ કૈકને સાંત્વના આપવાનો છે અને ઉદ્દેશ્ય એ પરેશાનીને દૂર કરવાનો છે, જે [9 
ક વહીના અવરતણનો ક્રમ રોકાઈ જવાથી આપના સામે ઊભી થઈ હતી. સૌપ્રથમ પ્રકાશિત દિવસ અને ન 
નું રાત્રિની શાંતિના સોગંદ ખાઈને આપને સાંત્વના આપવામાં આવી છે કે આપના રબે આપને કદાપિ છોડ્યા [૭ 
| નથી અને ન તે આપથી નારાજ થયો છે. તે પછી આપને શુભસૂચના આપવામાં આવી છે કે ઇસ્લામી [4 
છ આહવાન્‌ના શરૂઆતના સમયમાં જે સખત મુશ્કેલીઓનો આપને સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, તે'થોડાંક [9 
| દિવસોની વાત છે. આપના માટે દરેકપછીનો સમય પહેલાંના સમય કરતાં વધુ સારો થતો જશે અને વધારે [9. 
| વારે નહીં લાગે કે અલ્લાહ આપ ઉપર પોતાની કૃપા અને બક્ષિસોની એવી વર્ષા કરશે, જેનાથી આપ ખુશ |* 
ફા થઈજશો. આડુર્અાનની તે સ્પષ્ટભવિષ્યવાણીઓમાંથી એક છે, જે પાછળથી અક્ષરશઃ સાચી પડી, જો કે જે [ફે 
ન! સમયે આ ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે ક્યાંય દૂર-દૂર પણ તેના ચિહ્નો દેખાતા નહોતા કે 1%. 
જુ'। મક્કામાં, જે નિઃસહાય માણસ આખી જાતિની અજ્ઞાનતા સામે સંથર્ષરત થઈ ગયો છે, તેને આટલી [ફુ 
ક આશ્ચર્યજનકસફળતા મળશે. ી ર પિ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ી 136 અઝૂ-ઝુહા - ૯૩ 


. તે પછી અલ્લાહતૂઆલાએ પોતાના હબીબ (પ્રિય, હઝરત મુહમ્મદ) ફને કહ્યું છે કે તમને એ 
નું પરેશાની કેવી રીતે થવા લાગી કે અમે તમને છોડી દીધા છે અને અમે તમારાથી નારાજ થઈ ગયા છીએ. 
| અમે તો તમે જન્મ્યા તે દિવસથી તમારા પર નિરંતર મહેરબાનીઓ કરતા આવ્યા છીએ. તમે અનાથ જન્મ્યા 
9 | હતા, અમે તમારા પાલન-પોષણ અને દેખરેખની ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરી દીધી. તમે માર્ગથી અજાણ હતા, 
જુ અમે તમને માર્ગ બતાવ્યો. તમે નિર્ધન હતા, અમે તમને ધનવાન બનાવ્યા. આ બધી વાતો સ્પષ્ટ બતાવી | 
છ રહી છે કે તમે આરંભથી જ અમને સૌથી વધારે વહાલા છો અને અમારી કૃપા અને દયા સ્થાઈ રૂપે તમારા | 
8! સાથે છે. અહીં સૂરઃ તા-હા, આ. ૩૭ થી ૪૨ ને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે,'જ્યાં હઝરત મૂસા કછને 
| ફિરિઔનજેવા અત્યાચારીના સામે મોકલતી વખતે અલ્લાહત્‌આલાએ તેમની પરેશાની દૂર કરવા માટે [4 
| તેમને બતાવ્યું છે કે કેવી રીતે તમારા જન્મ વખતે અમારી મહેરબાનીઓ તમારા સાથે રહી છે, તેથી તમે 
9 | સંતોષ રાખો કે આ ભયંકર અભિયાનમાં તમે એકલા નહીં હોવ, બલ્કે અમારી કૃપા તમારી સાથે હશે. 
અંતમાં, અલ્લાહત્‌આલાએ નબી ફને બતાવ્યું છે કે જે ઉપકારો અમે તમારા ઉપર કર્યા છે, તેના 

2 ઉત્તરમાં અલ્લાહના બંદાઓ સાથે તમારો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ અને અમારી નેઅમતો (કૃપાઓ) | 
8 પ્રત્યે તમારે આભાર કેવી રીતે વ્યક્ત કરવોજોઈએ. _ ર 


કમર 


તફણહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ક ી 137 અઝ્‌-ઝુહા-૯૩ 


2 7 


સય્ક્ક 


૬14૬.11. ડ્ર દ્વિ તવ 26, મર નિ 
હાત્5કધ4 ઉછ 3! હના બ્છ્ય્ક 
કદુ દાટ વદાગ2? ૬-૬ 1૨? . . ૬19૦૬. રથ 
ઈ કત્વકપ૦ઇક5ગડડાજૂશ્કહ% 


૭/7 €*# 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 

* સોગંદ છે પ્રકાશિત દિવસના” અને રાત્રિના, જ્યારે તે શાંતિની સાથે છવાઈ જાય;” (હે 
નબી કૈં!) તમારા રબે તમને કદાપિ નથી છોડ્યા અને ન તે નારાજ થયો.” અને નિશ્ચિતપણે તમારા 
માટે પછીનો સમય પહેલાંના સમય કરતાં વધુ સારો છે,” અત્તે ટૂંક સમયમાં તમારો રબ તમને 
એટલુંઆપશે કે તમે ખુશ થઈ જશો.” 


(૧) અહીંહ* શબ્દ રાત્રિના વિરુદ્ધમાં પ્રયુક્ત થયો છે, તેથી તેનો અર્થ પ્રકાશિત દિવસ છે. તેની પુષ્ટિ સૂરઃ 


આ'રાફનીઆ આયત છે #5ઈહાન્%ઠકહડહંહકઈ#્ડઇણદગન્કડઉહાકઇતકાહતરઉ 
૦૭%#ઈક૪ “શું વસ્તીઓના લોકો એનાથી નિર્ભય છે કે તેમના ઉપર અમારો પ્રકોપ રાત્રે આવી 
જાય, જયારે કે તેઓ ઊંઘી રહ્યા હોય ? અને શું વસ્તીઓના લોકો એનાથી નિર્ભય છે કે તેમના ઉપર અમારો પ્રકોપ 
ભર દિવસે આવી જાય, જયારે કે તેઓ રમી રહ્યા હોય ?'”' આ આયતમાં પણ શબ્દ રાત્રિના વિરુદ્ધમાં વપરાયો છે, 
તેથી તેનાથી અભિપ્રેત “ચાશ્ત' (સવાર અને મધ્યાહ વચ્ચેનો સમય નહીં, બલ્કે દિવસ છે. _ 

(૨) વાસ્તવમાં રાત્રિ માટેહ્**શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે, જેમાં માત્ર અંધકાર છવાઈ જવાનો જ નહીં, બલ્કે 
સન્ઞાટા અને શાંતિનો અર્થ પણ સામેલ છે. રાતના આ ગુણનો આ વિષયથી ઊંડો સંબંધ છે, જેનો ઉલ્લેખ આગળ 
કરવામાં આવી રહ્યો છે. 

(૩) રિવાયતથી ખ્યાલ આવે છે કે અમુક મુદ્દત સુધી અલ્લાહના રસૂલ કૈ પર વહી અવતરિત થવાનું બંધ રહ્યું 
હતું. જુદી-જુદી રિવાયતોમાં આ મુદ્ત અલગ-અલગ બતાવવામાં આવી છે. ઇબ્ને ખુરેજે ૧૨ દિવસ, ક્લ્બીએ ૧૫ 
દિવસ, ઇબ્ને અબ્બાસ «ફંકએ રપ દિવસ, સુદી અતે મુકાતિલે ૪૦ દિવસ તેની મુદ્દત બતાવી છે. ગમે તે હોય, પણ 
આ સમય એટલો લાંબો હતો કે અલ્લાહના રસૂલ કૈ પણ ઉદાસ થઈ ગયા હતા અને વિરોધીઓ પણ આપને મહેણાં 
મારી રહ્યા હતા, કેમ કે હુઝૂર કૈ પર જે નવી સૂરઃ અવતરિત થઈ હતી, તેને આપ લોકોને સંભળાવ્યા કરતા હતા, 
તેથી જ્યારે સારી એવી મુદ્ત સુધી આપ કૈંએ કોઈ નવી વહી લોકોને ન સંભળાવી, તો વિરોધીઓએ સમજી લીધું કે 
એ સ્રોત બંધ થઈ ગયો છે, જ્યાંથી આ વાણી.આવતી હતી. જુન્દુબ બિન અબ્દુલ્લાહ અલ-બજલીની રિવાયત છે કે 
જ્યારે જિબ્રઈલ હનો આવવાનો ક્રમ રોકાઈ ગયો, તો મુશ્રિંકો (અનેકેશ્વરવાદીઓ)એ કહેવાનું શરૂ કરી દીધું કે 
મુહમ્મદ (કકૈં)ને તેમના રબે છોડી દીધા છે. (ઇબ્ને જરીર, તબરાની, અબ્દ બિન હુમૈદ, સઈદ બિન મન્સૂર, ઈબ્ને 
મરદૂયા) બીજી રિવાયતોથી જાણકારી મળે છે કે અબૂ લહબની પત્ની ઉમ્મે જમીલે, જે હુઝૂરકકની કાકી થતી હતી 


[હ 
? 
તે 
1૫ 
તે 
રઃ 
06 
[ત 
[6 
0 
0 
નર્‌ 
રુ 


હ ી અને જેનું ઘર હુઝૂર કના મકાનથી અડીને હતું, આપને કહ્યું, “એવું લાગે છે કે તમારા શૈતાને તમને છોડી દીધા 


વ. છે .”' અવૂફી અને ઇબ્ને જરીરે ઇબ્ને અબ્બાસ ઢૂંઠની રિવાયત નોંધી છે કે ઘણા દિવસો સુધી જિબ્રઈલત્તું આગમન 


| રોકાઈજવાથી હુઝૂર કૈ પરેશાન થઈ ગયા અને મુશૂરિકો કહેવા લાગ્યા કે તેમંનો રબ તેમનાથી નારાજ થઈ ગયો છે 
| અને તેણે તેમને છોડી દીધા છે. કતાદા અને ઝહ્હાકની “મુર્સલ' રિવાયતોમાં પણ મોટાભાગે આ જ વિષય. 


| વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાં હુઝૂરની ઘેરા શોક અને વ્યથાની વિગત પણ અનેક રિવાયતોમાં છે, અને. 


8! આવું કેમ ન થતું, જયારે કે મહબૂબ તરફથી દેખીતી ઉદાસીનતા, કુક અને ઈમાન દરમ્યાન લડાઈ શરૂથઈગયા પછી 
| એ જ શક્તિના સ્રોતથી દેખીતી વંચિતતા, જે એ ઘાતક સંઘર્ષના મઝધારમાં આપ ફક માટે એક માત્ર સહારો હતો, 
| તદુપરાંતઃવધુમાં દુશ્મનોના મહેણાં-ટોણાં, આ તમામ બાબતો મળીને અનિવાર્યપણે હુઝૂર કં માટે ભારે પરેશાનીનું 
મ] કારણ બની રહી હશે અને આપને વારંવાર એ શંકા જતી હશે કે મારાથી કોઈ એવી ભૂલ તો નથી ગઈ ને કે મારો રબ 

8 | મારાથી નારાજ થઈ ગયો હોય અને તેણે મને સત્ય અને અસત્યની આ લડાઈમાં એકલો છોડી દીધો હોય. 

]] આજસ્થિતિમાંઆ સૂરઃ હુઝૂર કને સાંત્વના આપવા માટે અવતરિત કરવામાં આવી. આમાં દિવસના પ્રકાશ 


ી ય અને રાત્રિની શાંતિના સોગંદ ખાઈને હુઝૂર કથી ફરમાવવામાં આવ્યું કે તમારા રબે ન તમને છોડી દીધા છે અને ન” 


| તે તમારાથી નારાજ થયો છે. આ વાત પર આબંને વસ્તુઓના સોગંદ જે સંદર્ભમાં ખાવામાં આવ્યા છે, તેએ છે કેજે 
| રીતે દિવસનું પ્રકાશિત થવું અને રાતનું અંધકાર અને શાંતિની સાથે છવાઈ જવું કંઈ એટલા માટે નથી થતું કે 
8 અલ્લાહત્‌આલા દિવસના સમયે લોકોને ખુશ અને રાતના સમયે તેમનાથી નારાજ થંઈ જાય છે, બલ્કે આ બંને 
| સ્થિતિઓ એક મહાન ડહાપણ અને હેતુ હેઠળ છવાય છે. એ જ પ્રમાણે તમારા ઉપર ક્યારેક વહી મોકલવી અને 
ર ક્યારેક તેને રોકી લેવી પણ ડહાપણ અને હેતુના કારણે છે. તેનો કોઈ સંબંધ એ વાત સાથે નથી કે જયારે 
| અલ્લાહત્‌આલા તમારાથી ખુશ હોય તો વહી મોકલે, અને જ્યારે તે વહી ન મોકલે તો તેનો અર્થ એ હોય કે તે 
| તમારાથી નાખુશ છે અને તેણે તમને છોડી દીધા છે. આ ઉપરાંત અન્ય સંદર્ભ આ વિષયથી એ પ્રકારનો છે કે જે રીતે 
| દિવસનો પ્રકાશ જો નિરંતર વ્યક્તિ ઉપર છવાયેલો રહે, તો તે તેને થકવી નાખશે, તેથી એક “નિશ્ચિત સમય સુધી 
| દિવસના પ્રકાશિત રહ્યા પછી રાતનું આવવું આવશ્યક છે, જેથી તેમાં માનવીને શાંતિ મળે. એ જ પ્રમાણે વહીનો 
| પ્રકાશ જો તમારા ઉપર સતત પડતો રહે તો તમારા જ્ઞાનતંતુઓ તેને સહન નહીં કરી શકે. તેથી ક્યારેક-ક્યારેક ક 
1 (વહીના અવતરિત થવાનો ક્રમ રોકાઈ જવા)ની એક મુદ્ત પણ અલ્લાહત્‌આલાએ હેતુસર રાખી છે, જેથી વહીના 
| અવતરણનો જે ભાર તમારા પર પડે છે, તેની અસરો દૂર થઈ જાય અને તમને શાંતિ પ્રામ થઈ જાય- આમ, વહીના 
ક! સૂર્યનો ઉદય જાણે પ્રકાશિત દિવસ છે અનેટ કે ની મુદ્ત શાંતિની રાત્રિ. - 
ે, (૪) આ શુભસૂચના અલ્લાહત્‌આલાએ નબી કૂંકને એ પરિસ્થિતિમાં આપી હતી, જયારે કે અમુક મુઠ્ઠીભર 
પ માણસો આપની સાથે હતા, સમગ્ર જાતિ આપની વિરોધી હતી, દેખીતી રીતે સફળતાનાં કોઈ ચિહ્નો દૂર-દૂર સુધી 
| નજર આવતા નહોતા. ઇસ્લામનો દીપક મક્કામાં જ ટમટમી રહ્યો હતો અને તેને બુઝાવવા માટે દરેક બાજુથી 
| તોફાન ઉઠી રહ્યું હતું. તે વખતે અલ્લાહતૃઆલાએ પોતાના નબીને કહ્યું કે આરંભિક કાળની મુશ્કેલીઓથી તમે 
9! સહેજ પણ વ્યથિત ન થાઓ. દરેક પાછળ આવનારો સમય અગાઉના સમય કરતાં તમારા માટે વધારે સારો હશે. 
ફી. આપની શક્તિ, આપની ઇજ્જત, કીર્તિ અને ગૌરવ તથા આપની પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માન નિરંતર વધતા રહેશે 
| અને આપનો પ્રભાવ અને અસરો ફેલાતી જશે. પછી આ વચન માત્ર દુનિયા સુધી જ સીમિત નથી, તેમાં એ વચન 
| પણ સામેલ છે કે આખિરતમાં જે સ્થાન આપને મળશે, તે એ સ્થાનથી પણ કેટલાય ગણું વધારે હશે, જે દુનિયામાં 
| આપને પ્રાપ્ઠ હશે. તબરાનીએ સામાન્ય રીતે અને બયહકીએ દલીલ સહિત ઇબ્ને અબ્બાસ «ઠની રિવાયત નોંધી છે 
[ કે કે હુઝૂર કંકએ ફરમાવ્યું: ““મારાસામે એ તમામ વિજયો પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યા, જે મારા પછી મારી ઉમ્મતને પ્રાપ્ 


તકી 


મુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 139 અઝ્‌-રુહા- 


22 અ : “4 ₹69.૦૭-૯૦:-૦૦:૦૦-૦૦:-૯૬:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૯ 


૦૦/૯૦ 


ર ન્ન «૬ ૮[72-- (દ્ર [597 દ૭2 27 277 
8 ઉછ ઝડ હક્ક 'ઉછર્ડ પ ઝડ હી 


શું તેણે તમને અનાથ ન જોયા અને પછી ઠેકાણું ઉપલબ્ધ કર્યું ?” અતે તમને માર્ગથી અજાણ 


ર જોયા અનેપછી માર્ગદેખાડ્યો.” 


૬ | થવાના છે. આનાથી મને ઘણી ખુશી થઈ, ત્યારે અલ્લાહત્‌આલાએ આ વાત અવતરિત કરી કે આખરિત તમારા 
| માટે દુનિયાથી વધારે ઉત્તમ છે.” 


(પ) અર્થાત્‌, આમ તો આપવામાં થોડીક વાર તો જરૃર લાગશે, પરંતુ એ સમય દૂર નથી, જંયારે તમારા ૫૨ 


| તમારા રબની કૃપાઓ અને બક્ષિસની એ વર્ષ થશે કે તમે ખુશ થઈ જશો. આ વચન હુઝૂર કૈકૈના જીવનમાં જ એ રીતે 
| પૂરું થયું કે સમગ્ર અરબ દક્ષિણના તટીય પ્રદેશોથી લઈને ઉત્તરમાં રોમન એમ્પાયરની સીરિયન અને ઈરાનની ઇરાકી 
નં સરહદો સુધી, તથા પૂર્વમાં ઈરાનની ખાડીથી લઈને પશ્ચિમમાં-રાતા સમુદ્ર સુધી આપના આધીન થઈ ગયું. અરબના 
| ઈતિહાસમાં પહેલી વાર આ ધરતી કાનૂન અને [નિયમને તાબે થઈ ગઈ. જે શક્તિ પણ તેનાથી ટકરાઈ તે છિન્ન-ભિન્ન 
| થઈ ગઈ. કલેમા - લાઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર્‌-રસૂલુલ્લાહ - થી આખો દેશ ગૂંજી ઉઠ્યો, જેમાં મુશૂરિકો 
| (અનેકેશ્વરવાદીઓ) અને એહલે-કિતાબ (જેમના ઉપર અગાઉ ઈશ્વરીય ગ્રંથો અવતરિત થયા હતા તે લોકો, 
! ા મહદ્‌અંશે ખ્રિસ્તીઓ અને યહૂદીઓ) પોતાની જૂઠી અને અસત્ય વાતોને ઊંચી રાખવા માટે છેલ્લા શ્વાસ સુધી 


પોતાતું બધું જોર લગાવી ચૂક્યા હતા, લોકોના કેવળ માથા જ આજ્ઞાપાલનમાં નહોતા ઝૂક્યા, બલે તેમનાં હૃદય 


| પણ જીતાઈ ગયા; અને આસ્થાઓ અને માન્યતાઓ, ચરિત્ર અને આચરણમાં એક મહાન પરિવર્તન આવી ગયું. 


સમગ્ર માનવ-ઇતિહાસમાં આનું બીજું કોઈ ઉદાહરણ નથી મળતું કે એક અજ્ઞાનતામાં ડૂબેલી જાતિ માત્ર ૨૩ વર્ષમાં 


| આટલી બદલાઈ ગઈ હોય. તે પછી હુઝૂર કૈંએ શરૂ કરેલ આંદોલન એ તાકાતની સાથે ઉઠ્યું કે એશિયા, આફ્રિકા 


અને યુરોપના એક મોટા ભાગ પર છવાઈ ગયું અને દુનિયાના દરેક ખૂણામાં તેની અસરો ફેલાઈ ગઈ. આ બધું તો 


ક. અલ્લાહતૂઆલાએ પોતાના રસૂલને દુનિયામાં આપ્યું, અને આખિરતમાં જે કંઈ આપશે તેની મહાનતાની કલ્પના 
| પણ કોઈ કરી શકતું નથી. (ઉપરાંત જુઓ : તફહીમુલ કુર્બાન, ભા-૩, તા-હા, નોંધ ૧૧૨) 


(૬) અથતિ, તમને છોડી દેવાઃઅને તમારાથી નારાજ થવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી, અમે તો એ સમયથી તમારા 


| ઉપર મહેરબાન છીએ, જ્યારે તમે અત્તાથ જન્મ્યા હતા. હુઝૂર કક હજુ માતાના ગર્ભમાં જ છ મહિનાના હતા, 
। જયારે આપના આદરણીય પિતાનું અવસાન થઈ ગયું, તેથી આપ દુનિયામાં અનાથ ની હેસિયતે જ દુનિયામાં 
પા પધાર્યા. પરંતુ અલ્લાહતૂઆલાએ એક દિવસ પણ આપને નિઃસહાય ન છોડ્યા. છ વર્ષની વય સુધી આદરણીય 
| માતા આપતું પાલન-પોષણ કરતા રહ્યા. તેમની મમતાથી વંચિત થયા, તો ૮ વર્ષની ઉંમર સુધી આપના દાદાએ 
| આપને એવી રીતે પાળ્યા-પોષ્યા કે તેમને ન માત્ર આપથી અસાધારણ પ્રેમ હતો, બલ્કે તેમને આપના માટે ગૌરવ 
। પણ હતું અને તેઓ લોકોને કહ્યા કરતા હતા કે મારો દીકરો એક દિવસ દુનિયામાં મોટું નામ પેદા કરશે. તેમનું પણ 

! ે અવસાન થઈ ગયું તો આપના સગા કાકા અબૂ તાલિબે આપનું ભરણ-પોષણ પોતાના શિરે લીધું અને આપની સાથે 
1 એવો પ્રેમભર્યો વ્યવહાર કર્યો કે કોઈ પિતા પણ આનાથી વધારે નથી કરી શકતો, ત્યાં સુધી કે નુબૂવ્વત પછી જયારે 
મ આખી જાતિ આપની દુશ્મનબની ગઈ હતી, તે વખતે દસ વર્ષ સુધી તેઓ જ આંપની હિમાયતમાં સાથે ઊભા રહ્યા. 


(૭) મૂળ $છુ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, જેડ્#/5 થી બન્યો છે. અરબી ભાષામાં આ શબ્દ ઘણા અર્થમાં 


| પ્રયુક્ત થાય છે. તેનો એક અર્થ ગુમરાહી (પથભ્રષ્ટતા) થાય છે. બીજો અર્થ એ છે કે કોઈ વ્યક્તિ રસ્તો ન જાણતો 
8 | હોય અને એક ઠેકાણે મૂંઝાઈને ઊભો થઈ જાય કે અલગ-અલગ રસ્તાઓ જે સામે છે, તેમાંથી ક્યાં જાઉં. એક અર્થ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ - 140 અઝૂ-રુહા - 


% -_- 


9 જના [6 


9 જે 2 ક 
જ. «હે પ૫ ૮7૬ 4107 ૨૪79# ૬«  £-7૮24 «૮૪ 7 ૮ 
ઉ૫““.ૂક્ક ડ%/ શક 4 0695 પ 
5 ક નિ કં 
1 અને તમને નિર્ધન જોયા અને પછી ધનવાન બનાવી દીધા.” તેથી તમે અનાથ સાથે કઠોર 
| વ્યવહાર.ન કરો,” અને માગવાવાળાને ન ધુત્કારો,”” અને પોતાના રબ (પ્રભુ)ની કૃપાને પ્રગટ 
પ કરો.” (રુફૂઅ-૧) 
1 ખોવાઈ ગયેલ થાય છે. આમ, અરબી રૂઢિપ્રયોગમાં કહે છે કેટ દં 'પ્ઝાહંઝ પાણી દૂધમાં ગુમ થઈ ગયું. એવૃક્ષને 
1 પણ અરબીમાં 5ષ્ક કહે છે, જે રણમાં એકલું ઊભું હોય અને આસપાસ બીજું કોઈ વૃક્ષ ન હોય. વ્યય કરવા કે વેડફી 


1 નાખવા માટે પણ /ઇ શબ્દ બોલવામાં આવે છે, જેમ કે કોઈ વસ્તુનો પ્રતિકૂળ કે માફક ન આવે એવા સંજોગોમાં 
| વ્યય થઈ રહ્યો હોય કે વેડફાઈ રહી હોય. ગફલત કે બેદરકારી માટે પણ(/ઇ* શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. તેથી સ્વર્ય. 


- [૪ કુ્અનમાં પણ આનું ઉદાહરણ જોવા મળે છે કે ેહ-જઝહુઈં%#5 ₹“મારો રબ ન ગાફેલ હોય છે, ન ભૂલે છે.” 


(તા-હા : પર) આ વિભિન્ન અર્થમાં પહેલો અર્થ અહીં લાગુ પડતો નથી, કેમ કે બાળપણથી નુબૂવ્વત પહેલાં સુધી. 


| અલ્લાહના રસૂલ કકૈના જે સંજોગો ઇતિહાસમાં નોંધાયેલ છે, તેમાં ક્યાંય એ વાતનો અંશ સુદ્ધા જોવા નથી મળતો કે 


આપ ક્યારેય મૂર્તિપૂજા, શિર્ક કે નાસ્તિકતામાં સપડાયા હોય, કે અજ્ઞાનતાના જે કાર્યો, રસમો અને રીત-રિવાજો 
«૧ 4 


આપનીજાતિમાં જોવા મળતા હતા, તેમાંથી કોઈમાં આપ ગ્રસ્ત થયા હોય. તેથી અનિવાર્યપણે ડી 56૬ નો 


| એ અર્થ તો નથી હોઈ શકતો કે અલ્લાહતૂઆલાએ આપને આસ્થા કે આચરણનાં રૂપમાં ગુમરાહ જોયા હતા. 


અલબત્ત, બાકીના અર્થ કોઈને કોઈ રીતે અહીં લેવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે, બલ્કેબની શકે છે કે એક-એક રીતે બધા 


| જ અર્થ લેવામાં આવ્યા હોય. નુબૂવ્વતથી પહેલાં હુઝૂર છક અલ્લાહની હસ્તી અને તેની એક્યતાને અવશ્ય માનતા 
1 હતા, અને આપનું જીવન ગુનાઓથી પવિત્ર અને શ્રોષઠ નૈતિક્તાથી સુશોભિત પણ હતું. પરંતુ આપને સત્ય-દીન 
પ અને તેના સિદ્ધાંતો અને આદેશોનું જ્ઞાન નહોતું; જેમ કેકુઅનિમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે વ્ઝાછક)ત5૮1% 
8 હફ 84 *'તમે નહોતા જાણતા કે ગ્રંથ શું હોય છે અને ન ઈમાનની તમને કોઈ જાણકારી હતી.” (અશૂ-શૂરા 
8૫૨) એ અર્થપણ આ આયતનો હોઈ શકે છે કે હુઝૂર કક એક અજ્ઞાની સમાજમાં ગુમ થઈને રહી ગયા હતા અનેએક 
હી. માર્ગદર્શક અને નિર્દેશક હોવાની હેસિયતે આપનું વ્યક્તિત્વ નુબૃવ્વત પહેલાં પ્રચલિત બની રહ્યું નહોતું. એ મતલબ 
| પણ હોઈ શકે છે કે અજ્ઞાનતાના રણમાં આપ એક એકલા વૃક્ષની હેસિયતથી ઊભા હતા, જેમાં ફળ લાવવાની અને 
'। એક સંપૂર્ણ બાગ પેદા કરી દેવાની યોગ્યતા હતી, પરંતુ નુબૂવ્વતથી પહેલાં આ યોગ્યતા કામ નહોતી આવી રહી. એ 
| હેતુ પણ હોઈ શકે છે કે અલ્લાહત્‌આલાએ જે અસાધારણ શક્તિઓ આપને પ્રદાન કરી હતી, તે અજ્ઞાનતાના 
ક ે પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં વેડફાઈ રહી હતી. ઈઇ* તે બેખબરી કે અનભિજ્ઞતાના અર્થમાં પણ લઈ શકાય છે, એટલે કે 
8, આપ એ વાસ્તવિકતાઓ અને જ્ઞાનથી બેખબર હતા, જેનાથી નુબૂવ્વત પછી અલ્લાહત્‌ૂઆલાએ આપને માહિતગાર 
1 કય. આ વાતસ્વયં કુર્બાનમાં પણ એકજગ્યાએ ફરમાવવામાં આવીછે- ૭હટૂપહઝફર્સ#હકહ)ડ 
1 ““અને આમ તો તમે આનાથી અગાઉ આ વાતોથી અજાણ હતા.” (યુસૂફ : ૩) ઉપરાંત જુઓ : અલ-બકરહ, આ. 
| ૨૮૨ અનેઅશ્‌-શૂરા, આ. ૨૦. 


(૮) નબી ફં માટે આપના આદરણીય પિતા વારસામાં ફક્ત એક ઊંટણી અને એક દાસી મૂકીને ગયા હતા. 


૯૩ : 


તફહીમુલ કુઓનિ : પારએ-અમ્મ 141 હ અઝૂ-રુહા -૯૩ 


| એ રીતે આપના જીવનની શરૂઆત ગરીબીની હાલતમાં થઈ હતી. પછી એક સમય આવ્યો કે કુરેશની સૌથી વધારે [ફે 
૬ | ધનવાન મહિલા, હઝરત ખદીજા «ંકએ પહેલાં વેપારમાં આપને પોતાના સાથે ભાગીદાર બનાવ્યા, તે પછી તેમણે [ફં 
,] આપથી લગ્ન કરી લીધા અને તેમના સંપૂર્ણ વેપારને આપ સલ્લ.એ સંભાળી લીધો. આ રીતે આપ ન માત્ર એ કે [જ 
.| ધનવાન બની ગયા, બલ્કે આપની અમીરી એ પ્રકારની નહોતી કે માત્ર પત્નીના ધન ઉપર આપ નિર્ભર હોવ. તેમના [૭. 
| વેપારના પ્રસાર માટે આપની પોતાની મહેનત અને યોગ્યતાનું મોટુંયોગદાન હતું. 
(૯) અર્થાત્‌, તમે સ્વયં અનાથ રહી ચૂક્યા છો, અને અલ્લાહે તમારા ઉપર એ કૃપા કરી કે અનાથની સ્થિતિમાં [4 
। ખૂબ જ સુંદર રીતે તમારી સહાયતા કરી, એટલા માટે તેનો આભાર એ છે કે તમારા હાથથી ક્યારેય કોઈ અનાથ પર [4 
| અત્યાચાર અને અતિરેકન થવાપામે. ર 
(૧૦) આના બે અર્થ છે. જો માંગનારને મદદ માગવાવાળા જરૂરતમંદના અર્થમાં લેવામાં આવે તો તેનો અર્થ [કેં 
૬! એ છે કે તેની મદદ કરી શકતા હોવ તો કરો, ન કરી શકતા હોવ તો વિનમ્રતાની સાથે માફી માગી લો, પણ તેને [ફેં 
| ધુત્કારી ન કાઢો. આ અર્થને જોતાં એ નિર્દેશ અલ્લાહત્‌આલાના એ ઉપકારના જવાબમાં છે કે - “તમે' નિર્ધન હતા, [9. 
| પછી તેણે તમને ધનવાન બનાવી દીધા.' અને જો માંગનારને પૂછવાવાળા, અર્થાત્‌ દીનનો કોઈ મામલો કે હુકમ |. 
૨. પૂછવાવાળાના અર્થમાં લેવામાં આવે તો તેનો અર્થએ છે કે આવો માણસ ચાહે ગમે તેવો અજ્ઞાની અને અણઘડ હોય, (. 
| અને દેખીતી રીતે ચાહે ગમે તેવી અનુચિત રીતે પ્રશ્ન કરે અથવા પોતાના મનની મૂંઝવણ રજૂ કરે, તમે તો પ્રેમથી [નું 
| તેનેજવાબ આપો અને જ્ઞાનનું અભિમાન રાખનારાં મિજાજી અને તોછડાં લોકોની જેમ તેને ધુત્કારીને ભગાડી ન દો. [ન 
જુ'| .આ અર્થને જોતાં આ વાત અલ્લાહત્‌આલાના એ ઉપકારના જવાબમાં છે કે “તમે રસ્તાથી અજાણ હતા, પછી તેણે [છ 
| તમને માર્ગ દેખાડ્યો.' હઝરત અબૂ દરદા હક, હસન બસરી રહ., સુફિયાન સૂરી રહ. અને બીજા કેટલાક મહા- [૪ 
! ા નુભાવોએ આ જબીજા અર્થને પ્રાથમિકતા આપી છે, કેમ કે વાણીનાક્રમનેજોતાં આ ઇરશાદ દઈ ડણછુ ઇદ” દ રુ 
| ના જવાબમાં આવે છે. ર 
(૧૧) “ને'મત' (કૃપા) શબ્દ સામાન્ય છે, જેનો અર્થ એ ને'મતો પણ છે, જે આ સૂરઃના અવતરિતના સમય |. 
1 સુધી અલ્લાહતૂઆલાએ પોતાના રસૂલે પાક કને પ્રદાન કરી હતી, અને એ ને'મતો પણ જે પછી તેણે પોતાના એ [[ન&ં* 
વચનો અનુસાર આપને પ્રદાન કરી, જે આ સૂરઃમાં તેણે આપ્યા હતા અને જેને તેણે સારામાં સારી રીતે પૂરાં કર્યા. તે [% 
1 પછી આદેશ એ છે કે હે નબી કૈ ! દરેક ને'મત જે અલ્લાહે તમને આપી છે, તેને યાદ કરો અને તેની અભિવ્યક્તિ [જુ 
| કરો. હવે દેખીતું છે કે ને'મતોને યાદ કરવા અને તેની અભિવ્યક્તિની વિભિસ્ત રીતો હોઈ શકે છે અને દરેક ને'મત | 
૪ | પોતાના પ્રકાર અને સ્વરૂપની રીતે અભિવ્યક્તિનું એક વિશેષ સ્વરૂપ ચાહે છે. સામૂહિક રૂપે તમામ ને'મતોની |. 
૨ અભિવ્યક્તિનું સ્વરૂપ એ છે કે જીભથી અલ્લાહનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવે અને એ વાતનો ઇકરાર અને [જ 
9. સ્વીકાર કરવામાં આવે કે જે ને'મતો પણ મને પ્રાપ્ત છે, તે બધી અલ્લાહની કૃપા અને તેનો ઉપકાર છે, નહિં તો કોઈ [૭. 
| વસ્તુપણ મારા કોઈ વ્યક્તિગત કૌશલ્યનું પરિણામ નથી. નુબૂવ્વતની ને'મતની અભિવ્યક્તિ એ રીતે થઈ શકે છે કે [૬ 
મ (દીનના) આમંત્રણ અને પ્રચારનો હક્ક અદા કરવામાં આવે. કુઅનિની ને'મતની અભિવ્યક્તિની રીત એ છે કે |. 
ય લોકોમાં વધારેમાં વધારે તેનો કેલાવો કરવામાં આવે અને તેનું શિક્ષણ લોકોનાં મનો-મસ્તિષ્કમાં ઉતારવામાં આવે. [નું 
| માર્ગદર્શનની ને'મતની અભિવ્યક્તિ એ રીતે થઈ શકે છે કે અલ્લાહના ભટકતા બંદાઓને સન્માર્ગ બતાવવામાં [નું 
આવે અને આ કાર્યમાં તમામ કડવાશ અને કઠોરતાઓને ધૈર્યની સાથે સહન કરવામાં આવે. અનાથની સ્થિતિમાં |[જું* 
| સહાયતાનો જે ઉપકાર અલ્લાહત્‌આલાએ કર્યો છે, તેનો તકાદો એ જ છે કે અનાથોની સાથે એવો જ પરોપકારનો [હં] 
| વ્યવહાર કરવામાં આવે. નિર્ધનથી ધનવાન બનાવી દેવાનો જે ઉપકાર અલ્લાહે કર્યો છે, તેની અભિવ્યક્તિ પણ એ [૪ 
૬] જ રીત ચાહે છે કે અલ્લાહના મોહતાજ-વંચિત બંદાઓની મદદ કરવામાં આવે. ટૂંકમાં, આ એક મોટું વ્યાપક [જ 
| માર્ગદર્શન હતું, જે અલ્લાહત્‌આલાએ પોતાના ઇનામો અને ઉપકારોનું વર્ણન કર્યા પછી આ સંક્ષિપ્ત વાક્યમાં [૪ 
| પોતાના પ્રિય રસૂલ કને આપ્યું. 


તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ ક -_142 _ અલમ્‌-નશુરહ - ૯૪ 


૯૪ : અએલમ્‌-નશ્રહ 
 - પરિચય 


0, ' સૂરઃની પહેલી આયતના વાક્યને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. - 
જુ ઉતરાણકાળ : ક ૫ ૬ ર 
દ આનો વિષય સૂરઃ ઝુહા સાથે એટલો બધો મળતો આવે છે કે આ બંને સૂરઃઓ લગભગ એક જ 
કુ! સમેયે અને એક-સમાન પરિસ્થિતિઓમાં ઊતરેલી જણાય છે. હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «ક કહે છે 
| કે આ સૂરઃ મક્કામાં દ્્% પછી ઊતરી છે. _ 
| વિષય અનેચર્ચાઃ ૬ 
ક. આનો ઉદ્દેશ્યશઅનેં આશય પણ અલ્લાહેના રસૂલ ફને સાંત્વના આપવાનો છે. નુબૂવ્વત પહેલાં 
મુન હુગૂર કને કદીએ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો નહોતો, જેનો સામનો નુબૂવ્વત પછી ઇસ્લામના 
જ! આમંત્રણની શરૂઆત કરતાં એકાએક આપને કરવો પડ્યો. આ સ્વયં આપના જીવનમાં એક મહાન 
8 પરિવર્તન હતું, જેનો કોઈ અંદાજ આપને નુબૂવ્વતના જીવન પહેલાં નહોતો. ઇસ્લામના પ્રચારનો આરં 
ની કરતાં જ અચાનક આપને જે પરિસ્થિતિઓનો સામનોઃકરવોઃપડ્યો, તેનુંકોઈ અનુમાન આપને નુબૂવતથી 
8 | પહેલાંના જીવનમાં ન હતું. આપ કૈકએ-ઇસ્લામનાં પ્રચારનો આરંભ શું કર્યો કે જોત-જોતામાં એ જ સમાજ | 
જ ઊપનો શત્રુ બની ગયો, જેમાં આપ પહેલાં ખૂબ જ આદરપૂર્વક જોવામાં આવતા હતા. એ જ 
જુ] સગાવહાલાઓ, મિત્રો, કબીલાના લોકો અને મહોલ્લાવાસીઓ આપને ગાળો આપવા લાગ્યા, જે અગાઉ 
ક! ઓપેનો ખૂબ આદર કરતા હતા. મક્કામાં કોઈ આપની વાત સાંભળવા તૈયાર નહોતું. રસ્તામાં જતા- 
8 આવતા આપને મહેણાં મારવામાં આવવા લાગ્યા. ડગલે-તે-પગલે આપની સામે મુશ્કેલીઓ જ મુશ્કેલીઓ 
1 હતી. જો કે ધીરે-ધીરે આપને આ પરિસ્થિતિનો , બલ્કે આનાથી પણ વધારે કઠિન પરિસ્થિતિનો સામનો 
| કરવાની ટેવ પડી ગઈ, પરંતુ શરૂઆતનો સમય આપના માટે ખૂબ જ હૃદયવિદારક હતો. તેથી જ આપને 
8 | સાંત્વના આપવા માટે સૌપ્રથમ સૂરઃ ઝુહા ઉતારવામાં આવી અને પછી આ સૂરઃનું અવતરણ થયું. - 
આમાં અલ્લાહત્‌આલાએ, સૌપ્રથમ આપને જણાવ્યું કે અમે આપને ત્રણ ખૂબ મોટી ને'મતો 
| હકૂપાઓ) પ્રદાન કરી છે, જેમની ઉપસ્થિતિમાં કોઈ કારણ નથી કે આપ દુઃખી અને નિરાશ થાઓ. એક 
| 'શર્હે-સદ્ર' (સત્ય માટેહૃદય ખુલી જવા અને સત્ય પર હૃદયને સંતોષ થઈ જવા)મી કૃપા. બીજી એ કૃપા 
ભુ કે આપના ઉપરથી અમે એ ભારે બોજ ઉતારી દીધો, જે નુબૂવ્વત પહેલાં આપની કેડ ભાંગી રહ્યો હતો. 
| ત્રીજી “રફએ ઝિક્ર' (આપની ખ્યાતિ અને કીર્તિનો ચોરતફ ફેલાવો)ની કૃપા, જે આપનાથી વધારે તો દૂરની 
. [| વાત છે, આપના બરાંબર પણ ક્યારેય કોઈને આપવામાં નથી આવી. આગળ અમે અમારી. નોંધમાં 
હ સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે કે આત્રણેય કૃપાઓનો અર્થ શું છે અને એ કેટલી મહાન કૃપાઓ છે. 
. તે પછી સૃષ્ટિના માલિક અને પાલનહાર પોતાના બંદા અને રસૂલ કૈને એ સંતોષ અપાવે છે કે 
| મુશ્કેલીઓનો આ સમય, જેનો આપ સામનો કરી રહ્યા છો, કંઈ બહુ લાંબો સમય નથી, બલ્કે આ તંગીની 


2 2 5 5. 4:₹₹:₹99:6૦.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૭૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૬:;૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦: 


તફહીથુલકુર્ઓન: પારએ-અમ્મ દ 143 2 અલમૂ-નશુરહ - ૯૪ 


ડિ સાથે-સાથે સમૃદ્ધિ અને વિપુલતાનો જમાનો પણ લગોલગ આવી રહ્યો છે. આ એ જ વાત છે, જે સૂર [૬ 
કુ! ઝુહામાં આ રીતે ફરમાવવામાં આવી હતી કે આપના-માટે દરેક પછીનો સમય અગાઉના સમય કરતાં વધારે [હં 
8 સારો હશે અને ખૂબ નજીકમાં આપનો રબ આપને એ બધું આપશે, જેનાથી આપનું હૃદય ખુશ થઈ જશે. 


અંતમાં, હુઝૂર કકે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છેકે શરૂઆતના સમયની આમુશ્કેલીઓનો સામનો 1૨! .' 


ની. કરવાની શક્તિ આપના અંદર એક જવસ્તુથી પેદા થશે, અને તે એ છે-કે જ્યારે આપ પોતાના કામકાજથી |. 
8 નિવૃત્ત થાઓ તો ઇંબાદતની મહેનત અને રિયાઝત (તપસ્યા)માં લાંગી જાઓ અને દરેક વસ્તુથી બેપરવા | 
જ! થઈને માંત્ર પોતાના રબની ભક્તિ માટે એકધ્યાન થઈ જાઓ. આ એ જ નિર્દેશ છે, જે વધારે વિસ્તૃત રીતે [8 
હ હુગૂર છને સૂરઃ મુઝ્ઝમ્મિલ, આ.૧થી ૯માં આપવામાંઆવેલ છે. - ક 


-ક- 


૪2૭૪૭ ૭૭૦૦૭૭૭૦૦૨૦૦2૦૦ 2૭૦ ૭૭૭૭-૩૦૭-૭૩૭૦૩૭૭૦૭૩૭ 222222 2222 22222222 2222222222222 ઝત 
5 24 9-6૪-૦૦.૦૦-૦૦-૯૦-૦૪-૯૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૭-૦૦-૦૦-૦૦-.૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:-૦૦: 


તફહીશુલ કુર્અનિ : પારએ-અમ્મ ર 144 અલમ્‌-નશ્રહ -૯૪ 


ઝુ 


આ. ૮ સૂટઃ લટ અલમ્‌-નશરહ (મકડી) 
2 ડનર 
૮૦-૭-૩૩ 


તદ 


|ત્જ ક 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે.' 
- (હેનબીકક!) શું અમે તમારી છાતી તમારા માટે ખોલી નદીધી ?€ અને તમારા પરથીતે ભારે |: 
બોજ ઉતારી દીધો, જે તમારી કેડ ભાંગી રહ્યો હતો,” અને તમારા માટે તમારી ચર્ચાની ખ્યાતિ ઉચ્ચ [£ 
કરી દીધી.” તો હકીકત એ છે કે તંગીની સાથે વિપુલતા અને સમૃદ્ધિ પણ છે. નિઃસંદેહ, તંગીની [ 
સાથે વિપુલતા અને સમૃદ્ધિ પણ છે.” તેથી જ્યારે તમે નિવૃત્ત થાઓ ત્યારે બંદગીના શ્રમમાં લાગી [ુ 
જાઓ અનેપોતાના રબ (પ્રભુ)નીજ ભક્તિમાટે એકાગ્રચિત્ત થઈ જાઓ.” (રુફૂઅ-૧) રં 


(૧) આ પ્રશ્નથી વાણીનો આરંભ,અને ત્યારબાદ પછીનો વિષય એ સ્પષ્ટ કરે છે કે અલ્લાહના રસૂલ ક એ હું. 
જમાનામાં એ કઠિન મુશ્કેલીઓ પર ખૂબ જ પરેશાન હતા, જેનો ઇસ્લામના આમંત્રણનું કામ શરૂ કર્યા પછી [૪ 
આરંભિક તબક્કામાં આપને સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. આ પરિસ્થિતિમાં અલ્લાહત્‌આલાએ આપને સંબોધિત [છું 
કરીને સાંત્વના આપતાં ફરમાવ્યું કે હે નબી કં ! શું અમે આ અને આ મહેરબાનીઓ તમારા પર નથી કરી ? પછી [૬ 
આ આરંભિકમુશ્કેલીઓ પરતમે કેમપરેશાન થાઓ છો? ી ક 

છાતી ખોલવાનો શબ્દ કુર્બાન-મજીદમાં જે સ્થળોએ આવ્યો છે, તેના પર નજર નોખવાથી જણાય.છે કે આના | 
બેઅર્થછે. પી ી 
૧- સૂરઃઅન્‌આમ, આ.૧૨૫માં ફરમાવ્યું: ૧૭“ ગ્રકડ#કકાઝઠાકાટર્ક “તો જે વ્યક્તિને [8 
અલ્લાહત્‌આલા માર્ગદર્શન આપવાનો ઇરાદો કરેછે, તેની છાતી ઇસ્લામ માટે ખોલી દે છે.” અને સૂરઃ ગૂમર, આ. |. 
રરમાંફરમાવ્યું * જટ, #છડઝઇડ%ગ્રછાઇકાદડટ'“તો શુંએ વ્યક્તિજેની છાતી અલ્લાહે ઇસ્લામ [4 
માટેખોલી દીધી હોય, પછી તે પોતાના રબ તરફથી એક પ્રકાશપરચાલી રહ્યો હોય...” આ બંને સ્થળો પર “શરહ |જ' 


સદ્ર'થી અભિપ્રેત દરેક પ્રકારની માનસિક દ્વિધા અને સંકોચથી પવિત્ર થઈને એ વાત પણ સંપૂર્ણ સંતુષ્ટ થઈ જવું કે જ. 


ન. 
નઃ 
કુ 
ર 
નઃ 
00 
20 
દ 
ન 
જુ. 
(બ 
રિ 
ર 
નું. 
ત 
[લ 
0 
બે 
ક 
ર 
જ 
[ઉ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 145 અલમૂ-નશ્રહ - ૯૪ 


રુ ઇસ્લામનો માર્ગજસત્ય છે અને એજ આસ્થાઓ-શ્રદ્ધાઓ, એ જ નૈતિક-સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક સિદ્ધાંતો, અને 
ન એજ આદેશો અને નિર્દેશો તદ્દન સાચા અને યોગ્ય છે, જે ઇસ્લામે માનવીને આપ્યા છે. 
૨.- સૂરઃ શુ'અરા, આ. ૧૨, ૧૩ માં ઉલ્લેખ છે કે હઝરત મૂસા છને જ્યારે અલ્લાહત્‌આલા નુબૂવ્વતના 
| મહાન હોદ્દા પર બિરાજમાન કસૈને ફિરઔન અને તેના વિશાળ સામ્રાજ્યથી જઈ ટકરાવાનો આદેશ આપી રહ્યો 
| હતો, તેમણે અરંજ કરી ડડ હકહઝક૦ ૯% ઈ ઈડાઇઈંદ્ર#ળ “મારા રબ ! હું ડુ છું કે તે લોકો મને ખોટો. 
ર! રુ ઠેરવી દેશે અને મારી છાતી સંકોચાઈ રહી છે.” અને સૂરઃ તા-ઠા માં આ. ૨૫, ૨૬ માં વર્ણવવામાં આવ્યું છે કેઆ 
| જ પ્રસંગે હઝરત મૂસા કકાએ અલ્લાહતૂઆલાથી દુઆ કરી હતી કેટ ઝક #ઇટદવકાદ્ “મારા રબ! 
ય મારી છાતી મારા માટે ખોલી દે, અને મારું કામ મારા માટે સરળ કરી દે.” અહીં છાતીના સંકોચાવાનો અર્થ એ છે કે 
| તુબૂવ્વત જેવા મહાન અને ભારે કાર્યની જવાબદારી સંભાળવા અને કુફ્રની એક જુલમી અને અત્યાચારી શક્તિથી 
8 | એકલા ટક્કર લેવાની માણસને હિંમત ન થઈ રહી હોય, અને “શરહ-સદ્દર'થી અભિપ્રેત એ છે કે માણસની હિંમત 
દ વધી જાય, કોઈ મોટા અભિયાન પર જવા અને કોઈ કઠેનથી કઠિન કાર્યને પૂરું કરવામાં પણ તેને સંકોચ ન હોય, 
| અને નુબૂવ્વતની મહાનજવાબદારીઓ સંભાળવાનું તેનામાં સાહસ પેદા થઈ જાય. ન 
વિચાર કરવામાં આવે તો એવું લાગે છે કેઆ આયતમાં અલ્લાહના રસૂલ કની છાતી ખોલી દેવાના અર્થમાં 
| આ બંને અર્થ સામેલ છે. પહેલા અર્થને જોતાં તેનો મતલબ એ છે કે નુબૂવ્વતથી પહેલાં અલ્લાહના રસૂલ કક અરબ 
| મુશ્રિકો, ખ્રિસ્તીઓ, યહૂદીઓ અને અગ્નિ-પૂજકો, બધાના ધર્મને ખોટો સમજતા હતા અને એ ધર્મપરાયણતા પર 
દ રુ સંતુષ્ટ નહોતા, જે આરબના કેટલાક એકેશ્વરવાદીઓમાં જોવા મળતી હતી, કેમ કે તે એક સંદિગ્ધ અને અસ્પષ્ટ 
ન આસ્થા હતી, જેમાં સન્માર્ગની કોઈ ચોખવટ મળતી નહોતી (આની સમજૂતી અમે તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૪, 
અસૂ-સજદહ, નોંધ પ માં કરી ચૂક્યા છીએ), પરંતુ આપને સ્વયં એ ખબર નહોતી કે સન્માર્ગ કયો છે, તેથી આપ 
| ઊંડી માસિક દ્વિધામાં હતા. તુબૂવ્વત પ્રદાન કરીને અલ્લાહત્‌આલાએ આપની આ ટ્વિધાને દૂર કરી દીધી અને 
| સન્માર્ગ ખોલીને આપની સામે મૂકી દીધો, જેનાથી આપને પૂર્ણ હાર્દિક શાંતિ અને સંતોષ પ્રાત થઈ ગયો. બીજા 
1 અર્થને જોતાં આનો મતલબ એ છે કે નુબૂવ્વત પ્રદાન કરવાની સાથે અલ્લાહત્‌આલાએ આપને એ સાહસ, એ 
મ હિંમત, એ દઢતા અને મક્કમ ઇરાદો અને વિશાળ-હૃદયતા પ્રદાન કરી દીધાં, જે આ મહાન હોદ્દાની જવાબદારીઓ 
| સંભાળવા માટે આવશ્યક હતા. આપ એ વ્યાપક જ્ઞાનના સ્વામી બની ગયા, જે આપના સિવાય કોઈ માનવીના 
| મનમાં સમાઈ શકતું નહોતું. આપત્તે એ હિકમત #કાર્યપદ્ધતિ,' તત્ત્વદર્શિતા, વિવેકબુદ્ધિ) મળી ગઈ, જે-મોટામાં 
દ રં મોટા બગાડને દૂર કરવા અને સુધારણા માટેની યોગ્યતા રાખતી હતી. આપ એ યોગ્ય બની ગયા કે અજ્ઞાનતામાં 
| ગ્રસ્ત અને અજ્ઞાનતાની દષ્ટિએ અત્યંત કટ્ટર અસભ્ય સમાજમાં કોઈ સર-સામાન અને દેખીતા પીઠબળ વગર 
| ઇસ્લામત્તા ધ્વજવાહક બનીને ઊભા થઈ જાય, વિરોધ અને દુશ્મનીના કોઈ મોટામાં મોટા તોફાનનો સામનો 
| કરવાથી સંકોચ ન કરે, આ માર્ગમાં જે તકલીફો અને મુસીબતો આવે તેને ધૈર્યની સાથે સહન કરી લે, અને કોઈ 
| તાકાંત આપને પોતાના ઉદ્દેશ્યથી હટાવી ન શકે. આ “શર્હ-સદ્ર'ની અમૂલ્ય દોલત જ્યારે અલ્લાહે આપને પ્રદાન 
જ. કરી દીધી છે, તો આપએ મુશ્કેલીઓ પર ઉદાસ કેમ થાઓ છો, જે શરૂઆતના તબક્કામાં આવી રહી છે? 
કેટલાક તફસીરવેત્તાઓએ 'શર્હ-સદૂર'ને “શક્કે-સદૂર'ના અર્થમાં લીધેલ છે અને આ આયતને એ “શક્કે- 
મ સદ્ર'ના ચમત્કારનો પુરાવો ઠેરવી છે, જે હદીસોની રિવાયતોમાં વર્ણવવામાં આવેલ છે. પરંતુ હકીકત એ છે કે આ 
| ચમત્કારના પુરાવાનો આધાર હદીસોની રિવાયતો પર જ છે. કુઅનિથી તેને સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો સાચું 
| થી. અરબી ભાષાની દષ્ટિએ “શર્હ-સદ્ર'ને કોઈપણ રીતે “શક્કે-સદૂર'ના અર્થમાં લઈ શકાય એમ નથી. 
| અલ્લામા આલૂસી 'રૂહુલ મઆની'માં કહે છે કે 'હયક્્ડા ગક દ કેવ્ઝ) ન હુકાક કે દ/0*- “સંશોધકોના 


.. #તફહીમુલ કુર્ઓાન : પારએ-અસ્મ ડં 146 ગ લમ્‌-નશ્રહ - ૯૪ 


૨ મતે આ આયતમાં “શર્હ'ને 'શક્કે-સદૂર' પર લાગુ કરવું એક નબળી વાત છે. * ક 
મે, (૨) તફસીરવેત્તાઓમાંથી અમુકે આનો અર્થ એ લીધો છે કે નુબૂવ્વતથી પહેલાં અજ્ઞાનતાકાળમાં નબી કથી 1૪, 
| કેટલીક ભૂલો એવી થઈ ગઈ હતી કે જેની ચિંતા આપને ખૂબ સતાવી રહી હતી અને આ આયત અવતરિત કરીને [. 
| અલ્લાહત્‌આલાએ. આપને સંતુષ્ટ કરી દીધા કે આપની એ ભૂલો અમે માફ કરી દીધી. પરંતુ અમારી દષ્ટિએ આ અર્થ [4 
| લેવો મોટી ભૂલ છે. પ્રથમ તો (ત શબ્દનો અર્થ અનિવાર્યપણે ગુનો થતો નથી, બલ્કે આ શબ્દ ભરે બોજ માટે પણ [1 

| બોલવામાં આવે છે. તેથી કોઈ કારણ નથી કે તેને અનાવશ્યક રીતે ખરાબ અર્થમાં લેવામાં આવે. બીજું હુઝૂર છનું [જ 
1 નુબૂવ્વતથી પહેલાંનું જીવન પણ એટલું શુદ્ધ અને પવિત્ર હતું કેકુઅનિમાં વિરોધીની સામે તેને એક પડકારના રૂપમાં |. 
| પ્રસતુત કરવામાં આવ્યું હતું. તેથી નબી કૈ પાસે કાફિરોને સંબોધન કરતાં કહેવડાવવામાં આવ્યું કે “હું આ [નું. 
| કુઅનિને પ્રસ્‍તુત કરતાં પહેલાં તમારા દરમ્યાન એક ઉંમર વિતાવી ચૂક્યો છું.'' (સૂરઃ યૂનુસ, આ. ૧૬) , અને હુઝૂર |4* 
| ક એ ચરિત્રના માણસ પણ નહોતા કે લોકોથી છુપાઈને આપે કોઈ ગુનો કર્યો હોય. મઆઝલ્લાહ, જો આવું હોત, [8 

૬! તો અલ્લાહત્‌આલા તો તેનાથી અજાણ નહોતો હોઈ શકતો કે જે વ્યક્તિ પોતાના પાલવ પર કોઈ છુપો ડાઘ ધરાવતો [ક 
| હોય, તેના પાસે અલ્લાહના બંદાઓની સામે જાહેરમાં એ વાત કહેવડાવે, જે સૂરઃ યૂનુસમાં ઉપરોક્ત આયતમાં તેણે |2. 
| કહેવડાવી છે. આમ, આ આયતમાં (તડ નો ખરો અર્થ ભારે બોજ છે અને તેનાથી અભિપ્રેત રંજ અને શોક તેમજ 4. 
। ચિંતા અને પરેશાનીનો બોજ છે, જે પોતાની જાતિના અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનતાને જોઈ-જોઈને આપના લાગણીશીલ |4* 
| અને સંવેદનશીલ સ્વભાવ પર પડી રહ્યો હતો. આપની સામે મૂર્તિઓને પૂજવામાં આવી રહી હતી. શિર્ક [છું 

8. (અનેકેશ્વરવાદ) તથા અનેકેશ્વરવાદી અંધશ્રદ્ધાઓ અને રીત-રસમોનું બજાર ધમધમી રહ્યું હતું. વૈતિક બગાડ અને 1૨ 
| નિર્લજ્જતા ચોતરફ ફેલાયેલ હતી. સમાજમાં અન્યાય અને અત્યાચાર તથા વ્યવહારમાં બગાડ સામાન્ય હતા. 

બળવાનોના જુલમો હેઠળ નિર્બળો પીસાઈ રહ્યા હતા. પુત્રીઓને જીવતી દાટી દેવામાં આવી રહી હતી. કબીલાઓ [નું 
| ૫ર કબીલાઓ છાપો મારી રહ્યા હતા અને ક્યારેક સો-સો વર્ષ સુધી વેર અને બદલાની લડાઈઓનો ક્રમ ચાલતો 
| રહેતો હતો. કોઈનાય પ્રાણ, ધનદોલત અને આબરૂ સુરક્ષેત નહોતા, જયાં સુધી તેને કોઈ મજબૂત જૂથનું પીઠબળ 

! | પ્રાન ન હોય. આ પરિસ્થિતિ જોઈને આપ મનોમન દુઃખી થતા હતા, પરંતુ આ બગાડને દૂર કરવાનો કોઈ ઉપાય [# ર 
| આપને દેખાતો નહોતો. આ જ ચિંતા આપની કેડ ભાંગી રહી હતી, જેનો ભારે બોજ અલ્લાહત્‌આલાએ સન્માર્ગ |. 
| બતાવીને આપના ઉપરથી ઉતારી દીધો અને નુબૂવ્વતના હોદ્દા પર બિરાજમાન થતાં જ આપને ખબર પડી ગઈ કે [નું. 
| તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) અને આખિરત (પરલોક) અને રિસાલત (ઈશદૂતત્વ) પર ઈમાન જ એ માસ્ટર-કી [9* 
| (ગુરુચાવી) છે, જૈનાથી માનવ-જીવનના દરેક બગાડના તાળાને ખોલી શકાય છે અને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં [૪ 
ર! સુધારણાના માર્ગની મુશ્કેલીઓ દૂર કરી શકાય છે - અલ્લાહત્‌આલાના આ માર્ગદર્શને આપના મનનો બધો બોજ | 
1 હળવો કરી નાખ્યો અને આપ પૂરેપૂરી રીતે સંતુષ્ટ થઈ ગયા કે આ માધ્યમથી આપ ન કેવળ અરબ, બલે સમગ્ર [9. 
| માનવ-જાતિને એખરાબીઓથી બહારકાઢી શકો છો, જેમાં તે વખતે અરબથી બહારની દુનિયા ગ્રસ્ત હતી. 

(૩) આ વાતએ જમાનામાં ફરમાવવામાં આવી હતી કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એ વિચારી પણ શકતો નહોતો કે જે [9 

૬ | એકલા-અટૂલા સાથે ગણત્રીના કેટલાક માણસો છે અને તે પણ માત્ર મક્કા શહેર સુધી સીમિત છે, તેની ખ્યાતિ [ક 
| દુનિયાભરમાં કેવી રીતે ફેલાશે અને કેવી પ્રતિષ્ઠા તેને પ્રામ થશે. પરંતુ અલ્લાહત્‌આલાએ એ પરિસ્થિતિમાં પોતાના |. 
ય રસૂલ કને આ ખુશખબરી સંભળાવી અને પછી આશ્ચર્યજનક રીતે તેને પૂરી કરી. સૌપ્રથમ 'રફઅ-ઝિક્ર' (ચર્ચાની |. 
। ખ્યાતિ ઉચ્ચ કરવા)નું કાર્ય તેણે સ્વયં આપના દુશ્મનોથી લીધું. મક્કાના કાફિરોએ આપને નુક્સાન પહોંચાડવા માટે [જુ 
| જે પદ્ધતિઓ અપનાવી તેમાંથી એક એ હતી કે હજ્જ પ્રસંગે જ્યારે સમગ્ર અરબથી લોકો ખેંચાઈ-ખેંચાઈને તેમનાં. [કે 

૬ શહેરમાં આવતા હતા, તે વખતે કાફિરોના પ્રતિનિધિ-મંડળો હાજીઓના એક-એક તંબુ પર જતા અને લોકોને [છ 


૭૬-૦૪-૦૭ ૦.૯ ૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦.૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૪:૦૦:૦૦-૭૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-% 


«2 અ 2:49: 6૦-૦૦-૦૦:૦૦.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦-૦૦:૦૦-૦૭%: 


| સાવધાન કરતા કે અહીં એકખતરનાક વ્યક્તિ મુહમ્મદ (કૈં) છે, જે લોકો પર એવો જાદુ કરે છે કે પિતા-પુત્ર, ભાઈ- 
| ભાઈ અને પતિ-પત્ની વચ્ચે જુદાઈ પડી જાય છે. તેથી જરા તેનાથી બચીને રહેજો. આ જ વાત તેઓ એ તમામ 
| લોકોને પણ કહેતા હતા, જેઓ હજ્જ સિવાય બીજા દિવસોમાં ઝ્યારત (તીર્થ) અથવા કોઈ વેપારનાસંદર્ભમાં મક્કા 
| આવતા હતા. આ રીતે, આમ તો તેઓ હુઝૂર કઈં ને બદનામ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે 
ની અરબના ખૂણે-ખૂણે આપત્તું નામ પહોંચી ગયું અને મક્કાના ગુમનામીના ખૂણામાંથી કાઢીને સ્વયં દુશ્મનોએ આપને 
પ બધા દેશોના કબીલાઓથી પરિચિત કરાવી દીધા. તે પછી એ વાત તદ્દન સ્વાભાવિક હતી કે લોકો એ જાણવા માગે કે 
| એ વ્યક્તિ છે કોણ ? શું કહે છે ? કેવો માણસ છે ? તેના “જાદુ'ની અસરમાં આવવાવાળા લોકો કોણ છે ? અને તેમના 
| ઉપર તેના “જાદુ'ની અસર કેવી થઈ છે ? મક્કાના કાફિરોનો આ પ્રોપેગન્ડા જેમ-જેમ આગળ વધતો ગયો, લોકોમાં 
£ | પણ ખોજની વૃત્તિ વધતી ગઈ. પછી જ્યારે આ ખોજના પરિણામે લોકોને આપનું ઉત્તમ આચરણ અને આપનું 
ય ચરિત્ર અને વ્યક્તિત્વની જાણ થઈ, જ્યારે લોકોએ કુરાન સાંભળ્યું અને તેમને ખબર પડી કે એ શિક્ષાઓ શું છે જે 
| આપ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે, અને જ્યારે જોવાવાળાઓએ એ જોયું કે જે વસ્તુને જાદુ કહેવામાં આવી રહ્યું છે, તેનાથી 
| પ્રભાવિત લોકોનાં જીવન અરબના સામાન્ય લોકોનાં જીવનથી કેટલા ભિન્ન થઈ ગયા છે, તો એ જ બદનામી 
1 ે નેકનામી (પ્રતિષ્ઠા)માં બદલાવાની શરૂ થઈ ગઈ; ત્યાં સુધી કે હિજરતનો જમાનો આવતાં સુધી સ્થિતિ ત્યાં સુધી 
0. પહોંચી ગઈ કે દૂર અને નજીકના આરબ કબીલાઓમાં ભાગ્યે જ કોઈ કબીલો એવો રહી ગયો હતો, જેમાંથી કોઈને 
ય કોઈ માણસે અથવા તેના કુટુંબે ઇસ્લામ સ્વીકારી લીધો ન હોય, અને જેમાં અમુકલોકો અલ્લાહના રસૂલ ક8ૈંથી અને 
| આપના સંદેશથી સહાનુભૂતિ અને રુચિ રાખનારાં પેદા થઈ ગયા ન હોય. આ હુઝૂર કકૈના “રફઅ ઝિક્ર'નો પહેલો 
8 | તબક્કો હતો. ત્યારબાદ હિજરતથી બીજા તબક્કાનો આરંભ થયો, જેમાં એક તરફ મુનાફિકો (દંભી મુસલમાનો), 


યહૂદીઓ અને તમામ અરબના મુશ્રિક આગેવાનો અલ્લાહના રસૂલ કકૈને બદનામ કરવામાં સક્રિય હતા, અને 
બીજી તરફ મદીના-તય્યિબાનું ઇસ્લામી રાજ્ય ખુદાપરસ્તી (ઈશનિષ્ઠા) અને ઈશભય, ઝુહ્દ (ભક્તિ) અને તકવા 
(સંયમ, પરહેજગારી), ચરિત્રમાં શુદ્ધિ, ઉત્તમ વ્યવહાર, ન્યાય અને ઇન્સાફ, માનવ-સમાનતા, ધનવાનોની 


| ઉદારતા, ગરીબોની દેખભાળ, વચન અને કરારનું પાલન તથા મામલાઓમાં પ્રમાણિકતાનું એ ઉદાહરણ પ્રસ્તુત 
ા દ કરી રહ્યું હતું, જે લોકોના હૃદયોને જીતી રહ્યું હતું. દુશ્મનોએ યુદ્ધદ્વારા હુઝૂર કક ના આ વધતા જતા પ્રભાવને દૂર 
| કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ આપના નેતૃત્વમાં ઈમાનવાળાઓનો જે સમૂહ તૈયાર થયો હતો, તેણે પોતાના શિસ્ત 
જુ અને અનુશાસન, પોતાની બહાદુરી, મૃત્યુથી નિર્ભયતા, અને યુદ્ધ દરમ્યાન પણ નૈતિક સીમાઓના પાલનથી 
| પોતાની સવોચ્ચિતા એ રીતે પુરવાર કરી દીધી કે સમગ્ર અરબે તેમની શક્તિને સ્વીકારી લીધી. ૧૦ વર્ષમાં હુઝૂર છ 
8! નો 'રફૂઅ ઝિક્ર' એ રીતે થયો કે એ જ દેશ, જેમાં આપને બદનામ કરવા માટે વિરોધીઓએ પોતાનું બધું જોર લગાવી 


શ્વ .. ૪? 


૬. દીધું હતું, તેનો ખૂણે-ખૂણો ક ઠં ૩૦21454 51 4હૂડ (હું સાક્ષી આપું છું કે મુહમ્મદ ક અલ્લાહના રસૂલ છે)ની 
| પોકારથી ગૂંજી ઉઠ્યો. પછી ત્રીજા તબક્કાનો આરંભ ખિલાફતે-રાશિદાના કાળથી થયો, જયારે આપનું મુબારક 
| નામ સમગ્ર પૃથ્વી પર બુલંદ થવાનું શરૂ થઈ ગયું. આ ક્રમ આજ સુધી વધતો જઈ રહ્યો છે અને ઇન્શા-અલ્લાહ 

8 | કયામત સુધી વધતો જશે. દુનિયામાં કોઈ જગ્યા એવી નથી, જ્યાં મુસલમાનોની કોઈ વસ્તી ન હોય અને દિવસમાં 

[ ર પાંચ વખત અઝાનમાં ઊંચા અવાજથી મુહમ્મદ કં ની રિસાલતનું એલાન ન થઈ રહ્યું હોય, નમાઝોમાં હુઝૂર કકે 
| પર દરૂદ મોકલવામાં ન આવતા હોય, જુમ્‌આના ખુત્બામાં આપનું શુભ-સ્મરણ કરવામાં ન આવતું હોય, અને 
| વર્ષના બાર મહિનાઓમાંથી કોઈ દિવસ અને દિવસના ર૪ કલાકમાંથી કોઈ સમય એવો નથી, જ્યારે ધરતીમાં 


તફહીશુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 147 અલમ્‌-નશુરહ - ૯૪ 


ન્ન્સ્ત 


ના 


॥તફષીમુલ કુરાન : પારએ-અમ્મ 148 જ _ અલમૂ-નશુરહ - ૯૪ 


લગાવી શકતો નહોતો કે આ “રફઅ ઝિક્ર' આટલી શાનથી અને આટલા મોટા પાયે થશે. હદીસમાં હઝરત અબૂ કી 
સઈદખુદરી «ની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ કૈક એ ફરમાવ્યું : ““જિબ્રઈલ મારા પાસે આવ્યા અને મને કહ્યું, મારો 
રબ અને આપનો રબ પૂછે છે કે મેં કેટલા પ્રમાણમાં તમારો “રફઅ ઝિક' કર્યો?મેઅરજ કરી, અલ્લાહજવધારેસારી 
રીતે જાણે છે. તેમણે કહ્યું, અલ્લાહતૂઆલાનો. ઇરશાદ છે કે જ્યારે મારો ઝિક્ર કરવામાં આવશે, તો મારા સાથે 
તમારો પણ ઝિક્ર કરવામાં આવશે.” (ઇબ્ને માજા, ઇબ્ને અબી હાતિમ, મુસ્નદ અબૂ યઅલા, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝર, 
ઇબ્ને હિબ્બાન, ઇબ્ને મરદયા, અબૂ નઈમ) તે પછીનો સમગ્ર ઇતિહાસ સાક્ષી આપી રહ્યો છે કે આ વાત શબ્દસઃ 
સાચીપડી. 


(૪) આ વાતને બે વાર દોહરાવવામાં આવી છે, જેથી હુઝૂર કૈ ને પૂરેપૂરો સંતોષ આપી દેવામાં આવે કે જે 
કઠિન પરિસ્થિતિમાંથી આપ અત્યારે પસાર થઈ રહ્યા છો, એ વધારે વાર રહેવાવાળી નથી, બલ્કે તેના પછી ટૂંક 
સમયમાંજસારી પરિસ્થિતિ આવવાની છે. દેખીતી રીતે આ વાત વિરોધાભાસી લાગે છે કે તંગીની સાથે સમૃદ્ધિ અને 
વિષુંલતા હોય, કેમ કે આ બંને વસ્તુઓ એકી સાથે જમા હોતી નથી. પરંતુ તંગી પછી સમૃદ્ધિ અને વિપુલતા કહેવાને 
બદલે તંગીની સાથે સમૃદ્ધિ અને વિપુલતાના શબ્દો એ અર્થમાં પ્રયુક્ત થયા છે કે સમૃદ્ધેઅને વિપુલતાનો જમાનો 


એટલો નજીક છે કેજાણે તે તેનાસાથે જ આવી રહ્યો હોય. . 

(૫) નિવૃત્ત થવાનો અર્થ પોતાની વ્યસ્તતાઓ અને કામકાજથી નિવૃત્ત થવું છે, ચાહે તે દા'વત (ઇસ્લામના 
આમંત્રણ) અને પ્રચારનું કામકાજ હોય કે ઇસ્લામ કબૂલ કરવાવાળાઓના શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણની પ્રવૃત્તિ, અથવા 
પોતાના ઘરબાર અને દુન્યવી કામોની વ્યસ્તતા. આ આદેશનો હેતુ એ છે કે જ્યારે કોઈ અન્ય કામકાજ કે વ્યસ્તતા ન 


હોય, તો પોતાનોફાજલ સમય બંદગીની રિયાઝત (તપસ્યા) અને તેના પરિશ્રમમાં પસાર કરો અને દરેકબાજુએથી 
ધ્યાન હટાવીને કેવળ પોતાના રબ તરફ એકાગ્રચિત્તથઈજાઓ. 


ક. 
જ. 
દિ 
જ 
ક 
ળૂ 
્ 
[ન 
1પ 
ર 
[ન 
[પ 
દ 


-9્- 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ 149 અતૂ-તીન -૯૫ 


૯૫ : અત્‌-તીન 
પરિચય 


પહેલાજ શબ્દ હક ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
ઉતરાણકાળઃ ટ ક " 

કતાદા રહ. કહે છે કે આ સૂરઃ મદની છે. ઇબ્ને અબ્બાસ #ંક થી બે કથનો ઉલ્લેખિત છે. એક એ કેઆ 
મક્કી'છે અને બીજું એ કે મદની છે. પરંતુ મોટાભાગના આલિમો આને મક્કી જ કહે છે અને તેના મક્કી 
હોવાની સ્પષ્ટ નિશાની એ છે કે આમાં મક્કા શહેર માટે બ્ર! હી ।્કકે (આ શાંતિમય શહેર)ના 
શબ્દોનો ઉપયોગઃકરવામાં આવ્યો છે. સ્પષ્ટ છે કે જો આનું અવતરણ મદીનામાં થયું હોત તો મક્કા માટે 
“આ શહેર! કહેવું સાચું ' હોઈ શકતું નહોતું. તદુપરાંત, સૂરઃના વિષય પર વિચાર કરવાથી એવું લાગે છે કે 
આ મક્કાનાપણ આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી સૂરઃઓમાંથી છે, કેમ કે આમાં કોઈ નિશાની એ વાતની જોવા 
મળતી નથી કે આના અવતરણ વખતે કુફ્ર અને ઇસ્લામ વચ્ચે સંઘર્ષ શરૂ થઈ ચૂક્યો હતો, અને તેમાં મક્કી 
કાળની આરંભિક સૂરઃઓની એ જ વર્ણનશૈલી જોવા મળે છે, જેમાં અત્યંત સંક્ષિપ્ઠ અને હૃદયંગમ રીતે 
લોકોનેસમજાવવામાં આવેલ છે કેઆખિરતના ઈનામ અને સજા જરૂરી અનેસરાસરબુદ્ધિગમ્ય છે. 
વિષય અનેચર્ચાઃ 

આનો વિષય છે ઇનામ અને સજાનું સમર્થન. આ હેતુ માટે સૌપ્રથમ યશસ્વી અને પ્રતિષ્િત 
પયગંબરોના ઉદયમાન થવાના સ્થળોના સોગંદ લઈને ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે અલ્લાહતૂઆલાએ [હ 
મનુષ્યને ઉત્કૃષ્ટ બંધારણ પર પેદા કર્યો છે. જો કે આ હકીકતને કુઅન-મજીદમાં બીજા સ્થળોએ વિવિધ રીતે [પ 
વર્ણવવામાં આવી છે. જેમ કે ક્યાંક કહ્યું કે મનુષ્યને અલ્લાહે ધરતી પર પોતાનો [ખલીફા (નાયબ, ' 
પ્રતિનિધિ) બનાવ્યો અને ફરિશ્તાઓને તેના આગળ સિજદો કરવાનો આદેશ કર્યો. (અલ-બંકરહ, [4 
આ.૩૦-૩૪, અલ-અન્‌આમ, આ.૧૬૫, અલ-આ'રાફ, આ.૧૧, અલ-હિજૂર, આ.૨૮-૨૯, અલ- 
નમ્લ, આ.€૬૨, સૌદ, આ.૭૧ થી ૭૩). ક્યાંક કહ્યું કે મનુષ્ય તે ઈશ્વરીય અમાનતનો વાહક થયો છે, જેને 
ઉપાડવાની શક્તિ ધરતી, આકાશ અને પર્વતોમાં પણ નહોતી. (અલ-અહૂઝાબ, આ.૭૨). ક્યાંક 
ફરમાવ્યું કે અમે આદમના સંતાનોને પ્રતિષ્ઠા આપી અને પોતાની બીજી ઘણી મખલૂક (સર્જનો) પર શ્રોતા 
પ્રદાન કરી. (બની ઇસરાઈલ, આ.૭૦) પરંતુ અહીં વિશેષ રૂપે પયગંબરોના ઉદયમાન થવાના સ્થળોના 
સોગંદ ખાઈને એમ ફરમાવવું કે માનવીને સૌથી શ્રેષ્ઠ બંધારણ પર પેદા કરવામાં આવ્યો છે, એનો અર્થ એ 
થાય છે કેમાનવ-જાતને એટલું ઉત્કૃષ્ટ બંધારણ આપવામાં આવ્યું છે કે તેનામાં નુબૂવ્વત (ઇશદૂતત્વ) જેવા 
ઉચ્ચતમ્‌ પદનો ભાર વહન કરનારા લોકો પેદા થયા, જેનાથી ઉચ્ચ પદ અલ્લાહની કોઈ બીજી મખલૂક 
(સર્જન)નેનથી મળ્યું. ી 

તે પછી એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્યોમાં બે પ્રકારના લોકો જોવા મળે છે. એક તે જેઓ આ 
સર્વોત્તમ બંધારણ સાથે પેદા થયા પછી બૂરાઈ તરફ વળી જાય છે અને નૈતિક પતેનમાં ગબડતા-ગબંડતા એ 


ક કડકક-૦૭-૭૦૭-૦૭ ૭૭૦૦૦૦ ૭૭૭૭૦૦૦૦૦૦૦૦૦૩૦૭ 22222222222 ઝગ ઝગ ઝઝઝઝ?ઝઝ ઝક 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 450 . . અત્‌-તીન -૯૫ 


પા [ર ' અધોબિંદુએ,પહોંચી જાય છે, જ્યાં તેનાથી વધુ નીચ બીજી કોઈ મખલૂક નથી હોતી. બીજો એ જેઓ ઈમાન 
થી અને સદાચરણનો માર્ગ અપનાવીને આ પતનથી બચી જાય છે અને તે ઉચ્ચ સ્થાને કાયમ રહે છે, જે તેમના 
1 સર્વોત્તમ બંધારણ સાથે પેદા થવાનો અનિવાર્ય તકાદો છે. માનવ-જાતિમાં આ બંને પ્રકારનાં લોકો જોવા 
8 મળવા એક એવી વાસ્તવિકતા છે, જેનાથી ઇન્કાર કરી શકાય તેમ નથી, કેમ કે તેનો અનુભવ માનવ- 
હુ! સમાજમાં દરેક ઠેકાણે હંમેશા થઈ રહ્યો છે. ી પી હિ 

અંતમાં આ વાસ્તવિકતાના આધારે એ સાબિત કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે મનુષ્યોમાં બેજુદા-જુદા 
| અને એક-બીજાથી તદ્દન ભિન્ન પ્રકારો જોવા મળે છે, તો પછી કર્મોના.ફળનો કેવી રીતે ઇન્કાર કરી શકાય 
“1. છે. જો પતન ગ્રસ્ત થવાવાળાઓને કોઈ સજા અને ઉચ્ચ સ્થાન પર ચઢવાવાળાઓને કોઈ ઇનામ ન મળે, 
કે] અને બંનેનું ફળ એકજેવું હોય તો તેનો અર્થએ છે કે ખુદાની ખુદાઈમાં કોઈ ન્યાયનથી. જો કે માનવ-પ્રકૃતિ 
૬ | અને માણસની સામાન્યબુદ્ધિ એ તકાદો કરે છે કેજે વ્યક્તિ પણ શાસક હોય, તે ન્યાય કરે. તો પછીએ કેવી 
નુ રીતે વિચારી શકાય છે કે અલ્લાહ, જે બધા શાસકોથી મોટો શાસક છે, એ ન્યાય નહીંકરે. 

રી "નક 


૦૦૦૦૦ ૦૩૦૦૧૦ ૦૩૦૦૬૦૦૨૦૦:૦૦:૦૭૦૦૨૦ ૦૬૦૦૯ ૦૦૦૩૦૦૭૭૦૦ ૦૦૦2૩ ૦૭ ૦૦૦૦ ૦૦ ૦:૦૦ર૦ ૦૦૦૩૦ ૦:૦૦: ર૦ ૦૦ ૦૦૦4૦ ૦૦૦૬૦૦૬૦૦૦ ૦:૦૦:૦ ૦૦૦૦૦૯ 


વાઇ મી કષ, .. 
। 9 છારા 2*59હ6%*%કછડબછક- કહુ 


| રબાહ, જાબિર બિન ઝૈદ, મુજાહિદ અને ઇબ્રાહીમ નખઈ રહ. કહે છે કે અંજીરનો અર્થ એ જ અંજીર છે, જેને લોકો 
| ખાય છે અને જેતૂનનો અર્થ એ જેતૂન છે,.જેમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ઇબ્ને અબી હાતિમ અને હાકિમે એક કંથન 
ન મ હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «ક તું આની પુષ્ટિમાં નોંધ્યું છે; અને જે તફસીરવેત્તાઓએ આ સમજૂતીને 


| પરંતુ બે કારણો એવાં છે, જે આ અંર્થ લેવામાં અવરોધરૂપ છે. એક એ કે આગળ “તૂર સીના' અને “મક્કા શહેર'ના 

| સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે, અને બે ફળોની સાથે બે સ્થળોના સોગંદ ખાવામાં કોઈ સંબંધ દેખાતો નથી. બીજું, આ 

મ ચાર વસ્તુઓના સોગંદ ખાઈને આગળ જે વિષય વર્ણવવામાં આવ્યો છે, તેના તરફ “તૂર સીના' અને મક્કા શહેરતો' 

ર સંકેત કરે છે, પરંતુ-આં બે ફળ તેના તરફ સંકેત કરતા નથી. અલ્લાહત્‌આલાએ કુર્એાન-મજીદમાં જ્યાં પણ કોઈ 

| વસ્તુના સોગંદ ખાધા છે, તેની મહાનતા અથવા તેની લાભકારિતાના આધારે નથી ખાધા, બલ્કે દરેક સોગંદ તે ' 
8 | વિષય તરફ સંકેત કરે છે, જે સોગંદ ખાધો પછી વર્ણવવામાં આવ્યો હોય છે. તેથી આ બંને ફળોની વિશિષ્ટતાને 
ક! સોગંદનું કારણ ઠેરવી શકાય તેમ નથી. . પી દ 


| તો તે પ્રદેશને તેઓ ઘણી વખતે તે ફળના નામથી જોડી દેતા હતા. આ રૂઢિપ્રયોગને જોતાં 'તીન' અને 'ઝૈતૂન'ના 
9 શબ્દોનો અર્થ”તીન' અને 'જૈતૂન'ના ઉત્પાદનનો પ્રદેશ હોઈ શકે છે, અને તે સીરિયા અને પેલેસ્ટોઈનનો પ્રદેશ છે, 


. વફહીસુલ-કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 151 ર .  અતૂ-તીન-૯૫ 


ળી |- આ. - ] ' સૂટઃ ૯ અતૃ-તીન (મકડી) 
બ-કહકદ્ર-- ી 


. અલ્લાહના. નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. - 
સોગંદ છે અંજીર અને જેતૂનના” અને તૂરે-સીના”ના અને આ શાંતિપૂર્ણ શહેર (મક્કા)ના, 
(૧) આની સમજૂતીમાં તફસીરવેત્તાઓ વચ્ચે મોટો મતભેદ છે. હસન બસરી,. ઇકરિમા, અતા અબી બિન 


સ્વીકારી નથી, તેમણે અંજીર અને જેતૂનની વિશિષ્ટતાઓ અને લાભો વર્ણવીને એ મત પ્રદર્શિત કર્યો છે કે 
અલ્લાહત્‌આલાએ આ જ ખૂબીઓના કારણે આ બંને ફળોના સોગંદ ખાધા છે. એ વાતમાં કોઈ સંદેહ નથી કે એક 
સામાન્ય અરબી ભાષી “તીન' અને 'ઝૈતૂન'ના શબ્દો સાંભળીને એ જ અર્થ લેશે, જે અરબી ભાષામાં પ્રચલિત છે. 


બીજા કેટલાક તફસીરવેત્તાઓએ. 'તીન' અને “ઝૈતૂન'નો અર્થ અમુક સ્થળો લીધો છે. કઅબે અહ્બાર, કતાદા 
દ ર અને ઇબ્ને ઝૈદ કહે છે કે “તીન'થી અભિપ્રેત દમાસ્કસ છે અને 'ઝૈતૂન'થી અભિપ્રેત બૈતુલ મુકદ્સ. ઇબ્ને અબ્બાસ 
| હં નું એક કથન ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અબી હાતિમ અને ઇબ્ને મરદૂયાએ એ નોંધ્યું છે કે 'તીન'થી અભિપ્રેત હઝરત 
| નૂહ 8ની એ મસ્જિદ છે, જે તેમણે જૂદી પહાડ પર બનાવી હતી અને' “ઝેતૂન'થી અભિપ્રેત બૈતુલ 
| મુકદ્સ છે. પરંતુ દુર્કીઈ્ટકક ના શબ્દો સાંભળીને આવો અર્થએક સામાન્ય આરબના મનમાં નથી આવી શકતો - 
ર ટ અનેનઆવાતકુઅનમિનાસંમુખ આરબવાસીઓમાં પ્રચલિત હતી કે “તીનૅ' અને “'ઝૈતૂન'આ સ્થળોના નામ છે. - 


અલબત્ત, એ રીત આરબવાસીઓમાં પ્રચલિત હતી કે જે ફળ કોઈ સ્થળમાં વધારે પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થતું હોય, 


તફહીસુલ કુરાન : પારએ-અમ્મ . 152 ર અત્‌-તીન - 


તિ ક જ «૬ 27215. -ઈ#ર્ે /#; 2» ઢ4 7૭27358 ૮1:૨૬ 
૦૯ -ઉ%૭*ઉડાાતડ 


ફુ અમે મનુષ્યને સર્વોત્તમ બંધારણ પર પેદા કર્યો,” પછી અમે તેને પાછો ફેરવીને સો અધમો 


જ અધમ બનાવી દીધો,” 


પ કેમ કે એ જમાનામાં આરબવાસીઓમાં આ જ પ્રદેશ અંજીર અને જેતૂનના ઉત્પાદન માટે પ્રખ્યાત હતો. ઇબ્ને 

| તીમિયા, ઇબ્ને અલ-કૈયિમ, ઝમખ્શરી અને આલૂસી રહ.એ આ જ સમજૂતીને અપનાવી છે; અને ઇબ્ને જરીર 
ફ | રહ.એ પણ, આમ તો, પ્રથમ કથનને પ્રાથમિકતા આપી છે, પણ તેના સાથે એ વાતનો પણ સ્વીકાર કર્યો છે કે “'તીન' 
દ ર અને “ઝૈતૂન'થી અભિપ્રેત એ ફળોના ઉત્પાદનનો વિસ્તાર પણ હોઈ શકે છે. હાફિઝ ઇબ્ને કસીર રહ,એપણ આજ 
નું અર્થઘટનને સ્વીકાર્ય ગણ્યો છે. 


(ર) વાસ્તવમાં હત્રંઝ,કછ ફરમાવવામાં આવ્યું છે. હહ સીનાઈના હ્વીપકલ્પ (ગ્ટાપંળ5પાથ ૦23૫) 


ય નુંબીજુંનામ છે. તેને દશ્નઅથવા છઈટ પણ કહે છે અને ટૂ” પણ. સ્વયં કુર્બાનમાં એકજગ્યાએ ર્વાટુડ 29 
ર ના શબ્દો પ્રયુક્ત થયા છે. હવે એ પ્રદેશ, જેમાં તૂર પર્વત આવેલો છે, દૂક્નના નામથી જ પ્રખ્યાત છે, તેથી અમે 
ે અનુવાદમાં તેનુંઆજ પ્રખ્યાત નામ નોંધ્યું છે. 


(૩) આ છે એ વાત જેના માટે અંજીર અને જેતૂનના પ્રદેશ અથતિ સીરિયા અને પેલેસ્ટાઈન અને તૂર પર્વત 


ર અને મક્કા શહેરના સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે. મનુષ્યને સર્વોત્તમ બંધારણની સાથે પેદા કરવાનો અર્થ એ છે કે તેને 


એ ઉચ્ચ કક્ષાનું શરીર પ્રદાન કર્યું છે, જે કોઈ અન્ય સજીવ કે પ્રાણીને આપવામાં આવ્યું નથી, અને તેને વિચારવા 
અને સમજવાની તેમજ જ્ઞાન અને બુદ્ધેની એ ઉચ્ચ દરજ્જાની યોગ્યતાઓ બક્ષવામાં આવી છે, જે કોઈ અન્ય 


| સર્જનને બક્ષવામાં આવી નથી. તદુપરાંત, માનવ-જાતિની આ શ્રેષઠતા અને ઉત્કૃષ્ટતાનું સૌથી વધારે ઉત્તમ 
? મ] ઉદાહરણ અંબિયાઃ હજ છે, અને કોઈ મનુષ્ય માટે આનાથી વધારે કોઈ ઉચ્ચ સ્થાન નથી હોઈ શકતું કે 
ય અલ્લાહત્‌આલા તેને તુબૂવ્વત (ઈશદૂતત્વ)ના હોદ્દા માટે પસંદ કરે, તેથી મનુષ્યને સર્વોત્તમ બંધારણ પર હોવાની 
| સાક્ષીમાં એ સ્થળોના સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે, જે અલ્લાહના પયગંબરોથી સંબંધિત છે. સીરિયા અને 
( ા પેલેસ્ટાઈનનો પ્રદેશ એ પ્રદેશ છે, જ્યાં હઝરત ઇબ્રાહીમ ઝા થી લઈને હઝરત ઈસા [88 સુધી અનેક પયગંબરો 
| ઉદયમાન થયા. તૂર પર્વત એ સ્થાન છે, જ્યાં હઝરત મૂસા ઝ#થ ને નુબૂવ્વત પ્રદાન કરવામાં આવી. રહ્યું મક્કા- 
મ મુઅઝૂઝમા, તો તેનો પાયો જ હઝરત ઇબ્રાહીમ અને હઝરત ઇસમાઈલ #૪8 ના હાથે નંખાયો, તેમના કારણે જ તે 
| આરબ પ્રદેશનું સૌથી વધારે પવિત્ર મુખ્ય શહેર બન્યું, હઝરત ઇબ્રાહીમ ઝજૂઇ એ જ એ દુઆ માગી હતી કે 
॥। - છ) જાડા હ “હેમારા રબ !આને એક શાંતિમય શહેરબનાવ.” (અલ-બકરહઃ ૧૨૬) અને 
| આ જ દુઆની એ બરકત હતી કે અરબમાં દરેક બાજુ ફેલાયેલ અશાંતિની વચ્ચે ફક્ત આ જ એક શહેર અઢી હજાર 
| વર્ષથી શાંતિની છત્રછાયા બનેલું હતું. આમ, કલામનો હેતુ એ છે કે અમે માંનવ-જાતિને એવા સર્વોત્તમ બંધારણ 
9 | સાથે બનાવી કે તેમાં નુબૂવ્વત જેવો મહાન દરજ્જો ધરાવતા મનુષ્યો પેદા થયા. 


₹) તફ્સીરવેત્તાઓએ સામાન્ય રીતે આના બે અર્થ વર્ણવ્યા છે. એક એ કે તેને ૦૬1 ઠ53, અર્થાત્‌ ઘડપણની 


હ એવી સ્થિતિ તરફ વાળી દીધો, જેમાં તે કંઈ વિચારવા-સમજવા અને કામ કરવાને યોગ્ય ન રહ્યો. બીજો એ કે અમે 


લ્પ 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ 153 - અત્‌-તીન-૯૫ 


8. તેને જટજ્મના સૌથી નીચેના દરજ્જા તરફ વાળી દીધો. પરંતુ આ બંને અર્થ વાણીના એ હેતુ માટે દલીલ નથી બની ક 
જે શકતા, જેને સાબિત કરવા માટે આ સૂરઃ અવતરિત થઈ છે. સૂરઃનો હેતુ ઇનામ અને સજાના સત્ય હોવાની પુષ્ટિ [9 
। કરવાનો છે. આના પર ન એ વાત સંકેત કરે છે કે મનુષ્યોમાંથી કેટલાક લોકોને ઘડપણની અત્યંત નબળી સ્થિતિએ. 
| પહોંચાડી દેવામાં આવે છે, અને ન તો એ વાત સંકેત કરે છે કે મનુષ્યોમાંથી એક સમૂહને જહન્તમમાં નાખી દેવામાં 
ા મ] આવશે. પહેલી વાત એટલા માટે ઇનામ અને સજાની દલીલ નથી બની શકતી કે ઘડપણની સ્થિતિ સારા અને 
1 ખરાબ, બંને પ્રકારના લોકો પર આવતી હોય છે, અને કોઈનું આ સ્થિતિ પર પહોંચવું કોઈ સજા નથી, જે તેને તેના 
ય કાર્યો માટેઆપવામાં આવતી હોય. રહી બીજી વાત, તો તે આખિરતનો મામલો છે. તેને એ લોકોની સામે દલીલના 
| રૂપમાં કેવી રીતે પ્રસ્‍તુત કરી શકાય છે, જેઓ આખિરતના ઇનામ અને સજાનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર થાય તે માટેઆ 
8 | બધી દલીલો કરવામાં આવી રહી છે ? તેથી અમારી દષ્ટિએ આયતનો સાચો ભાવાર્થ એ છે કે સર્વોત્તમ બંધારણ પર 
| પેદા કર્યા પછી જયારે મનુષ્ય પોતાના શરીર અને મગજની શક્તિઓનો બૂરાઈના માર્ગમાં ઉપયોગ કરે છે, તો 
| અલ્લાહત્‌આલા તેને બૂરાઈની જ પ્રેરણા આપે છે અત્તે નીચે પાડતાં-પોડતાં તેને પતનના એ અધોબિંદુ સુધી 
'। પહોંચાડી દે છે કે કોઈ પ્રાણીનું પતન એ હદ સુધી પહોંચેલું નથી હોતું. આ એક એવી વાસ્તવિકતા છે, જે માનવ- 
9 | સમાજમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ઈર્ષ્યા, લાલચ, સ્વાર્થ, વ્યભિચાર, નશાખોરી, અધમતા, ક્રોધ અને કેર 
દ રુ વર્તાવવો તથા આવાં જ બીજા દુર્ગુણોમાં જે લોકો ગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેઓ નૈતિક રીતે વાસ્તવમાં સૌ અધમ અને નીચ 
કરતાં પણ અધમ અને નીચ બનીને રહી જાય છે. ઉદાહરણ રૂપે ફક્ત આ જ એક વાતને લઈ લો કે એક પ્રજા જ્યારે 
બીજી પ્રજાની દુશ્મનીમાં આંધળી બની જાય છે, તો કેવી પાશવતામાં તમામ પશુઓ કરતાં પણ વધી જાય છે. જંગલી 
જાનવર તો ફક્ત પોતાના ભોજન માટે કોઈ જાનવરનો શિકાર કરે છે, જાનવરોની કત્લેઆમ નથી કરતું. પરંતુ 
મનુષ્ય પોતે પોતાની સહજાતિ મનુષ્યોની કત્લેઆમ કરે છે. જંગલી જાનવર ફક્ત પોતાના પંજા અને દાંતથી કામ લે 
| છે, પરંતુ આ સર્વોત્તમ બંધારણ પર પેદા થનાર મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિથી કામ લઈને તોપ, બંદૂક, ટેંક, વિમાન, 
એટમબોંબ, હાઇડ્રોજન બોંબ અને બીજા અનેક શસ્ો શોધી કાઢે છે, જેથી પળવારમાં આખેઆખી વસ્તીઓને તબાહ 
કં | કરીને મૂકી દે. જંગલી જાનવર માત્ર મારી નાખે છે અથવા ઇજા પહોંચાડે છે, પરંતુ મનુષ્ય પોતાના જેવા જ મનુષ્યને 
ક! યાતના આપવા માટે એવી-એવી પીડાદાયક પદ્ધતિઓ શોધી કાઢે છે, જેની કલ્પના પણ કોઈ જંગલી જાનવરના 
ફુ. મગજમાં કદી આવી શકતી નથી. પછી આ પોતાની દુશ્મની અને વેરની આગ ઠંડી કરવા માટે અધમતાની એ હદે 
જું પહોંચી જાય છે કે મહિલાઓના નગ્ન સરઘસો કાઢે છે, એક-એક સ્ત્રીને દસ-દસ, વીસ-વીસ માણસો પોતાની 
| હવસનો ભોગ બતાવે છે, પિતાઓ અને ભાઈઓ અને પતિઓની સામે તેમનાં ઘરની મહિલાઓની આબરૂ લૂટે છે, 
9 | બાળકોને તેમનાં માતા-પિતાઓની સામે કતલ કરે છે, માતાઓને પોતાના બાળકોનું લોહી પીવા મજબૂર કરે છે, 
હે.| મનુષ્યોને જીવતા સળગાવે છે અને દફન કરે છે. દુનિયામાં જંગલીમાં જંગલી પશુઓની કોઈ જાતિ એવી નથી, જે 
જુ માનવીની આ પાશવતાનો કોઈ રીતે મુકાબલો કરી શકતી હોય. આ જ સ્થિતિ બીજા દુર્ગુણોની છે કે તેમાંથી જે દુર્ગુણ 
1 તરફ માણસ વળે છે, પોતાને પ્રાણીઓમાં સૌથી અધમ અને નીચ પ્રાણી સાબિત કરી દે છે, ત્યાં સુધી કે ધર્મ, જે 
3 | માનવી માટે અત્યંત પવિત્ર બાબત છે, તેને પણ તે એટલો પતનગ્રસ્ત કરી દે છે કે વૃક્ષો અને પશુઓ અને પથ્થરોને 
| પૂજતા-પૂજતા અધોગતિની છેલ્લી હદે પહોંચીને પુરુષ અને સ્ત્રીના ગુપ્રાંગો સુદ્ધાંની પૂજા કરી નાખે છે, અને 
| દેવતાઓની પ્રસન્નતા કાજે ઉપાસનાગૃહોમાં દેવદાસીઓ રાખે છે, જેમનાથી વ્યભિચારને પુણ્યનું કાર્ય સમજીને 
| કરવામાં આવે છે. જે હસ્તીઓને તે દેવતા અને પૂજ્ય કે ઉપાસ્યનું સ્થાન આપે છે, તેમનાં તરફ તેમની પૌરાણિક 
! ે કંથા-વૃત્તાંતોમાં એવા-એવા ગંદા કિસ્સાઓ જોડી દેવામાં આવ્યા છે, જે અત્યંત અધમ માનવી માટે શરમજનક છે. * 


ઉ: 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ . . 154 અત્‌-તીન - ૯૫ 


ર2 4 424 બ. 9:₹0:૯૦:૯૦૦-૦૦-.૦૦:૦૦-.૦૦.૦૦:૪૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-.૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦૮- 


૨૩: 2% ૭% 2૪ 277૮-* [1 ઈ 2 7-15૨7/.2 
ક્વ ક#રાભ્લ્હષ્્%કડાક્ગહ,- 


છું] સિવાય તે લોકોના જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને સત્કર્મો કરતા રહ્યા કે તેમના માટે કદી સમાપ્ત ન 
_ [ફ| થવાવાળો બદલો છે.” તો (હે નબી ફં !) આના પછી કોણ ઇનામ અને સજા વિષે તમને ખોટા 
2 ઠેરવીશકે છે ?*શુંઅલ્લાહ સૌ શાસકોથી મોટો શાસક નથી?” (રુફૂઅ-૧) 


ન (૫) જે તફસીરવેત્તાઓએ હગ નો અર્થ ઘડપણ કે વૃદ્ધત્વની હાલત લીધી છે, જેમાં માનવી સમજબૂઝ 
ય ખોઈ નાખે છે, તેઓ આ આયતનો અર્થ એ વર્ણવે છે કે, “પરંતુ જે લોકોએ પોતાની યુવાની અને તંદુરસ્તીની 
1 હાલતમાં ઈમાન લાવીને સદકાર્યો કર્યા હોય, તેમનાં માંટે ઘડપણની આ સ્થિતિમાં પણ એવી જ નેકીઓ લખવામાં" 

8 આવશે અને તેમના અનુસાર તેમને ઇનામ મળશે. તેમનાં વળતરમાં એ કારણસર કોઈ કમી કરવામાં નહીં આવે કે 
| ઉમરના આ તબક્કામાં તેમનાથી એ નેકીઓ નથી થઈ.” અને જે તફસીરવેત્તાઓ હક 655 તરફ વાળવાનો 

મું અર્થ જહજ્ઞમના સૌથી નિમ્ન સ્તરે ફેંકી દેવાનો કરે છે, તેમના મતે આ આયતનો અર્થ એ છે કે, “'ઈમાન લાવીને 
| સદ્કાર્યો કરવાવાળો લોકો આમાં અપવાદ છે, તેમને આ દરજ્જા તરફ વાળવામાં નહીં આવે, બલ્કે" તેમને એ 

વળતર મળશે, જેનો ક્રમ કદી અટકશે નહીં.” પરંતુ આ બંને અર્થ એ દલીલો સાથે સુસંગત નથી, જે.વળતર અને 

સજાના સત્ય હોવા માટેઆ સૂરઃમાં કરવામાંઆવેલ છે. અમારા મતેઃ આયતનો સાચો અર્થ એ છે કે જે પ્રમાણે 

માનવ-સમાજમાં એ સામાન્ય અનુભવત્તી વાત છે કે નૈતિક અધઃપતનમાં ગ્રસ્ત થનારાં લોકો નીચે પડતાં-પડતાં સૌ 
| અધમોમાં વધારે અધમ બની જાય છે,'એ જ પ્રમાણે એ પણ દરેક યુગનો સામાન્ય અનુભવ છે કે જે લોકો ખુદા અને 
| આખિરત અને રિસાલત પર ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે પોતાનું જીવન સદ્કૉર્યોના બીબામાં ઢાળી દીધું, તેઓ આ 

8 અધઃપતનમાં ગ્રસ્ત થવાથી બચી ગયા અને એ જ શ-55 (સર્વોત્તમ બંધારણ) પર કાયમ રહ્યા, જેના પર 
| અલ્લાહે મનુષ્યને પેદા કર્યો હતો, તેથી તેઓ ૯૭ચ્ટઝૂદેં#જ! (કદી સમાપ્ત ન થનાર બદલા)ને પાત્ર છે, અર્થાત્‌ એવા 
મ ઇનામોને પાત્ર કે તેમના અધિકારથી ન ઓછું આપવામાં આવશે, અને ન તેનો ક્રમ કદી સમાપ્ત થશે. 

(૯) એક અન્ય ભાષાંતર આ આયતનું એ પણ થઈ શકે છે કે “'તો (હે માનવી !) આના પછી કઈ વસ્તુ તને 

ક ર વળતર અને સજાને ખોટા ઠેરવવા માટે તૈયાર કરે છે ?”” બંને સ્વરૂપોમાં હેતુ એ જ રહે છે. અર્થાત્‌, જયારે એ વાત 
| પ્રગટ રૂપે માનવ-સમાજમાં જોવા મળે છે કે સર્વોત્તમ બંધારણ પર પેદા કરવામાં આવેલ માનવ-જાતિમાંથી એક 
| સમૂહ નૈતિક પતનમાં પડતાં-પડતાં સૌ અધમોમાં વધારે અધમ બનીને રહી જાય છે અને બીજો સમૂહ, જો તે ઈમાન 
ુ। અનેસદૂકાર્યોઅપનાંવીને આ પતનથી બચેલો રહેછે અનેએ.જ સ્થિતિ પરયથાવત રહે છે, જેસર્વોત્તમ બંધારણ પર 
] માનવીને પેદા કરવા માટે અપેક્ષિત હતી, તો આના પછી વળતર અને સજાને કેવી રીતે ખોટા ઠેરવી શકાય છે? શું 

€ બુદ્ધિ એવું કહે છે કે બંને પ્રકારના માનવીઓનું પરિણામ એક સરખું હોય ? શું ન્યાય એવું જ ઇચ્છે છે 
1 કે હઝડહડમાં પડનારાઓને ન કોઈ સજાં આપવામાં આવે અને તેનાથી બચીને પવિત્ર જીવન અપનાવ- 
| નારાઓને ન કોઈ વળતર કે ઇનામ ? આ જ વાત અન્ય સ્થાનોએ કુઅનમાં આ રીતે ફરમાવવામાં આવી છે કે - 


ક ઠહવઝકકકઇઠહઝ,ક્/છહ્ઝ-ઠડ્ “શું અમે આજ્ઞાંકિતોને ગુનેગારોની જેમ કરી 


ન્ટ ભ 


છુ ૨ 1 ન ી ક 


તફહીમુલ કુર્યાન : પારએ-અમ્મ .  _ નુક્ક પી _ અતુતતીન-૯૫ . 


(હ 
લ 
રુ 
નુ 
રુ 


નાખીએ ? તમને શું, થઈ ગયું છે ક તમે કેવા નિર્ણયો કરો છો ?” (અલ-ક્લમ : ૩૫, ૩૬) 
“છૂકકદઈડન્ડ્ઝકા ઈડદડાટશટપદ-હદઈઝકણઇ ઉ ડાહઉવ્તક 
ર " .“ .-. - હહ ૯-૦4 
“શું બૂરાઈઓનું આચરણ કરનારાઓએ એમ સમજી લીધું છે કે અમે તેમને એ લોકોની-જેમ કરી નાખીશું,” 

જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે સદ્કાર્યો કર્યા? બંનેના જીવન અને મૃત્યુ સમાન હોય ? ખૂબ જ ખરાબ નિર્ણયો છે, 
જેઆલોકો કરેછે.” (અલ-જાસિયહઃ ૨૧) હ ડ ી 
(૭) અથતિ, જ્યારે દુનિયાના નાના-નાના શાસકોથી પણ તમે એવું ઇચ્છો છો અને એ જ આશા રાખો છો કે 
તેઓ-ન્યાય કરે, ગુનેગારોને સજા આપે અને સારા કાર્યોકરવાવાળાઓને બદલો અને ઇનામ આપે,તો ખુદા વિશે. 
તમારો શું વિચારછે ? શું તે સૌ શાસકોથી મોટો શાસક નથી? જો તમે તેને સૌથી મોટો શાસક માનો છો, તો શું તેના 
વિશે તમારો વિચાર એ છે કે તે કોઈ ન્યાય નહીં કરે ? શું તેનાથી તમે એવી આશા રાખો છો કે તે ખરાબ અને સારાને 
એકસમાન કરી દેશે ? શું તેની દુનિયામાં સૌથી ખરાબ કર્યો કરનારાઓ અને સૌથી શ્રોઠ આચરણં કરવાવાળાઓ, 
બંને મૃત્યુ પામીને માટીમાં ભળી જશે અને કોઈને ન દુષ્કૃત્યોની સજા મળશે, ન સદ્કાર્યોનું વળતર? 


ઇમામ એહમદ, તિરમિઝી, અબૂ દાઉદ, ઇબ્ને-અલ-મન્ઝીર, બયહકી, હાકિમ અને ઇબ્ને મરદૂયાએ હઝરત 
અબૂ હુરૈરા હૂક ની આ રિવાયત નોંધી છે કે રસૂલુલ્લાહ જએ ફરમાવ્યું : “જ્યારે તમારામાંથી ' કોઈ 
સૂરઃ ૦૨/19 ૭૦૦, પહે અનેઠુઝકક્યી ન્ક040 -ફીપરપહોંચે, તો કહે- હડક ડુ#5ઈ હં ૯ 
(હા, હું આની સાક્ષી આપ-નારાઓમાં છું.) કેટલીક રિવાયતોમાં છે કે હુઝૂર કક જ્યારે આ આયત પઢતા, તો 
ફરમાવતા- હારઈહ ક્ટ. ી ન જ વે 


દ ઝીપ ઝૂજન્મ ઝળસુ્ય્‌ ઝનરુ”સ ઝન” »“જનર ઝ-જ”૫ 7ન૨-૧ 7-૧૧ 7”. ઝ-જન. 9-૪-૦ ઝન્રય ઝન્યનય્‌ ઝય #જખય ઝના રય “નય 7-૦૧ ?-0-૫- 0-૧૧ 7-૨૦ 7-૪ ૪ [9-૪ ઝનર૦૧ 9” 7૦૦૨ 7-૦ 9 
ટ્કક-૦૭-૦૯૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦-.૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦: 


તફહીમુલ કુર્ઓાન : પારએ-અમ્મ 156 અલ-અલક - ૯૬ 


૯૬ : અલ-અલક 
પરિચય 


નિ 
ફુ] બીજીઆયતના શબ્દહંઠ (અલક) ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
જું! ઉતરાણકાળઃ 
1] આસૂરંઃનાબે ભાગ છે. પહેલો ભાગ [4 થી શરૂ થઈને પાંચમી આયતના વાક્ય &%ડઝહ પર સમાપ્ત 
ફુ થાય છે , અને બીજો ભાગ કઈહદડઝાહા થી શરૂ થઈને સૂરઃના અંત સુધી ચાલે છે. પહેલા ભાગ વિષે 
જુ મુસ્લિમ સમુદાય (ઉમ્મત)ના આલિમો (ધર્મજ્ઞાનીઓ»નો એક મોટો વર્ગએ વાતથી સહમત છે કે આ સૌથી 
| પહેલી વહી છે, જે અલ્લાહના રસૂલ ફંક પર અવતરિત થઈ. આ મામલામાં હઝરત આઇશા «જ ની એ 
નય] હદીસ, જેને ઇમામ અહમદ, બુખારી, મુસ્લિમ અને અન્ય હદીસવેત્તાઓએ વિભિન્ન સનદોથી નોંધી છે, 
જુ તેની ગણના અત્યંત સહીહ (સાચી) હદીસોમાં થાય છે, અને આમાં હઝરત આઇશા «જ એ પોતે 
8 | રસૂલુલ્લાહ ફૂંક થી સાંભળીને વહીના આરંભના સંપૂર્ણબનાવનું વર્ણન કર્યું છે. આ ઉપરાંત, ઇબ્ને અબ્બાસ 
પી અબૂ મૂસા અશ્અરી હેક અને સહાબાના એકસમૂહથી પણ આ જ વાત નોંધવામાં આવી છે કે કુર્બાનની 
| સૌથી પહેલી આયત, જે હુઝૂર કં પર અવતરિત થઈ તે આ જ હતી. બીજો ભાગ પછીથી તે વખતે 
૨ | અવતરિત થયો, જ્યારે અલ્લાહના રસૂલ ફંક એ હરમ (કા'બા)માં નમાઝપઢવાનું શરૂ કર્યું અને અબૂ જહલે 
8 આપને ધાકધમકી આપીને તેનાથી રોકવાની કોશિશ કરી. 
| “વહી' (દિવ્યપ્રકાશના)નો આરંભઃ 
જ! ઘદીસવેત્તાઓએ વહીના આરંભનો પ્રસંગ પોત-પોતાની સનદોની સાથે ઇમામ રુહરીથી, અને તેમણે 
) હઝરત ઉરવાહ બિન ઝુબૈરથી અને તેમણે પોતાની માસી હઝરત આઇશા «# થી નોંધેલ છે. તેઓ ફરમાવે 
| છે કે રસૂલુલ્લાહ ફંક પર વહીની શરૂઆત સાચા (અને અમુક રિવાયતોમાં છે સારા) સ્વપ્રોના રૂપમાં થઈ. 
જ આપ જે સ્વપ્રજોતાં તે એવું હોતું કે જાણે આપ દિવસના પ્રકાશમાં જોઈ રહ્યા છે. પછી આપ એકાંતપ્રિય થઈ 
8. ગયા અને કેટલાય દિવસો અને રાતો ગારે-હિરામાં (હિરા નામની ગુફા)માં રહીને ઇબાદત કરવા લાગ્યા. 
| (હઝરત આઈશા #કએ 'તહશ્ઞુસ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, જેની સમજૂતી ઇમામ ઝુહ્રીએ 'તઅબ્બુદ' કરી 
| છે. આ કોઈક પ્રકારની ઇબાદત હતી જે આપ કરતા હતા, કેમ કે તે સમય સુધી અલ્લાહ તરફથી આપને 
0! ઇબાદતની પદ્ધતિ બતાવવામાં આવી નહોતી.) આપ ખાવા-પીવાનો સામાન ઘરથી લઈ જઈને ત્યાં અમુક 
શું દિવસ પસાર કરતા, પછી હઝરત ખદીજા «જ ની પાસે પાછા ફરતા અને 'તેઓ વધારે અમુક દિવસનો 
8 સામાન ઉપલબ્ધ કરાવી દેતા હતા. એક દિવસ, જયારે કે આપ હિરાની ગુફામાં હતા, અચાનક આપ ઉપર 
8 વહી ઊતરી અને ફરિશ્તાએ આવીને આપને કહ્યું, “પઢો”. તે પછી હઝરત આઇશા (દક) સ્વયં અલ્લાહના હ 
બ રસૂલ કૂ# નું કથન નોંધે છે કે, મે કહ્યું, ““હું તો ભણેલો નથી.'' આના પર ફરિશ્તાએ મને પકડીને ભીંસ્યો, 
| ત્યાં સુધી કે મારી સહનશક્તિ સમાપ્ત થવા માંડી. પછી તેણે મને છોડી દીધો અને કહ્યું, પઢો. મેં કહ્યું, ““હું 
૬ તો ભણેલો નથી.” તેણે ફરીથી મને ભીસ્યો અને મારી સહનશક્તિ સમાપ્ત થવા માંડી. પછી તેણે મને છોડી 


તફહીસુલ કુરઆન : પારએ-અમ્મ 157 અલ-અલક- ૯૬ 


દીધો અને કહ્યું, પઢો. મેં ફરી કહ્યું, “હું તો ભણેલો નથી.” તેણે ત્રીજી વાર મને ભીંસ્યો, ત્યાં સુધી કે મારી ર 
હ! સહનશક્તિ સમાપ્ત થવા માંડી. પછી તેણે મને છોડી દીધો અને કહ્યું -હઈહીટઝન”દઉં (પઢો પોતાના 
। રબના નામ સાથે જેણે સર્જન કર્યું) ત્યાં સુધી છેક જર્ઝઈિ (જેને તે જાણતો ન હતો) સુધી પહોંચી ગયો.” 
ક! હઝરત આઈશા કક ફરમાવે છે કે તે પછી અલ્લાહના રસૂલ કકે ધુજતા-ક્ુજતા ત્યાંથી પાછા ફર્યા અને 
| હઝરત ખદીજા ફંક પાસે જઈને કહ્યું , ““મને ઓઢાડો, મને ઓઢાડો.'' તેથી આપને ઓઢાડી દેવામાં આવ્યું. 
નુ જ્યારે આપ ઉપરથી ભયની હાલત સમાપ્ત થઈ તો આપે ફરમાવ્યું, ““હે ખદીજા ! આ મને શું થઈ ગયું છે 
[8 ?”' પછી આખી વાત આપે તેમને સંભળાવી અને કહ્યું, ““મને મારા જીવનું જોખમ છે.” તેમણે કહ્યું, 
1 ““કદાપિ નહીં, આપ ખુશ થઈ જાઓ, અલ્લાહના સોગંદ ! આપને અલ્લાહ કદી નિરાશ નહીં કરે, આપ 
જી સગા-સંબંધીઓ સાથે સદ્વર્તન કરો છો, સાચું બોલો છો , (એક કથનમાં એ ઉમેરો છે કે અમાનતો ચૂકવી 
૪ આપો છો) , નિઃસહાય લોકોનો બોજ ઉપાડો છો, ગરીબોને કમાઈને આપો છો, અતિથિ-સત્કાર કરો છો 
8] અને સારા કામોમાં મદદં કરો છો.” પછી તેઓ હુંઝૂર ફંક ને સાથે લઈને વરકા બિન નૌફલ પાસે ગયા, જે 
જ તેમના પિતરાઈ ભાઈ હતા, અજ્ઞાનતા-કાળમાં ખ્રિસ્તી બની ગયા હતા, અરબી અને હિબ્રુ ભાષામાં ઇંજીલ 
| લખતા હતા, ખૂબ વૃદ્ધ અને અંધ થઈ ગયા હતા. હઝરત ખદીજા ક એ તેમને કહ્યું, ““ભાઈજાન ! જરા 
8 તમારા ભત્રીજાની વાત સાંભળો.” વરકાએ હુઝૂર જૂ ને કહ્યું, ““ભત્રીજા ! તમને શું દેખાયું ?'' અલ્લાહના 
જુ રસૂલ #ં એ જે કંઈ જોયું હતું, તેનું વર્ણન કર્યું. વરકાએ કહ્યું, ''આ એ જ નામૂસ (વહી લાવનાર ફરિશ્તો) 
| છે, જેને અલ્લાહે મૂસા કક પાસે મોકલ્યો હતો. કદાચ, હું આપના નુબૂવ્વતના સમયે સશક્ત યુવાન હોત. 
8 કદાચ, હું તે સમય સુધી જીવતો રહું, જયારે આપની કોમ આપને કાઢી મૂકશે !”' અલ્લાહના રસૂલ કૂ એ 
જુ ફરમાવ્યું, ““શું આ લોકો મને કાઢી મૂકશે ?'' વરકાએ કહ્યું, ““હા, કદી એવું નથી બન્યું કે કોઈ માણસ તે 
| વસ્તુ લઈને આવ્યો હોય, જે આપ લાવ્યા છો અને તેનાથી દુશ્મની કરવામાં ન આવી હોય. જો હું તે સમય 

ા સુધી રહીશ તો હું આપને ભરપૂર મદદ કરીશ.” પરંતુ વધુ સમય વીત્યો નહોતો કે વરકાનું મૃત્યુ થઈ ગયું. 
આ પ્રસંગ સ્વયં બતાવી રહ્યો છે કે ફરિશ્તાના આગમનના એક ક્ષણ પહેલાં સુધી અલ્લાહના રસૂલ 
| ફના મનમાં એ વાત નહોતી કે આપને નબી (પયગંબર) બનાવવામાં આવનાર છે. આ વસ્તુની ઇચ્છા 
દ | રાખવી કે તેની અપેક્ષા રાખવી તો દૂર રહ્યું, આપની કલ્પનામાં પણ એ વાત નહોતી કે આવો કોઈ મામલો 
| આપના સાથે બનશે. વહીનું અવતરણ અને ફરિશ્તાનું આવી રીતે સામે આવવું આપના માટેઅચાનક એક 
| ઘટના હતી, જેની પહેલી અસર આપના ઉપર એ જ થઈ, જે એક અજાણ માણસ સાથે આવી મોટી એક 
જ! ઘટનાના ઘટિત થયા પછી સ્વાભાવિક રીતે થઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે આપ ઇસ્લામના આમંત્રણ 
| અને પ્રચાર સાથે ઊભા થયા તો મક્કાના લોકોએ આપ ઉપર દરેક પ્રકારના વાંધાઓ ઊભા કર્યા, પરંતુ 
| તેમનામાંથી કોઈ એમ કહેવાવાળું નહોતું કે અમને તો પહેલાથી જ એ ભય હતો કે આપ કોઈ દાવો કરવાના 

દ દ છો, કેમ કે આપ ઘણાં સમયથી નબી બનવા માટેની તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા. 

આ પ્રસંગથી એક વાત એ પણ જાણવા મળે છે કે નુબૂવ્વતથી પહેલાં આપનું જીવન કેટલું પવિત્ર હતું |% 
જબ-અને આપનું ચરિત્ર કેટલું ઉચ્ચ હતું. હઝરત ખદીજા ડફ કંઈ નાની ઉમરના તરુણી નહોતા, બલ્કે આ પ્રસંગ |નુ 
| વખતે તેમની ઉમર પપ વર્ષ હતી અને પંદર વર્ષથી તેઓ હુઝૂર કક ના જીવનસંગિની હતા. પત્નીથી પતિની 


9:59! 


_તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 158 અલ-અલક -૯૯ 


[8 વ્ક્તિ તરીકે જોયાં હતા કે જ્યારે હુઝૂર કૈંક એ તેમને હિરાની ગુફામાં બનેલ ઘટના સંભળાવી, તો કોઈપણ [ડ 


1 કોઈ નબળાઈ છુપી રહી શકતી નથી. તેમણે આ લાંબા દાંપત્ય-જીવનમાં આપને એટલાં ઉત્તમ શ્રેણીના |; 


ક સંકોચ વિના તેમણે માની લીધું કે વાસ્તવમાં અલ્લાહનો ફરિશ્તો જ આપના પાસે વહી લઈને આવ્યો હતો. | 

૬ એ જ પ્રમાણે વરકા બિન નૌફલ પણ મક્કાના વૃદ્ધતિવાસી હતા, બાળપણથી હુઝૂર ક ના જીવનને જોતા 
| આવ્યા હતા, અને પંદર વર્ષના નજીકના સંબંધના કારણે તો તેઓ આપની પરિસ્થિતિથી વધારે સારી રીતે 

| માહિતગાર હતા. તેમણે પણ જ્યારે આ ઘટના સાંભળી, તો તેને કોઈ વસૂવસો (શંકા-કુશંકા) ન સમજ્યા, 

8] બલ્કે સાંભળતાં જ કહી દીધું કે આ એ જ નામૂસ (ફરિશ્તો) છે, જે મૂસા કછ પાસે આવ્યો હતો. તેનો અર્થ 
એ છે કે તેમના નજીક પણ આપ એટલા ઉચ્ચ શ્રેણીના વ્યક્તિ હતા કે આપનું નુબૂવ્વતના પદ પ૨ પે 

જે બિરાજમાન થવું કોઈ આશ્ચર્યની વાત નહોતી. 

| બીજા ભાગનું ઉતરાણઃ ઝ 

૬1 : આસૂરઃનો બીજો ભાગ તે સમયે અવતર્યો, જ્યારે અલ્લાહના રસૂલ ફંક એ હરમ (કા'બા)માં ઇસ્લામી 
જુ પદ્ધતિ અનુસાર નમાઝ પઢવાનું શરૂ કર્યું અને અબૂ જહલે આપને ડરાવી-ધમકાવીને તેનાથી રોકવાની 

[ફં કોશિશ કરી. એવું લાગે છે કે નબી બન્યા પછી એ પહેલાં કે હુઝૂર કૈ ઇસ્લામના જાહેર પ્રચારની શરૂઆંત' 
0 કરતા, આપે હરમમાં એ પદ્ધતિ અનુસાર નમાઝ પઢવાતું શરૂ કરી દીધું, જે અલ્લાહતુઆલાએ આપને 

પ શીખવાડી હતી, અને આ જ એ વસ્તુ હતી, જેનાથી કુરેશે પહેલી વાર એવું અનુભવ્યું કેઆપ કોઈ નવાદીન 

૪ (ધર્મ) ના અનુયાયી બની ગયા છે. બીજા લોકો તો તેને આશ્ચર્ય સહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ અબૂ જહલનો 
૬ અજ્ઞાનતાભર્યો અહંકાર ભડકી ઉઠ્યો અને તેણે આપને ધમકાવવાનું શરૂ કરી દીધું કે આ પદ્ધતિથી હરમમાં 
જુ] બંદગી ન કરો. આ સંદર્ભમાં કેટલીય હદીસો હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «ક અને હઝરત અબૂ હુરેરા 
| «થી ઉલ્લેખિત છે, જેમાં અબૂજહલની આ ઘૃષ્ટતાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 

|| હઝરત અબૂ હુરેરા «હક નું કથન છે કે અબૂ જહલે કુરેશના લોકોને પૂછ્યું, “શું મુહમ્મદ (8) તમારા 
પ સામે જમીન પર પોતાનું મોઢું ટેકવે છે ?” લોકોએ કહ્યું, '“હા.” તેણે કહ્યું, “લાત અને ઉગ્રઝાના સોગંદ !. | 
કિં! જો મેં તેમને આવી રીતે નમાઝ પઢતા જોઈ લીધા તો તેમની ડોક પર પગ મૂકી દઈશ અને તેમનો ચહેરો [4 
| જમીન પર રગદોળી નાખીશ.” પછી બન્યું એવું કે હુઝૂર કક ને નમાઝ પઢતા જોઈને તે આગળ વધ્યો, જેથી 
જ. આપની ડોક પર પગ મૂકે, પરંતુ અચાનક લોકોએ જોયું કે તે પાછળ ખસી રહ્યો છે અને પોતાનો ચહેરો કોઈ 
8 | વસ્તુથી બચાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. તેને પૂછવામાં આવ્યું કે, ““આ તને શું થઈ ગયું ?”” તેણે કહ્યું, 
9! મારા અને તેમના વચ્ચે આગની એક ખોઈ અને એક ભયંકર વસ્તુ હતી અને કેટલીક પાંખો હતી.” 
નુ. અલ્લાહના રસૂલ ક એ ફરમાવ્યું કેજો તે મારા નજીક પણફટકતો તો ફરિશ્તાઓ તેનાં ચીંથરા ઉડાવી દેતા. 

[0 (અહમદ,'મુસ્લિમ, નિસાઈ, ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્નેઃમરદૂયા, અબૂ 
| નઈમ ઇસ્ફડાની,બયહકી). 

|] ઇબ્ને અબ્બાસ ##ક ની રિવાયત છે કે અબૂં જહલે કહ્યું, જો મેં મુહમ્મદ (ં)ને કા'બાની પાસે નમાઝ 

| પઢતા જોઈ લીધા, તો તેમની ગરદન પગ નીચે દબાવી દઈશ. નબી ફક ને આની માહિતી મળી, તો આપે 

૬ ફરમાવ્યું કે જો તેણે આવું કર્યું તો ફરિશ્તાઓ તેને પકડી લેશે. (બુખારી, તિરમિઝી, નિસાઈ, ઇબ્ને જરીર 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ દ 159 ી -- અલ-અલક-૯૬ 


$ અબ્દુર્‌-રઝાક, અબ્દ બિન હુમૈદ, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને મરદૂયા) 
ઇબ્ને અબ્બાસ #ંક ની એક અન્ય રિવાયત છે કે અલ્લાહના રસૂલ કૈં મકામે ણેક પરનમાઝ 

| પઢી રહ્યા હતા. અબૂ જહલ ત્યાંથી પસાર થયો તો તેણે કહ્યું, “હે મુહમ્મદ (8)! મેં તમને આનાથી મનાઈ [ક 
૬ નહોતી કરી ?” અને તેણે આપ (#8)ને ધમકીઓ આપવા માંડી. જવાબમાં અલ્લાહના રસૂલ કક એ તેને |" 
| સખત રીતે ધુત્કારી કાઢ્યો. એટલે તેણે કહ્યું, “'હે-મુહમ્મદ (કં)! તમે કયા જોરે મને બીવડાવો છો ? [4 _ 

| ખુદાના સોગંદ.! આ ખીણમાં મારા ટેકેદારો સૌથી વધુ છે.” (અહમદ, તિરમિઝી, નિસાઈ, ઇબ્ને પ ક 

ઈબ્ને અબી શીબા, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, તબરાની, ઈબ્ને મરદૂયા). ન 

ન. - આ જપ્રસંગો પર આ સૂરઃનો -તે ભાગ ઊતર્યો, જે શ હઇઇઝહ હ! જ (કદાપિ નહીં, મનુષ્ય | 
કુ  વિદ્રોહથી કામ લે છે)થી શરૂ થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે જ આ ભાગનીકુર્ઓાનમાં એ જ જગ્યા હોવી જોઈતી 
૬ હતી, જે કુર્બનની આ સૂરઃમાં મૂકવામાં આવેલ છે, કારણ કે પ્રથમ વહી ઊતર્યા પછી ઇસ્લામની પ્રથમ | 

1 અભિવ્યક્તિની શરૂઆત* હુગૂર છ એ નમાઝ વડે જ કરી હતી, 'અને કાફિરો ના સસ સાથે [૭. 
જુ આપનાઃ ટકરાવનો આરંભ પણઆજબનાવથી થયો હતો.' " જ 

-9- 


તફહીમુલ કુઆનિઃ પારએ-અમ્મ અલ-અલક - ૯૪ 


(1) કા નર ઉ જજે 
| આ. ૧૯ ! છૂટઃ ૯ક અલ-અલક (મક્કી) છ્ઠકૂઅ-૧ 
બ્ર છ ઝાતા 


“#€૬ હૈ -7₹€ 2.5મ્ક 


હા દ ઉઠદહઝડ 


દ્વિ ડઠ તાડ «62૭». મ૬ 4₹ર₹3$; ૬19 7 
ળક કીન નાઇ બિ 1 ટાઈ 
અલ્લાહના વ જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
પહો” (હે નબી કૂ !) પોતાના રબ ઉભુ)ના નામ સાથે” જેણે સર્જન કર્યું,” થીજેલા લોહીના 
એક લોચાથી મનુષ્યનું સર્જન કર્યું.” પઢો, અને તમારો રબ અત્યંત કૃપાળુ છે, જેણે કલમ વડે જ્ઞાન 
શીખવાડ્યું,” મનુષ્યને તે જ્ઞાન આપ્યું જેને તે જાણતો ન હતો.” ' 


(૧) અમે પ્રસ્તાવનામાં વર્ણવ્યું છે તે અનુસાર ફરિશ્તાએ જયારે હુઝૂર કૈં ને કહ્યું કે પઢો, તો હુઝૂર કક એ 
જવાબ આપ્યોકે હું તો ભણેલો નથી. આનાથી ખ્યાલ આવે છે કેફરિશ્તાએ વહીના આ શબ્દો લેખિત સ્વરૂપે આપની 
સામે પ્રસ્તુત કર્યો હતા અને તેમને પઢવાનું (વાંચવાનું) કહ્યું હતું; કેમ કે જો ફરિશ્તાની વાતનો મતલબ એ હોત કે જે 
રીતે હુંબોલતો જાઉં, એ રીતેબોલતાજાવ, તો હુઝૂર કૈંક ને એ કહેવાની કોઈ જરૂરનપડતી કે હું ભણેલો નથી. 

(૨) અથરતિ્‌, પોતાના રબનું નામ લઈને પઢો (વાંચો), અથવા બીજા શબ્દોમાં, બિસ્મિલ્લાહ કહો અને વાંચો. 
આનાથી એ વાત પણ જાણવા મળી કે રસૂલુલ્લાહ છક આ વહી આવી તેના અગાઉથી માત્ર અલ્લાહલૂઆલાને જ 
પોતાનો રબ જાણતા અને માનતા હતા. તેથી એ કહેવાની કોઈ જરૂર ન પડી કે તમારો રબ'કોણ છે, બલ્કે એવું 
કહેવામાં આવ્યું કેપોતાના રબનું નામ લઈને વાંચો. 

(૩) કેવળ “સર્જન કર્યું' ફરમાવવામાં આવ્યું છે, એવું કહેવામાં નથી આવ્યું કે કોનું સર્જન કર્યું. આનાથી 
આપોઆપ એ અર્થ નીકળે છે કે એ રબત્તું નામ લઈને વાંચો, જે સર્જનહાર છે, જેણે સમગ્ર સૃષ્ટિનું અને સૃષ્ટિની દરેક 
વસ્તુનું સર્જન કર્યું છે. 

૪) સૃષ્ટિના સામાન્ય સર્જનની વાત કર્યાપછી વિશેષ રૂપે મનુષ્યનો ઉલ્લેખ કર્યો કે અલ્લાહતઆલાએ કેવી 
તુચ્છ વસ્તુથી તેના સર્જનની શરૂઆત કરીને તેને સંપૂર્ણ મનુષ્ય બનાવ્યો. £7 બહુવચન છે હર્ટ નું, જેનો અર્થ 
થીજેલું કે જામી ગયેલું લોહી થાય છે. આ એ આરંભિક સ્થિતિ છે, જે ગર્ભધારણ કર્યા પછી શરૂઆતના અમુક 
દિવસોમાં જાહેર થાય છે, પછી તે માંસતું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને તે પછી ક્રમશઃ તેમાં માનવીનો આકારબનવાનો 
ક્રમશરૂથાય છે. (વધારે વિગત માટેજુઓ : તફહીમુલ કુરાન, ભા-૩, અલ-હજ્જ, આ.પ, નોંધ પ થી ૭) 

(૫) અર્થાત્‌, આ તેની પરમ્‌ કૃપા છે કે આ અત્યંત તુચ્છ સ્થિતિથી શરૂઆત કરીને તેણે મનુષ્યને જ્ઞાની 
બનાવ્યો, જે તમામ સર્જનોનો ઉચ્ચતમ્‌ ગુણ છે, અને માત્ર જ્ઞાની જ ન બનાવ્યો, બલ્કે તેને કલમના ઉપયોગથી 
લખવાની કળા શીખવાડી, જે મોટા પાયે જ્ઞાન અને વિદ્યાના પ્રસાર, વિકાસ અને એક પેઢી પછી બીજી પેઢી તેના 
અસ્તિત્વ અને સુરક્ષાનું સાધન બની. જો તે સંચેતના રૂપે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના સ્વરૂપમાં માનવીને કલમ અને લેખનની 


0 
ર 
દહ 
ર 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ' 161 ડુ અલ-અલક - 


૨] ચોક્કસપણે પાછા તો તારા રબ તરફ જ ફરવાનું છે.” તમે જોઈ તે વ્યક્તિને જે એક બંદાને રોકે છે, 
મું જ્યારે કે તે 


દ નું કળાનું આ જ્ઞાન ન આપતો, તો માનવીની બૌદ્ધિક યોગ્યતા કુંઠિત થઈન્ડ9ે રહી જતી અને તેને વિકાસની, ફૂલવા- 
| ફાલવાની અને એક પેઢીના જ્ઞાનને બીજી પેઢી સુધી પહોંચવા અને આગળ વધુ પ્રગતિ કરતા રહેવાની તક જ ન 
1 મળતી. પી 


ર (અલ-બકરહ ઃ ર૫૫) જે-જે વસ્તુઓને માનવી પોતાનું બૌદ્ધિક સંશોધન સમજે છે, વાસ્તવમાં તે અગાઉ તેના 
1 જ્ઞાનમાં નહોતી, અલ્લાહત્‌આલાએ જ, જ્યારે ઇચ્છું, તે અંગેનું જ્ઞાન તેને આપ્યું, એવી રીતે કે માનવીને એ 
| વાતનો અહેસાસ પણ ન થતો કે આ જ્ઞાન અલ્લાહ તેને આપી રહ્યો છે. 


| તે અજ્ઞાનતા આચરીને એ વલણ અપનાવે, જેઆગળ વર્ણવવામાં આવી રહ્યું છે. 


દ થઈ ગયું છે, આભારી બનવાને બદલે તે વિદ્રોહ પર ઉતરી આવે છે અને બંદગીની સીમાનું ઉલ્લંઘન કરવા લાગે છે. 


ળી થયું. અલ્લાહે જ, જે તબક્કામાં માનવી માટે જ્ઞાનના જે દરવાજાઓ ખોલવા 'ઇચ્છયા, ત્યારે તે તેના માટે ખુલતા 


મ છેવટેતેને જવાનું. તો તારારબના પાસે જ્‌ છે. ન, જે ર ડી જો કેઆવર્તનનું પરિણામ શું હોય છે. 


2. ૨ 2 2 2 ર 2: અ 4:99. ૦૦-૦૦.૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-.૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૭: 


કદાપિ નહીં,” મનુષ્ય વિદ્રોહ કરે છે, એ કારણે કે પોતાને નિરપેક્ષ-નિસ્પૃહ જુએ છે,” (જો કે) 


રન. 


(૬) અથતિ, મનુષ્ય વાસ્તવમાં તદ્દન અજ્ઞાન હતો. તેને જે કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અલ્લાહના આપવાથી પ્રામ 


ચાલ્યા ગયા. આજ વાત “આયતુલ કુર્સી'માં આ પ્રમાણે ફરમાવવામાં આવીછે કે- જ બ્ટટહય૮ ઝટ5% 
ક “અને લોકો તેના જ્ઞાનમાંથી કોઈ પણ વસ્તુને પામી શકતા નથી, સિવાય તેના જે તે સ્વયં ઇચ્છે.” 


પ અહીં સુધી એ આયત છે, જે સૌપ્રથમ રસૂલુલ્લાહ કંક પર અવતરિત કરવામાં આવી, જેમ કે હઝરત આઇશા 
| “ફં ની હદીસથી જાણવા મળે છે. આ પહેલો અત્તુભવ એટલો કઠિન હતો કે હુઝૂર શૈ આનાથી વધારે સહન કરી 
ફ શકતા નહોતા. તેથી એ વખતે ફંક્ત એટલું બતાવવા પર સંતોષ કરવામાં આવ્યો કે એ રબ, જેને આપ અગાઉથી 
| જાણો અને માનો છો, આપને પ્રત્યક્ષ સંબોધી રહ્યો છે, તેના તરફથી આપના ઉપર વહીનો સિલસિલો શરૂ થઈ ગયો 
મ છે, અને આપને તેણે પોતાના નબી (સંદેશવાહક) બનાવી લીધા છે. તેના એક સમયગાળા પછી સૂરઃ મુદસ્સિરની 
| આરંભિક આયત અવતરિત થઈ, જેમાં આપને બતાવવામાં આવ્યું કે નુબૂવ્વત (ઈશદૂતત્વ) પર નિયુક્તિ થઈ ગયા 

૪ પછી હવે આપે કામ શું કરવાનું છે. (સમજૂતી માટે જુઓઃ તફહીસુલકુર્બન, ભા-૬, અલ-મુદ્દસ્સિર, પરિચય) 


(૭) અથતિ, એવું કદાપિ ન થવું જોઈએ કેજે જે કૃપાળુ અલ્લાહેમાનવી પર આટલીમોટી કૃપા કરી છે, તેના સામે 
(૮) અર્થાત્‌, એ જોઈને કે ધનદોલત, ઇંજ્જત અને હોદ્દો અને જે કંઈ દુનિયામાં તે ઇચ્છતો હતો, તે તેને પ્રામ 


જ. 


(૯) અથતિ્‌, ચાહે તેણે દુનિયામાં ગમે તે મેળવી લીધું હોય, જેના આધારે તે થમંડ અને વિદ્રોહ કરી રહ્યો છે, 


૯૬ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 162 અલ-અલક - ૯૬ 


પ નમાઝ પઢતો હોય ?”” તમારો શું ખ્યાલ છે જો (તે બંદો) સન્માર્ગ પર હોય અથવા પરહેજગારી [હ 
મ (સંયભ)નો સદુપદેશ આપતો હોય ? તમારો શું ખ્યાલ છે જો (આ રોકનાર વ્યક્તિ સત્યને) ખોટું [2 
| ઠેરવતો અને મોઢું ફેરવતો હોય ? શું તે નથી જાણતો કે અલ્લાહ જોઈ રહ્યો છે ?“” કદાપિ નહીં,“ 14 
ડિ જો તે અટકશે નહીં તો અમે તેના કપાળના વાળ પકડીને ખેંચીશું, એ કપાળને જે જૂઠું અને અત્યંત 
પ પાપીછે.જ' પ 
(૧૦) બંદાથી અભિપ્રેત સ્વયં રસૂલુલ્લાહ છં છે. આ રીતે હુઝૂર છૈ નો ઉલ્લેખ કુર્બાન-મજીદમાં ઘણી [નું 


જગ્યાએ કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે- 8ડહ્રઝનીવી ટારઝન ''પવિત્ર [8 
છે તે, જે લઈ ગયો પોતાના બંદાને એક રાત્રે મસ્જિદે-રામથી મસ્જિદે-અક્સા તરફ.” (બની ઇસરાઈલ : ૧) [ફુ 
| “ળા કક 6% ૮41 “પ્રશંસા છે એઅલ્લાહ માટે, જેણે પોતાનાબંદાં પર ગ્રંથ અવતેરિત 
| કર્યો.” (અલ-કહ્ફ : ૧)153ુક્ઝડહકફા5ડડડોાટ:દડઉઇક્ડંદ ““અને એ કે જ્યારે અલ્લાહનો બંદો [. 
મ તેને પોકારવા માટે ઊભો થયો, તો લોકો તેના ઉપર તૂટી પડવા તૈયાર થઈ ગયા.” (અલ-જિન્ન : ૧૯) આનાથી [૭ 
ખ્યાલ આવે છે કે એક વિશેષ પ્રેમનો અંદાજ છે, જેનાથી અલ્લાહતૂઆલા પોતાના ગ્રંથમાં પોતાના પયગંબર 
| મુહમ્મદ કૈ નો ઉલ્લેખ કરે છે. તદુપરાંત, આનાથી એ પણ જાણવા મળે છે કે અલ્લાહત્‌આલાએ તુબૂવ્વતના પદ [૧ 
| પર બિરાજમાન કર્યા પછી રસૂલુલ્લાહ ફકૈને નમાઝ પઢવાની રીત શિખવાડી દીધી હતી. એ રીતનો ઉલ્હોખ કુર્બાન- [૬ 
૬! મજીદમાં ક્યાંય નથી કે હે નબી કક ! તમે આ રીતે નમાઝપઢવાનું રાખો. તેથી આ એ વાતનો એક વધારે પુરાવો છે કે [જ 
| રસૂલુલ્લાહ કક પર કેવળ એ જ વહી અવતરેત નહોતી થતી, જેનો કુર્અાનિમાં ઉલ્લેખ છે, બલે તેના સિવાય પણ [૬ 
| વહીના માધ્યમથી આપને એવી વાતોનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું, જેનો ઉલ્લેખ કુર્બાનમાં નથી. 
(૧૧) આમ તો એવું લાગે છે કે અહીં પ્રત્યેક ન્યાયપ્રિય વ્યક્તિને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે. તેને પૂછવામાં [નું 
'। આવી રહ્યું છે કે તમે જોઈ એ માણસની હરકત, જે ખુદાની બંદગી કરવાથી એક બંદાને રોકે છે ? તમારો શું વિચાર [%' 
| છે, જો તે બંદો સન્માર્ગ પર હોય, અથવા લોકોને ખુદાથી ડરવા અને ખરાબ કાર્યોથી રોકવાની કોશિશ કરતો હોય, [૪ 
૦ અને આ (ખુદાની બંદગીથી) રોકવાવાળો માણસ સત્યને ખોટું ઠેરવતો અને તેનાથી મોઢું ફરેવતો હોય, તો તેની આ [જુ 
| હરકત કેવી છે ? શું આ માણસ આવું વર્તન અપનાવી શકતો હતો, જો તેને એ ખબંર હોત કે અલ્લાહત્‌આલા એ [૬ 
| બંદાને પણ જોઈ રહ્યો છે, જે નેકીનું કામ કરે છે અને તેને પણ જોઈ રહ્યો છે, જે સત્યને ખોટું ઠેરવવામાં અને તેની [૭&. 
|- અવગણના કરવામાં લાગેલો છે ? અત્યાચારીનો અત્યાચાર અને પીડિતની પીડાને અલ્લાહતૂઆલાનું જેવું સ્વયં એ [નું 
| વાતને અનિવાર્ય કરી દે છે કે તે અત્યાચારીને સજા આપશે અને પીડિતની ફરિયાદ સાંભળશે. ી 
ર (૧૨) અથતિ, આ વ્યક્તિ જે ધમકી આપે છે કે જો મુહમ્મદ કૈક નમાઝ પઢશે, તો તે તેમની ગરદનને પગથી [૭ 
8 | દબાવી દેશે, એ કદાપિ આવું નહીંકરી શકે. ક. 


ઓ. 
ફકસ 


તફહીમુલ કુર્ઓાન : પારએ-અમ્મ _ "163 . “ “ અલ-અલક-૯૬ * 


ફી! તે બોલાવી લે પોતાના ટેકેદારોની ટોળીને,*” અમે પણ ર બોલાવી લઈશું.” 
| કદાપિ નહીં, તેની. વાત ન શાનો અને સિજદો કરો અને (પોતાના કી સામીપ્ય પ્રાપ્ત 
| કુર રો. (૧૯) (રકૂઅ-૧) 


| ખીણમાં મારા હિમાયતીઓ સૌથી વધારે છે. આના પ૨ ફરમાવવામાં આવી રહ્યું છે કે તે બોલાવી લે પોતાના 
કિં'!'સાથીદારોને. 


| પોલીસ મોટે બોલવામાં.આવે છે, અને ઝંડ નો ખરો અર્થધક્કો આપવાનો થાય છે. બાદશાહોના ત્યાં છડીદાર પણ 
1 આ જ હેતુ માટે રાખવામાં આવતા હતા કે જેના પર બાદશાહ નારાજ થાય, તેત્તે તે ધક્કો મારીને કાઢી મૂકે. આમ, 


બુધ યાતનાના ફરિશ્તાઓને બોલાવી લઈશું, કે જેથી તેઓ તેની અને તેના સાથીદારોની ખબરલે. 


4-2 હ્કકક્સ્ક્ડ 


(૧૩) કપાળથી અભિપ્રેત અહીં કપાળની ઉપર વાળનો ગુચ્છો ધરાવતો માણસ છે. 


(૧૪) જેમ કે અમે પ્રસ્તાવનામાં વર્ણવ્યું છે કે અબૂ જહલ દ્વારા ધમકી આપવા અંગે.જ્યારે રસૂલુલ્લાહ કં એ 
તેને ધુત્કારી નાખ્યો હતો, તો તેણે કહ્યું હતું કે હે મુહમ્મદ (કછ) ! તમે કયા જોરે મને ડરાવો છો, ખુદાના સોગંદ !આ 


(૧૫) મૂળ 4પ) શબ્દનો કપધોગકં કરવામાં આવ્યો ન જેકતાંદાની સમજૂતી મુજબ આરબોની બોલીમાં 


અલ્લાહત્‌આલાના ઈરશાદનો અર્થ એ છે કે તે પોતાના સાથીદારોને બોલાવી લે, અમે અમારી પોલીસ, અર્થાત્‌ 


(૧૬) સિંજદા કરવાનો અર્થ નમાઝ છે. અથતિ, હે નબી કૈક ! તમે નિર્ભય બનીને એ જ રીતે નમાઝ પઢતા 
| રહો, જે રીતે પઢતા રહ્યા છો, અને તેના માધ્યમથી પોતાના રબનું સામીપ્ય પ્રાપ્ત કરો. સહીહ મુસ્લિમ વગેરેમાં 
| હઝરત અબૂ હુરેરા «જેક ની રિવાયત છે કે, ““બંદો સૌથી વધારે પોતાના રબથી એ વખતે નજીક હોય છે, જ્યારે તે 

9 | સિજદામાં હોય છે.” અને મુસ્લિમમાં હઝરત અબૂ છુરેરા હક ની એ રિવાયત પણ છે કે જ્યારે રસૂલુલ્લાહ ક આ 
| આયત પઢતા હતા તો સિજદએ-તિલાવત અદાફરમાવતા હતા. 


ન્-ક- 


22222 22 222222 ઝરા ઝઝ ઝગ ઝઝગઝઝ2ઝઝ2ઝક?ક ઝે 
26-955-૭ ૪;૯૦૯:૯૦:-૯૭૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૯૦:૦૦:૯૦૦:૦૦:૦૦:૦૦.૦૦-૪૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૭૦૦:- 


બ ઉતરાણકાળઃ ' 


18! મોટાભાગના વિદ્વાનોના મતે આ મદની છે. અલી બિન અહમદ અલ-વાહિદ પોતાની તફસીરમાં કહે છે 
| આ પહેલી સૂરઃ છે, જે મદીનામાં અલતરિત થઈ. તેનાથી વિપરીત, અલ-માવર્‌દી કહે છે કે મોટાભાગના 
| વિદ્વાનોના મતે આ મક્કી છે, અને આ જ વાત ઇમામ સુયૂતીએ “ઇસ્કાન'માં લખી છે. ઇબ્ને મરદ્‌યાએ . 
| ઇબ્ને અબ્બાસ «જ, ઇબ્ને સુબેર «જ અને હઝરત આઇશા «જી નું એ કથન નોંધ્યું છે કે આ સૂરઃ મક્કામાં 
શ અવતરિત થઈ હતી. સૂરઃના વિષય પૅર વિચાર કરવાથી પણ એમ જ લાગે છે કે આ મક્કામાં અવતરિતે 


વિષય અનેચર્ચાઃ- 


| આને સૂરઃ અલક પછી રાખવાથી સ્વેયં એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જે પવિત્ર ગ્રંથના અવતરણનો આરંભ સૂરઃ 


નું તે 
જ છે. 


શ ક નીપોતાની રચના નથી, પણ તેને અવતરિત કરવાવાળા અમે છીએ. 


- [૨ કદ્ર'ના બે અર્થછે અને બંને અહીં અભિપ્રેત છે. એક એ કે આ તે રાત્રિ છે, જેમાં તકદીરો (ભાગ્ય)નો નિર્ણય 
હ કરી દેવામાં આવે છે, અથવા બીજા શબ્દોમૉ આ કોઈ સામાન્ય રાત્રિઓ જેવી રાત નથી, બલ્કે આ ભાગ્યને 

| બનાવવા અને બગાડવાની રાત છે. આમાં આ ગ્રંથનું અવતરણ માત્ર એક ગ્રંથનું અવતરણ નથી, બલ્કે આ 
જ તેકામછે જેન માત્ર કુરેશનું, ન માત્ર આરબ પ્રદેશનું, બલ્કે દુનિયાનું ભાગ્ય બદલીને મૂકી દેશે. આજવાત 
જી, સૂરઃ દુખાનમાં ફરમાવવામાં આવી છે. (જૂઓ : તફહીમુલ કુરબાન, ભા-૪, સૂરઃ દુખાનનો પરિચય અને 
| નોંધ ૩) . બીજો અર્થ એ છે કે આ ખૂબ ગરિમામય, મહિમાવાન અને ગૌરવશાળી રાત્રિ છે; અને આગળ 
ક! તેની વ્યાખ્યા એ કરંવામાં આવી છે કે આ હજારે મહિનાઓથી વધુ ઉત્તમ છે. આના દ્વારા મક્કાના કાફિરો 
કુ (ઈન્કાર કરનારાઓ)ને જાણે ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તમે તમારી મૂર્ખતાથી મુહમ્મદ જૈ દ્વારા 
1! પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવતા આ ગ્રંથને પોતાના માટેએક મુસીબત સમજી રહ્યા છો અને શાપ આપી રહ્યા છો કે 
૬ આ શું બલા અમારા પર અવતરિત થઈ છે, જ્યારે કે જે રાત્રે આને અવતરિત કરવાનો નિર્ણય કરવામાં 


, . સફહીુંલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ર 164 ન સ “* - અકલ્ષ-કદ્ર-૯૭ 


૯૭ : અલ-કદ્ર _ 
પરિચય 
પ્રથમ આયતના શબ્દ ગપ્પા નેઅ આ સૂરઃ વું નામઆપવામાં આવ્યું છે. 


આના મક્કી કે મદની હોવા અંગે મતભેદ છે. અબૂ હય્યાને 'અલ-બહરુલ મુહીત'માં દાવો કર્યો છે કે 
કે 


થવીજોઈતી હતી, જેમ કે અમે કુ 
આનો વિષય લોકોને યાં મૂલ્ય અને મહત્ત્વથી વાકેફ કરાવવાનો છે. કુર્બાન-મજીદના ક્રમમાં 


અલકની શરૂઆતની પાંચ આયતોથી થયો હતો, તેના જ વિષે આ સૂરઃમાં લોકોને બતાવવામાં આવ્યુંછે કે 
કઈ ભાગ્ય ઘડનારી. રાત્રિમાં શ, કેવો પ્રતિષિતિ-યશસ્વી ગ્રંથ છે અને તેનું અવતંરણ શુંઅર્થધરાવે 


સૌપ્રથમ આમાં શભાકમાહાગ ફરમાવ્યું છે કે અમે આને અવતરિત કર્યો છે. અથિ આમુહમ્મદ 


એ પછી ફરમાવ્યું કે આનું અવતરણ અમારા તરફથી “શબે-કદ્ર' (કદ્રની રાત્રિમાં થયું છે. “શબે- 


તફહીમુલ કુર્ચાનઃ પારએ-અમ્મ - " “165 ન ધિ - અલ-કદ્ર-૯૭ 


$ આવ્યો, તે એટલી ભલાઈઓ અને બરકતોવાળી રાત્રિ- હતી કે કયારેય માનવ-ઇતિહાસના હજાર 
બુ મહિનાઓમાં પણ મનુષ્યની ભલાઈ માટેએ કામ થયું નહોતું, જે આ રાત્રિમાં કરી દેવામાં આવ્યું. આ વાત 
ક] પણ સૂરઃ દુખાન, આ.૩ માં એક બીજી રીતે વર્ણવવામાં આવી છે અને સૂરઃના પરિચયમાં અમે તેની 
9 | સ્પષ્ટતા કરી ચૂક્યા છીએ. ી ી ક ફે” ય 
અંતમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે આ રાત્રિમાં ફરિશ્તાઓ અને જિબ્રઈલ પોતાના રબની આજ્ઞાથી દરેક 
| હુકમ લઈને ઊતરે છે, (જેને સૂરઃ દુખાન, આ.૪ માં “અમ્રે-હકીમ' -તત્ત્વદશિતાપૂર્ણ આદેશ કહેવામાં 
? | આવેલ છે) અને તે સાંજથી સવાર સુધી સંપૂર્ણપણે સલામતીની રાત્રિ હોય છે, અથતિ તેમાં કોઈ બૂરાઈની 
હું દખલ હોતી નથી, કેમ કે અલ્લાહના તમામ નિર્ણયો છેવટે ભલાઈ માટે જ હોય છે, તેમાં કોઈ બૂરાઈનો [4 
બુ! આશય નથી હોતો, ત્યાં સુધી કે જો કોઈ જાતિને વિનષ્ટ કરવાનો નિર્ણય પણે થાય છે તો તે પણ ભલાઈ માટે [4 
| જ હોય છે, ન કેબૂરાઈ માટે. ક ી 


ન. 


હ ક ર 
1 જ ॥ ટ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ જ “ 466 અલ-કદ્ર - ૯૭ 


પ ન કા દ ફઇ હક 


મિ 
ન જ 


| આ.પ્ 1 


9 ક»ક#ટ”૦ળ.૭૮ 12777. # »54,*77ત્દ 2 દ્વીદિ 
૦ષપકાનઈપહ.૮31૫: પ્કદ્રઈઉું&:£1૫- 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
અમે આ (કુર્બાન)ને શબે-કદ્ર (કદ્રની રાત્રિ)માં અવતરિત કર્યું છે;” અને તમે શું જાણો કે શબે- 
દ્રશુંછે? ા 
ક (૧) મૂળ શબ્દછે - 481. ““અમે આને અવતરિત કર્યો છે.” પરંતુ અગાઉ ડુરનનો કોઈ ઉલ્લેખ કર્યાવગર 
8. સંકેત કુર્બાન તરફ જ છે, તેથી “'અવતરિત કરવું' આપોઆપ એ વાતનું પ્રમાણ છે કે તેનાથી અભિપ્રેત કુરાન છે, 
1 અને કુર્બાન-મજીદમાં આ વાતના ઘણા ઉદાહરણો છે કે જો વાણીના સંદર્ભ અથવા વર્ણનશૈલીથી સર્વનામનું 
। અનુસંધાન સ્વયં સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું હોય તો સર્વનામ એવી સ્થિતિમાં પણ પ્રયુક્ત કરી લેવામાં આવે છે, જયારે કે તેના 
અત્રુસંધાનનો ઉલ્લેખ અગોઉ કે પશ્ચાત ક્યાંય કરવામાં ન આવ્યો હોય. (સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, 
1 ભા-૫, અલ-નજૂમ, નોંધ ૯) . 
અહીં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે અમે કુઅનિને શબે-કદ્રમાં અવતરિત કર્યું છે, અને સૂરઃ બકરહમાં કહેવામાં 
1 આવ્યું છે કે - હકક 0 ઉઝીહપ્દ્ઇ/ર્ક “'રમઝાંન એ મહિનો છે, જેમાં કુરબાન અવતરિત કરવામાં 
કે આવ્યું.” (અલ-બકરહ : ૧૮૫) આનાથી જાણવા મળે છે કે એ રાત, જેમાં પહેલી વાર અલ્લાહનો સંદેશવાહક 
રં હિરાની ગુફામાં નબી કૈક ની પાસે વહી લઈને આવ્યો હતો, તે રમઝાન મહિનાની રાત હતી. આ રાતને અહીં શબે- 
| કુદ્રકહેવામાં આવેલ છે અને સૂરઃ દુખાનમાં આને મુબારક રાત કહેવામાં આવેલ છેઃ ટ્ધ્ઝ્‌કકઇઝ હ &ફાછુ 
| ''અમે આને એકબરકતવાળી રાત્રે અવતરિત કરેલ છે.” (આ.૩) . 
આ રાત્રે કુરબાન અવતરિત કરવાના બે અર્થ હોઈ શકે છે. એક એ કે આ રાત્રે સંપૂર્ણ કુઅનિ વહી લઈને 
| આવનાર ફરિશ્તાને સુપ્રત કરી દેવામાં આવ્યું, અને પછી ઘટનાઓ અને પરિસ્થિતિ અનુસાર સમયાંતરે ૨૩ વર્ષો 
હ, દરમ્યાન જિબ્રઈલ કૈક અલ્લાહના આદેશથી તેની આયત અને સૂરઃ રસૂલુલ્લાહ છક પર અવતરિત કરતારહ્યા.અ 1 
| અર્થ ઇબ્ને અબ્બાસ «કંઠ એ વર્ણવ્યો છે. (ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝી૨, ઇબ્ને અબી હાતિમ, હાકિમ, ઈબ્ને 
જ મરદૂયા, બયહકી) બીજો અર્થ એ છે કે કુઅનિના ઉતરાણનો આરંભ આ રાતથી થયો. આ ઇમામ શઅબીનું કથન 
| છે, જો કે તેમનું પણ બીજું કથન એ જ નોંધવામાં આવ્યું છે, જે ઇબ્ને અબ્બાસ હઝ નું ઉપર આવી ચૂક્યું છે. (ઇબ્ને 
ક! જરીર) જે હોય તે, બંને સ્થિતિઓમાં વાત એક જ રહે છે કે રસૂલુલ્લાહ ક પર કુર્બાનના ઉતરાણનો ક્રમ આજ રાત્રે 
13. શરૂથયો અનેઆજ એ રાત હતી, જેમાં સૂરઃ અલકની આરંભિકપાંચ આયતો ઉતારવામાં આવી. તેમ છતાં એ વાત ' 
| પોતાની જગ્યાએ સાચી છે કે કુર્બાનની આયતો અને સૂરઃઓ અલ્લાહત્‌આલા એ જ વખતે લખાવતા નહોતા, 
| જયારે રસૂલુલ્લાહ કૈક અને આપના ઇસ્લામી આંદોલનને કોઈ ઘટના કે મામલામાં માર્ગદર્શનની જરૂર આવી પડતી 
! ર હતી, બલે સૃષ્ટિના સર્જનથી પણ પહેલાં અનાદિકાળમાં અલ્લાહત્‌આલાના ત્યાં પૃથ્વી પર માનવજાતિની 


ન---ક--કઝઞઝઝઝઝ?ઝઝઝઝ ઝગ ત 2 ઝત 22222222 22222 22222289999 29969299 29૦૨ 


ી 


તફહીઃ 


શુલ કુઅનિ ઃ પારએ-અમ્મ 167 ર અલ-કદ્ર - 


| ઉત્પત્તિ, તેમાં પયગંબરોને મોકલવા, પયગંબરો પર અવતરિત કરવામાં આવનાર ગ્રંથો અને તમામ પયગંબરો 

9. પછી અંતે મુહમ્મદ કક ને મોકલવા અને આપ પર કુરબાન અવતરિત કરવાની સંપૂર્ણ યોજના અસ્તિત્વમાં હતી. 

ફુ. શબે-કદ્રમાં માત્ર એ કામ થયું કે આ યોજનાના અંતિમ ભાગ પર અમલ શરૂ થઈ ગયો. તે વખતે જો સંપૂર્ણ કુરબાન 
| વહી પહોંચાડવાના જવાબદાર ફરિશ્તાને હવાલે કરી દેવામાં આવ્યું હોય તો કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. 


'કદ્ર'નો અર્થ અમુક તફસીરવેત્તાઓએ તકદીર (ભાગ્ય) કર્યો છે, અથાત આ એ રાત છે, જેમાં અલ્લાહ 


| તૂંઆલા ભાગ્યના નિર્ણયો લાગુ કરવા માટેફરિશ્તાઓને સુપ્રત કરી દે છે. આની પુષ્ટિ સુરઃ દુખાનની આ આયત કરે 

ક! છે-૦વક હડ ઇપ “એ રાત્રે દરેક મામલાનો વિવેકયુક્ત નિર્ણય લાગુ કરી દેવામાં આવે છે.”' (આ.૫) 
| આનાથી વિપરીત, ઇમામ ઝુહરી કહે છે કે “કદ્ર'નો અર્થ મહાનતા અને ગૌરવ છે, અથતિ તે મોટી મહિમાવાન રાત 
| છે. આ અર્થનું સમર્થન આ જ સૂરઃના આ શબ્દોથી થાય છે કે ““શબે-કદ્રહજાર મહિનાઓથી વધારે સારી છે.” 


હવે રહ્યો પ્રશ્ન એ કે આ કઈ રાત હતી, તો એમાં એટલા મતભેદો થયા છે કે આશરે ૪૦ વિભિન્ન કથનો આ 


જે! અંગે મળે છે. પરંતુ ઉમ્મતના આલિમોની બહુમતી એ મત ધરાવે છે કે રમઝાનની અંતિમ દસ તારીખોમાંથી કોઈ 
| એકએકી રાત શબે-કદ્ર છે, અને તેમાં પણ મોટાભાગે લોકોનો મત એ છે કે તે સત્તાવીસમી રાત છે. આ મામલામાં જે 
ટ વિશ્વસનીય હદીસો નોંધવામાં આવી છે, તેને અમે નીચે દર્શાવી રહ્યાછીએઃ 


હઝરત અબૂ હુરેરા «ક ની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ કંક એ લઇલતુલ-કદ્ર વિશે ફરમાવ્યું : “'તે સત્તાવીસમી 


જ અથવા ઓગણત્રીસમી રાત છે.” (અબૂ દાઉદ તયાલિસી) બીજી રિવાયત હઝરત અબૂ હુરૈરા «ક થી એ છે કે તે 
| રમઝાનની છેલ્લી રાત છે. (મુસ્નદ અહમદ) 


 ઝિર્ર બિન હુબૈશે હઝરત ઉબ્બી બિન કઅબ «હં ને શબે-કદ્ર વિશે પૂછ્યું, તો તેમણે સોગંદપૂર્વક કહ્યું અને 


ર સત્તાવીસમી રાતને અપવાદરૂપ ન ગણી. (અહમદ, મુસ્લિમ, અબૂદાઉદ, તિરમિઝી, નિસાઈ, ઇબ્ને હબ્બાન) 


હઝરત અબૂઝર #ક ને આ અંગે પૂછવામાં આવ્યું, તો તેમણે કહ્યું કે હઝરત ઉમર «ક, હઝરત હુઝેફા હક અને 


રસૂલુલ્લાહ કૈ ના સાથીઓમાંથી ઘણા લોકોને એમાં કોઈ સંદેહ નહોતો કે તે રમઝાનની સત્તાવીસમી રાત છે. 
1 (ઇબ્ને અબી શીબા) 


હઝરત ઉબાદા બિન સામિત ## ની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ કક એ ફરમાવ્યું કે શબે-કદ્ર રમઝાનની અંતિમ 


| દસ રાતોમાંથી એકી રાત છે, એકવીસ, અથવા ત્રેવીસ , અથવા પચ્ચીસ, અથવા સત્તાવીસ, અથવા ઓગણત્રીસ, 
| અથવાછેલ્લી. (મુસ્નદ અહમદ) ી 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ « કહે છે કે રસૂલુલ્લાહ ફકી એ ફરમાવ્યું : તેને રમઝાનની દસ રાતોમાં 


નુ. શોધો, જયારે કે મહિનો સમાપ્ત થવામાં ૯ દિવસ બાકી હોય, અથવા સાત દિવસ બાકી હોય, અથવા પાંચ દિવસ 
| બાકી હોય. (બુખારી) મોટાભાગના આલિમોએ આનો અર્થ એ લીધો છે કે હુઝૂર કક નો હેતુ એકી રાતોથી હતો. 


હઝસ્ત અબૂબક્ર «જ ની રિવાયત છે કે ૯ દિવસ બાકી હોય, અથવા સાત દિવસ બાકી હોય, અથવા પાંચ દિવસ 


| બાકી હોય, અથવા ત્રણ દિવસ બાકી હોય, અથવા છેલ્લી રાત. હેતુ એ હતો કે આ તારીખોમાં લઇલતુલ-કદ્રને 
૬ શોધો. (તિરમિઝી, નિસાઈ) 


હઝરત આઇશા ક ની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ કૈ એ ફરમાવ્યું કે શબે-કદ્રને રમઝાનની અંતિમ દસ 


| રાતોમાંથી એકી રાતોમાં શોધો. (બુખારી, મુસ્લિમ, અહમદ, તિરમિઝી) હઝરત આઇશા ડૂ અને હઝરત. 
જ અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર હક ની એ પણે રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ છૈ એ જીવનપર્યત રમઝાનની અંતિમ દસ રાતોમાં 
જ એ'તિકાફ કર્યોછે. 


આ મામલામાં જે રિવાયતો હઝરત મુઆવિયા કંઠ, હઝરત ઇબ્ને ઉમર ફેક, હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસ «ેઇવગેરે 


[8 મહાનુભાવોના સંદર્ભથી નોંધેલ છે, તેના આધારે પુરોગામી આલિમોની મોટી સંખ્યા સત્તાવીસમી રમઝાનને જ 


૦૭૦૦૭૦૭૦૭૦૦૦2૦૭૦૭૦૩૭2૦૭૦૦૭૭૩2222 222222 2222222 2 ઝે ઝર ઝઝમઝફ કઝ ઝ કક 
2 5 5 5 5 સ 45-9€-9૭-૦૦:૦૯૦-૦૭-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-.૦૦.૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૩: 


૯૭ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ . કિ 168 કે અલ-કદ્ર-૯૭ 


ષન 


1 2 ઠઠ જહુ ડક, ઝકીકળઈ 
ન! કાન જ ત પદ ન 
હ જ ઝક ન દિગ 


પ “કદ્ર હજાર કક વધુ સારી-છે.” ફરિશ્તાઓ અને રૃહ” તેમાં પોતાના રબની [8 
પરવાનગીથી પ્રત્યેક આદેશ લઈને ઉતરે છે.” તે રાત્રિ પૂર્ણતઃ સલામતી છે હજના નીકળવા [તઃ 
(સૂર્યોદય) સુધી.” (રુકૂઅ-૧) રે દ 

" શબે-કદ્ર સમજે છે. સંભવતઃ કોઈ રાતનું નિર્ધારણ અલ્લાહ અને તેના રસૂલ નો એટલા માટે કરવામાં નથી [જ 
આવ્યું કે શબે-કદ્રની ફઝીલત (ક્રેષઠતા કે મહાનેતો, પુણ્ય)થી લાભ ઉઠાવવાના શોખમાં લોકો વધારેમાં વધારે રાતો દ ર 
ઇબાદતમાં પસાર કરે અને કોઈ એક રાત પર સંતુષ્ટ ન થઈ જાય. અહી એ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે જ્યારે મક્કા- [૪ 
મુઅઝ્ઝમામાં રાત હોય છે, તે વખતે દુનિયાનો એક મોટા ભાગમાં દિવસ હોય છે, તેથી એ પ્રદેશોના લોકો તો |. 
' ક્યારેય શબે-કદ્રને પામી જ શકતા નથી. તેનો જવાબ એ છે કે અરબી ભાષામાં મોટાભાગે રાતનો શબ્દ દિવસ અને [નું 
. રાતના સમૂહ માટે બોલવામાં આવે છે. તેથી રમઝાનની આ તારીખોમાંથી જે તારીખ પણ દુનિયાના કોઈ ભાગમાં [રુ 
હોય, તેના દિવસથી પહેલાંની રાત ત્યાંના લોકો માટે શબે-કદ્રજ હોઈ શકે છે. 

(૨) તફસીરવેત્તાઓએ સામાન્યતઃ આનો-અર્થ એ વર્ણવ્યો છે કે આ રૉતનું સદૂકાર્ય હજાર મરિના, જ 
સદ્કાર્ય કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે, જેમાં શબે-કદ્રનો સમાવેશ ન થતો હોય. એમાં કોઈ સંદેહ નથી કે આ વાત પોતાની | 
જગ્યાએ સાચી છે અને રસૂલુલ્લાહ કૂંઈએ આ રાતના કાર્યની મોટી ફઝીલત બતાવી છે. તેથી બુખારી અનેમુસ્લિમમાં 
હઝરત અબૂ હુરેરા કની રિવાયત છે કે હુઝૂર કએ ફરમાવ્યું કે. ટન હઇ ઉઝર ક પિક 

 “'જે વ્યક્તિ શેબે-કદ્રમાં ઈમાનની સાથે અને અલ્લાહથી વળતરની આશાએ ઇબાદત માટે ઊભો રહ્યો, તેના |4 
અગાઉના તમામગુનાઓ માફ થઈ ગયા.” અને મુસ્નદ અહમદમાં હઝરત ઉબાદા બિન સામિત «ક ની રિવાયત છે | 
કે-હુગૂર કં એ ફરમાવ્યું : ““શબે-કદ્ર રમઝાનની અંતિમ દસ રાતોમાં છે, જે વ્યક્તિ તેનાં વળતરતતી અપેક્ષામાં [જં 
ઇબાદત માટે ઊભો રહ્યો, અલ્લાહ તેના આગળ-પાછળના ગુનાઓ માફ કરી દેશે.” પરંતુ આયતના શબ્દો એ નથી 1૪, 
કેક ૦૦૦ ઝડ, ક 1૦૦ (શબે-કદ્રમાં અમલ કરવું હજાર મહિનાઓમાં અમલ કરવાથી વધારે [9 
શ્રેષઠ છે), બલ્કે એ ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે, ““શબે-કદ્ર હજાર મહિનાઓથી વધારે શ્રેઠ છે:” અને હજાર |નું. 
મહિનાઓથી અભિપ્રેત ગણેલા ૮૩ વર્ષ અને ચાર મહિના નથી, બલ્કે આરબવાસીઓની રીત હતી કે મોટી પુષ્કળ |નું. 
સંખ્યાનો ખ્યાલ આપવા માટે તેઓ હજારનો.શબ્દ બોલતા હતા. તેથી આયતનો અર્થ એ છેં કે આ એક રાતમાં નેકી [૪ 
અને ભલાઈનું એટલું મોટું કામ થયું કે ક્યારેય માનવ-ઇતિહાસના કોઈ લાંબા યુગમાં પણ આવું કામ થયું નહોતું. ત 

(૩) 'રૂહ' નો અર્થ જિબ્રઈલ કછ છે, જેમની શ્રેહતા અને દરજ્જાના કારણે તેમનો ઉલ્લેખ ફરિશ્તાઓથી [# ર 
અલગ કરવામાં આવ્યો છે. રી 

(૪) અર્થાત્‌, તેઓ-સ્વયં પોતાની મરજીથી નથી આવતા, બલ્કે સોમાં રબની આજ્ઞાથી આવે છે, અને દરેક [નું 
આદેશથી અભિપ્રેત એ જ છે, જેને સૂરઃ દુખાન, આ. ૪'માં 'અમરે-હકીમ' (તત્તદર્શિતાપૂર્ણ રે કહેવામાં | 
આવેલ છે ની. 

8) અથતિ, સાંજથી સવારસુધી એસંપૂર્ણરાત ભલાઈજભલાઈછે, દરેક મ અને ઉપદ્રવથી પવિત્ર. 


ક 


ક ક 1 


-૦-- 
૦૦૦૦૦ ૦૦૦૭૦૦૭૦૦૦ ૦૭-૦૦-૦૦૦૦૦૨૭૭- ૭૦૦૭-૦૦-૦૭ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦22 252૦૦2૦૦૩૭ ૦૦૦૦૦૦૦૦ 


તફહીમુલ કુરબાન ઃ પારએ-અમ્મ - . 169 ી અલ-બચ્વિનહ - ૯૮ 


૯૮ : અલ-બય્યિનહ 
પરિચય 


| પહેલીઆયતના શબ્દ વરૂ ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
| ઉતરાણકાળઃ પ _ ટે 
8 . આના પણ મક્કી અને મદની હોવા અંગે મતભેદ છે. કેટલાક તફસીરવેત્તાઓ કહે છે કે બહુમતી [| 
પિ આલિમોના મતે આ મક્કી છે અને બીજા-કેટલાક તફસીરવેત્તાઓ કહે છે કે મોટાભાગના આલિમોના મતે 
છુ મદની છે. ઇબ્ને સુબૈર અને અતા બિન યસારનું કથન છે કે આ મદની છે. ઇબ્ને અબ્બાસ અને કતાદાના બે |. 
ફુ કથન નોંધવામાં આવ્યા છે. એક એ કે આ મક્કી છે, બીજું એ કે આ મદની છે. હઝરત આઇશા ##» આને 1]: 
| મક્કી ગણાવે છે. “બહરુલ-મુહીત'ના લેખક અબૂ હૈયાન અને “અહકામુલ કુર્ઓન'ના લેખક અબ્દુલ [8 
જીપ મુન્‌ઇમ ઇબ્નુલફરસ આના મક્કી હોવાને પ્રાથમિકતા આપે છે. જ્યાં સુધી આના વિષયનો સંબંધ છે, તેમાં | 
| એવીકોઈ નિશાની જોવા મળતી નથી, જે તેના મક્કી કે મદની હોવા તરફ નિર્દેશ કરતી હોય. 
| વિષય અનેચર્ચાઃ ન ર હ 
કુઓનિ-મજીદના સંકલન-ક્રમમાં આને સૂરઃ અલક અને સૂરઃ કદ્ર પછી રાખવી ખૂબ જ અર્થસભર છે. |. 
જઃ] સૂરઃ અલકમાં પ્રથમ વહી નોંધવામાં આવી છે. સૂરઃ કદ્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે તે ક્યારે ઊતરી, અને [જ 


કિ! આ સૂરઃમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે આ પવિત્ર ગ્રંથ સાથે એક રસૂલ (ઈશદૂત) મોકલવું શા માટે આવશ્યક [જે 


- સૌપ્રથમ રસૂલ મોકલવાની જરૂરિયાત વર્ણવવામાં આવી છે, અને તે એ છે કે દુનિયાના લોકો, ભલે [%' 

| ૦ પછી તેઓ અહલે કિતાબ (અન્ય અવકાશી ગ્રંથો ધરાવનારાઓ)માંથી હોય કે મુશૂરિકો (અનેકેશ્વર- [8 

1 વાદીઓ)માંથી, જે કુક્રની હાલતમાં ગ્રસ્ત હતા, તેમાંથી તેમનું નીકળવું તેના [વિના શક્ય નહોતું કે એક [૭ 

।। એવો રસૂલ મોકલવામાં આવે, જેનું અસ્તિત્વ સ્વયં પોતાની રિસાલત (ઈશદૂતત્વ) પરસ્પષ્ટદલીલ હોય, 14 

ફ। અને તે લોકો સમક્ષ અલ્લાહના ગ્રંથને તેના મૂળ અને સાચા સ્વરૂપમાં પ્રસ્તુત કરે, જે અસત્યની તે તમામ [' 

છ. ભેળસેળથી મુક્ત હોય, જેઅગાઉના આકાશીગ્રંથોમાં ભેળવી દેવામાં આવી છે અને તદન સાચા અને ખરા [૭ 
| શિક્ષણ પર આધારિત હોય. ર ી 

જ] આપછી અહલે કિતાબની પથભ્રષ્ટતાઓ વિષે સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમનું તે વિભિન્ન માર્ગોમાં 18 

જુ. ભટકી જવાનું કારણ એ નહોતું કે અલ્લાહે તેમનું કોઈ માર્ગદર્શન કર્યું નહોતું, બલ્કે તેઓ તે પછી ભટક્યા 1૭. 

જ જ્યારે કે સન્માર્ગનું સ્પષ્ટ વર્ણન તેમના પાસે આવી ગયું હતું. આનાથી.આપોઆપ એ-તારણ નીકળે છે કે [જ 

| પોતાની પથભ્રષ્ાઓ માટે તેઓ પોતે જ જવાબદાર છે, અને હવે ફરીથી અલ્લાહના રસૂલ દ્વારા સ્પષ્ટ [૪ 

| વર્ણન આવી ગયા પછી પણજો તેઓ ભટકતાજ રહેશે, તો તેમની જવાબદારી ઓર વધી જશે. * 
આ સંદર્ભમાં એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે અલ્લાહતૂઆલા તરફથી જે પયગંબરો પણ આવ્યા હતા, [વ 
| અને જે ગ્રંથો પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા, તેમણે એ સિવાય બીજો કોઈ આદેશ આપ્યો નહોતો કે [જ 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ 170 અલ-બય્યિનહ - ૯૮ 


8 બધા માર્ગો ત્યજીને માત્ર અલ્લાહની બંદગીનો માર્ગ અપસાવવામાં આવે, કોઈ બીજાની ઇબાદત અને મુ 
જી બંદગી, આજ્ઞાપાલન અને પૂજાઅર્ચનાને તેના સાથે સામેલ કરવામાં ન આવે, નમાઝ કાયમ કરવામાં આવે 

| અને ઝકાત આપવામાં આવે. આ જ હંમેશાથી એકસાચો ધર્મ રહ્યો છે. આનાથી પણ આપોઆપ એ તારણ 
8 નીકળે છે કે અહલે કિતાબે આ મૂળ દીનથી ચલિત થઈને પોતાના ધર્મોમાં જે નવી-નવી વાતોનો વધારોહરી ' 
નીપ લીધો છે તે તમામ અસત્ય છે, અને અલ્લાહનો આ રસૂલ જે હવે આવ્યો છે,-એ જ મૂળ દીન તરફ પાછા 
૪ વળવાનું તેમને આમંત્રણ આપી રહ્યો છે. ી 
% અંતમાંસ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કેજે અહલે કિતાબ અને મુશરિકો આ રસૂલને માનવાનો ઇન્કાર 
જુ કરશે, તેઓ સૌથી ખરાબ લોકો છે, તેમની સજા સ્થાયી દોઝખ (નર્ક) છે; અને જે લોકો ઈમાન લાવીને 
| સત્કર્મોનો રસ્તો અપનાવી લેશે અને દુનિયામાં અલ્લાહનો ભય રાખીને જીવન વિતાવશે, તેઓ સૌથી શ્રે્ 
દ | લોકો છે. તેમનું વળતર એ છે કે તેઓ સદૈવ જન્નત (વર્ગમાં રહેશે, અલ્લાહ તેમનાથી પ્રસ્ન થયો અને, 
જી તેઓ અલ્લાહથી ખુશથઈ ગયા. : 


તફહીસુલ કુઅનિ ઃ પારએ-અમ્મ 171 અલ-બચ્યિનહ - ૯૮ 


નબર ઝત ઝુ 7 ઝનજુન્‌ 7૦૧૪૦ બનુ 7ણ, તળસનર -7મઅજ ડાલ _્ગરઅર્‌ 2. રસના ગજુ” ઝન ઝન ઝત. 2ર. 7ર. 2૬ ન્ન)” નય જ” 7૦ 7”જન્જ્‌ જાન્‌ [૪ 7 


૦ કજ €_ 
[ ઝટ [૯ અલતતસ્યિનટ બતની સવન ] 
શ ઝન હી. 
 હકઘડઝડકઝછાકઈટહ્૦ 
ખવ અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છમ રિ 
અહલે-કિતાબ અને મુશ્રિકો”માંથી જે લોકો કાફિર” હતા (તેઓ પોતાના કુફથી) રોકાવાના | 


મ નહતા, 


(૧) કુફ્ર સત્યથી ઇન્કાર)માં સમાન અને સામાન્ય હોવા છતાં આ બંને જૂથોનેબે અલગ-અલગ નામોથી યાદ |9' 
૨ | કરવામાં આવ્યા છે. “અહલે કિતાબ'થી અભિપ્રેત એ*લોકો છે, જેમના પાસે અગાઉ પયગંબરો દ્વારા લાવવામાં ક 
| આવેલ ગ્રંથોમાંથી કોઈ ગ્રંથ, ચાહે વિકૃત રૂપમાં જ હોય, મોજૂદ હતો અને તેઓ તેને માનતા હતા; અને 
ખી “મુશૂરિકો'થી અભિપ્રેત એ લોકો છે, જેઓ કોઈ પયગંબરના અનુયાયી અને કોઈ ગ્રંથને માનવાવાળા નહોતા. 
કુર્ઓન-મજીદમાં, આમ તો, અહલે કિતાબના શિર્ક (અનેકેશ્વરવાદ)નો ઉલ્લેખ ઘણી જગ્યાએ કરવામાં આવ્યો છે. [નું 
| જેમ કે-ખ્રિસ્તીઓ વિશે ફરમાવવામાં આવ્યું કે તેઓ કહે છે કે અલ્લાહત્રણ ખુદાઓમાંનો એક છે. (અલ-માઈદાઃ |૬* 
૭૩) તેઓ મસીહને જ ખુદા કહે છે. (અલ-માઈદાઃ ૧૭) તેઓ મસીહને ખુદાનો પુત્ર ઠેરવે છે. (અત્‌-તૌબા ઃ ૩૦) [8 
અને યહૂદીઓ વિશે ફરમાવવામાં આવ્યું કે તેઓ ઉઝેરને ખુદાનો પુત્ર કહે છે. (અત્‌-તૌબા : ૩૦) તેમ છતાં 
| કુઅનિમાં ક્યાંય તેમના માટે “મુશ્રિક'ની પરિભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી, બલે તેમનો ઉલ્લેખ અહલે [૭ 
1 કિતાબ અથવા હઝ 359 ડી (જેમને ગ્રંથ આપવામાં આવ્યો હતો), અથવા 'યહૂદ' કે “નસારા' (ખ્રિસ્તીઓ, [4 
1 ઈસાઈઓ)ના શબ્દથી કરવામાં આવ્યો છે, કેમ કે તેઓ મૂળ દીન (ધર્મ) તૌહીદને જ માનતા હતા અને પછી શિર્ક [નું 
જ કરતા હતા. તેનાથી વિપરીત, બિનઅહલે કિતાબ માટે “મુશ્રિક' શબ્દ પરિભાષાના સ્વરૂપે પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો [૭ 
| છે, કેમ કે તેઓ મૂળ ધર્મ શિર્કને જ માનતા હતા અને તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ)ને માનવાનો તદન ઇન્કાર કરતા હતા. [2 
1 આ ફરક આ બંને જૂથો વચ્ચે કેવળ પરિભાષામાં જ નહીં, બલ્કે શરીઅતના આદેશોમાં પણ છે. અહલે કેતાબનું | 
1 ઝબેહ કરેલ પશુ મુસલમાનો માટે હલાલ (વૈધ) કરવામાં આવ્યું છે, જો તેઓ અલ્લાહનું નામ લઈને હલાલ (વૈધ) |. 
| પશુને સાચી રીતે ઝબેહ કરે; તેમજ તેમની સ્્રીઓ સૌથે નિકાહ (લગ્ન)ની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. તેનાથી [રું 
જુ! વિપરીત, મુશ્રિકો દ્વારાઝબેહ કરવામાં આવેલ ન પ્રાણી હલાલ છે અને ન તેમની સ્રીઓ સાથે નિકાહ હલાલ. 
(૨) અહીં 'કુફ' શબ્દ પોતાના વ્યાપક અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કાફિરો,જેવા વર્તનના જુદા-જુદા [8] 
દ પા સ્વરૂપો સામેલ છે. જેમ કે - કોઈ એ અર્થમાં કાફિર હતો કે મૂળભૂત રીતે તે અલ્લાહને જ માનતો નહોતો. કોઈ ન પા 
| અલ્લાહને માનતો હતો, પણ તેને એક માત્ર ઉપાસ્ય નહોતો માનતો, બલ્કે ખુદાની જાત, અથવા ખુદાના ગુણો અને |૭. 
[| અધિકારોમાં કોઈને કોઈ રીતે બીજાઓને ભાગીદાર બનાવીને તેમની બંદગી (ઉપાસના, પૂજાઅર્ચના) પણ કરતો. 14 
| હતો. કોઈ અલ્લાહના એક હોવાને પણ માનતો હતો, તેમ છતાં કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં શિર્ક પણ કરતો હતો. કોઈ [વ 
| ખુદાને માનતો હતો, તેના નબીઓ (પયગંબરો)ને માનતો નહોતો અને એ માર્ગદર્શનને સ્વીકારવા તૈયાર નહોતો, [હં 
| જે પયગંબરોના માધ્યમથી આવ્યું હતું. કોઈ એક નબીને માનતો હતો અને કોઈ બીજા નબીનો ઇન્કાર કરતો હતો. ક 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 172 ર _ અલ-બચ્યિનહ - ૯૮ 


પિ પું £-#,2ટા#» 2,282 ૭ ૭ જમ્શ્ટ્ડર્ટ#,ક 2૮4 ઠન 
ફુ જ્યાં સુધી તેમના પાસે સ્પષ્ટ પ્રમાણ ન આવી જાય,” (અર્થાત્‌) અલ્લાહ તરફથી એક રસૂલ,” જે 


ક! પવિત્રપુસ્તિકાઓ વાંચી સંભળાવે,” 


| કોઈ આખિરત (પરલોક)નો ઇન્કાર કરતો હતો. ટૂંકમાં, વિવિધ પ્રકારનું “કુફ' હતું, જેમાં લોકો ગ્રસ્ત હતા; અને એ 
|] જેફરમાવ્યું કે “અહલે કિતાબ અને મુશ્રિકોમાંથી જે લોકો કાફિર હતા' તો તેનો અર્થ એ નથી કે તેમાંથી અમુક લોકો 
| હકમાં ગ્રસ્ત નહોતા, બલ્કે તેનો અર્થ એ છે કે કુકરમાં ગ્રસ્ત થવાવાળા બે જૂથો હતા. એક અહલે કિતાબ, બીજા 

| મુશ્રિકો. અહીં ભેદ કે અંતર દર્શાવવા માટે નહીં, બલ્કે આ વર્ણનની એક શૈલી છે. જે રીતે સૂરઃ હજ્જ, આ.૩૦માં 

શું ફરમાવવામાં આવ્યું - હકક (આ.૩૦) આનો અર્થએ છે કે મૂર્તિઓની ગંદકીથી બચો, ન 
| કે મૂર્તિઓમાં જે ગંદકી છે તેનાથી બચો. એ જ રીતે હજા%,કહાઈઇઈ નો અર્થ પણ એ છે કે કુક કર- 

| નારાઓ જે અહલે કિતાબ અને મુશ્રિકોમાંથી છે, ન એ કે આ બંને જૂથોમાંથી જે લોકો કુફ કરનારાં છે. 
રી (૩) અર્થાત્‌, તેમની આ કુફની સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ ઉપાય આના સિવાય નહોતો કે એક સ્પષ્ટ 

જું દલીલ અને પ્રમાણ આવીને તેમને કુફના દરેક પ્રકાર અને સ્વરૂપનું ખોટું અને સત્ય-વિરુદ્ધ હોવાનું સમજાવે અને 
| સીધા માર્ગને સ્પષ્ટ અને તર્કસંગત રીતે તેમના સામે પ્રસ્‍તુત કરી દે. આનો એ અર્થ નથી કે એ સ્પષ્ટ દલીલ અને 
પ્રમાણ આવી ગયા પછી તેઓ બધા કુફ્રને ત્યજી દેવાવાળા હતા, બલ્કે આનો અર્થ એ છે કે આ દલીલની 

| ગેરહાજરીમાં તો તેમત્તું આ સ્થિતિમાંથી નીકળવું સંભવ જ નહોતું. અલબત્ત, આના આવી ગયા પછી પણ 


૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૭૦:૩૦:૦૦:૦૬:૩૦:૦૦:૦૦-૦ ૭2૦૦૦ ૦:૦૦*૭ ૦2૩ ૦2૭, 


તેમનામાંથી જે લોકો પોતાના કુફ્ર પર કાયમ રહે, તેની જવાબદારી તે પછી તેમના શિરે જ છે. તે પછી તેઓ 

| અલ્લાહથી એ ફરિયાદ નથી કરી શકતા કે તમે અમારા માર્ગદર્શન માટે કોઈ પ્રબંધ ન કર્યો. આ એ જ વાત છે, જે 
કુઅન-મજીદમાં જુદી-જુદી જગ્યાએ વિભિન્ન રીતે વર્ણવવામાં આવી છે. જેમ કે - સૂરઃ નહૂલમાં ફરમાવ્યું : 

નિ હક £ ''સન્માર્ગ બતાવવો અલ્લાહને શિરે છે.” (આ. ૯) સૂરઃ લૈલમાં ફરમાવ્યું: 
1 દઝઇણ હ) “માર્ગ બતાવવો અમારે શિરે છે.” (આ. ૧૨) #9૭ 4કછઇહાઝીદડાછ) 


#7 ક ૮ 


। શકા, ૬, %ઈહ#5કહડ્રઇહડડડ#ઝ.... કહ ીઈ'(હેનબી 


ક્ટ 7“ 


| જૈ!) અમે તમારા તરફ એ જ રીતે વહી મોકલી છે, જે રીતે નૂહ અને તેના પછીના નબીઓ તરફ મોકલી હતી... 

| આ રસૂલોને ખુશખબરી આપનારાં અને સચેત કરનારાં બનાવવામાં આવ્યા, જેથી રસૂલો પછી લોકો માટે અલ્લાહ 

6 ઉપરકોઈજવાબદારી બાકી ન રહે.” (અન્‌-નિસા :૧૯૩, ૧૯૫) લટર; “-£૪૩ ડીક 

| ઈઝ ક પડડઝઝડકઇ#કહ#દેટપદધાઝડઈડાડ#ાહક#ડઈડદ#ક 'હેઅહલે 

| કિતાબ ! તમારા પાસે અમારો રસૂલ સત્યને સ્પષ્ટ કરવા માટે રસૂલોનો ક્રમ એક મુદ્દત સુધી બંધ રહ્યા પછી આવી. 

2 ગયો છે, જેથી તમે એમ ને કહી શકો કે અમારા પાસે ન કોઈ ખુશખબરી આપવાવાળો આવ્યો, નસચેત કરવાવાળો. 
તોલો, હવે તમારા પાસે ખુશખબર આપવાવાળો અને સચેત કરવાવાળો આવી ગયો.” (અલ-માઈદાઃ ૧૯) 

(૪) અહી રસૂલુલ્લાહ ફંક ને જ એક સ્પષ્ટ દલીલ અને પ્રમાણ કહેવામાં આવેલ છે, એટલા માટે કે આપની 


22 ₹ 2 : 5-4 59.69.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૬-૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦: 


જુ મળવી, અને આપતું દરેક પ્રકારના અવરોધો અને વિરોધોની સામે અત્યંત અડગતા અને મક્કમ ઇરાદાની સાથે 


[| રસૂલછે. 


જુ'| તરફથી માર્ગદર્શન આવી ગયા પછી અપનાવ્યું હતું, તેથી પોતાની પયભ્રષ્તા માટે તેઓ પોતે જવાબદાર હતા, કેમ 


સ ૩૯, 
ચ ફ ન 


211954 %] 95 હાદ ઝા 


ક 


પ જેમાં તદ્દન સીધી અને સાચી વાતો પા હોય. 

|] અગાઉ જે લોકોને ગ્રંથ આપવામાં આવ્યો હતો તેમનામાં ફાટફૂટ ન પડી, પરંતુ ત્યારપછી કે 
ય તેમના પાસે (સન્માર્ગનું) સ્પષ્ટ વર્ણન આવી ચૂક્યું હતું,” અને તેમને એના સિવાય કોઈ આદેશ 

| આપવામાં આવ્યો નહતો કે અલ્લાહની બંદગી કરે, 
| સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધાંતો અને આદેશોનું શિક્ષણ આપવું, આપના વાણી અને વર્તનમાં સંપુર્ણ સુમેળ અને સુસંગતતા જોવા 


| પોતાની દા'વત (સંદેશ) પર અટલ રહેવું, આ તમામ વાતો એ વાતની ખુલ્લી નિશાનીઓ હતી કે આપ અલ્લાહના 


(૫) શબ્દકોષની રીતે તો “સહીફા'નો અર્થછે - 'હેખિતપૃષો*, પરંતુકુઓન-મજીદમાં, પારિભાષિક રૂપેઆ 
1 શબ્દ પયગંબરો કઇક પર અવતરિત કરવામાં આવેલ ગ્રંથો માટે પ્રયુક્ત થાય છે, અને પવિત્ર સહીફાનો અર્થ એવા 
સહીફા, જેમાં કોઈપણ પ્રકારની અસત્ય, “કોઈપણ પ્રકારની પથભ્રષ્ટતા અને અજ્ઞાનતા તથા નૈતિક ગંદકીની 
| ભેળસેળ ન હોય. આ શબ્દોનું પૂરેપૂરું મહત્ત્વ ત્યારે સ્પષ્ટ થાય છે, જયારે માનવી કુઅનિ-મજીદની સરખામણીમાં 
| બાઈબલ (અને અન્ય ધર્મગ્રંથોનો પણ) અભ્યાસ કરે છે અને તેમાં સાચી.વાતોની સાથે એવી વાતો લખેલી જુએ છે, 
| જે સત્ય અને સચ્ચાઈ તેમજ સામાન્ય બુદ્ધિના પણ વિરુદ્ધ છે અને નૈતિક રીતે પણ ખૂબ જ નિમ્ન કક્ષાની છે. તેને 
| વાંચ્યા પછી જ્યારે વ્યક્તિ કુર્ઓાનને જુએ છે, તો તેને ખ્યાલ આવે છે કે આ કેટલો પવિત્ર અને પ્રમાણિત અને 
૬ વિશ્વસનીય ગ્રંથ છે. ર 
(૬) અથત્‌, આનાથી અગાઉ અહલે કિતાબ જે વિભિસ્ઞ પ્રકારની પથભ્રષ્ટતાઓમાં ભટકીને અસંખ્ય 
| ફિર્કાઓ (ધાર્મિક જૂથો)માં વહેંચાઈ ગયા, તેનું કારણ એ નહોતું કે અલ્લાહતૂઆલાએ પોતાના તરફથી તેમના 
| માર્ગદર્શન માટે સ્પષ્ટ અને પ્રકાશિત પ્રમાણ મોકલવામાં કોઈ કમી રાખી હતી, બલ્કે આ વલણ તેમણે અલ્લાહ 


| કે તેમના પર હુજ્જત પૂરી કરી નાખવામાં આવી હતી. (અર્થાત્‌ તેમના સામે બધી દલીલો અને નિશાનીઓ આવી 
| ચૂડી હતી.) એ જ પ્રમાણે હવે તેમનાં સહીફાઓ (ગ્રંથો કે પુસ્તિકાઓ) પવિત્ર રહ્યા નથી અને તેમનાં પુસ્તકો તદ્દન 
જ! સીધા, સારી સ્થિતિમાં અને સાચા શિક્ષણ પર આધારિત રહ્યા નથી, તેથી અલ્લાહતૃઆલાએ એક પ્રકાશિત- 
ફુ. પ્રમાણિત દલીલની હેસિયતે પોતાનો એક રસૂલ (ઈશદૂત) મોકલીને અને તેમના દ્વારા પવિત્ર સહીકાઓ તદ્દન 
ની. સીધા, સારી સ્થિતિમાં અને સાચા શિક્ષણ પર આધારિત પ્રસ્તુત કરીને ફરીથી હુજ્જત પૂરી કરી દીધી છે, જેથી તેના 
પ પછી પણ જો તેઓ વિભાજિત રહે, તો તેની જવાબદારી તેમના ઉપર જ હોય, અલ્લાહની સામે તેઓ કોઈ હુજ્જત 
નું (દલીલ) રજૂ ન કરી શકે. આ વાત કુર્બાન-મજીદમાં અનેક ઠેકાણે ફરમાવવામાં આવી છે. ઉદાહરણ રૂપે જુઓ : 
| અલ-બકરહ આ. ૨૧૩, ર૫૩; આલે ઇમરાન આ.૧૯, અલ-માઈદા આ. ૪૪ થી ૫૦, યૂનુસ આ.૯૩, અશૂ- 


| શૂરાઆ. ૧૩થી ૧૫, અલ-જાસિયહ આ. ૧૪ થી ૧૮. આના સાથે જો તેની નોંધ પણ નજર સામે રાખવામાં આવે, _ 
| જે તફહીમુલ કુરાનમાં આ આયતો અંગે અમે લખેલ છે, તો વાત સમજવામાં વધુસરળતા રહેશે. 


કર 
[0 
નુ 
6 
જ 
નર 
ફિ 
6 
ત 
હ 
ધુ 
ન 
0 
ન 
જઃ 
ન. 
ર્જ 
ડી 
6 
ર 
નુ. 
[0 
ક 
ર 
0 
[0 
[0 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ - 173 અલ-બષ્વિનહ - ૯૮ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ “174 . અલ-બચ્થિનહ - ૯૮ 


પા હનન તેના માટે પ કરીને, તદ્દન એકાગ્ર થઈને, અને નમાઝ કાયમ કરે અને ન 
આપે. આજ તદ્દન સાચો અને દુરસ્ત દીન છે.” ા પિ 

અહલે-કિતાબ અને 'મુશ્રિકોમાંથી જે લોકોએ કુફ કર્યું છે,” તેઓ નિશ્ચિતપણે જહજ્ઞમ [8 
(નરકની આગમાં જશે અને હંમેશા તેમાં રહેશે, આ લોકો તમામ સૃષ્ટિમાં અત્યંત બૂરા છે. 9 જે [$. 
લોકો ઈમાન લઈ આવ્યા અને જેમણે સત્કર્મો કર્યા, 

(૭) અર્થાત્‌, જે દીન (જીવન-વય્વસ્થા, ધર્મ)ને હવે મુહમ્મદ કૈ પ્રસ્‍તુત કરી રહ્યા છે, એ જ દીનનું શિક્ષણ 
અહલે કિતાબને તેમના ત્યાં આવેલ પયગંબરો અને તેમના ત્યાં અવતરિત થયેલ ગ્રંથોએ આપ્યું હતું; અને એ 
અસત્ય આસ્થાઓ-શ્રદ્ધાઓ અને દુષ્કૃત્યોમાંથી કોઈ વસ્તુને તેમને આદેશ આપવામાં આવ્યો નહોતો, જેને તેમણે [8 
પાછળથી અપનાવીને વિભિન્ન ધર્મો બનાવી નાખ્યા. સાચો અને યોગ્ય દીન હંમેશાથી એ જ રહ્યો છે કે વિશુદ્ધ || 
અલ્લાહનીબંદગી (ઉપાસના, પૂજાઅર્ચના) કરવામાં આવે, તેના સાથે કોઈબીજાની બંદગીની ભેળસેળ કરવામાં ન [4 
આવે, દરેકબાજુથી પોતાનું રૂખ ફેરવીને માનવી કેવળ'એક અલ્લાહનો ઉપાસક અને આજ્ઞાંકિત બની જાય, નંમાઝ | 
કાયમ કરવામાં આવે અનેઝકાત અદા કરવામાં આવે. (વધુસમજૂતી માટેજુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, ભા-ર, અલ- [ફ 
આ'રાફ, નોંધ ૧૯; યૂનુસ, નોંધ ૧૦૮-૧૦૯; ભા-૩, અર્‌-રૂમ, નોંધ ૪૩ થી ૪૭; ભા-૪, અઝૂ-સુમર, નોંધ [8. 
૩,૪) . 

આ આયતમાંનનડઈ। ઠના જે શબ્દો નાક; તેને અમુક તફસીરવેત્તાઓએ 8 મદ «2 અથાત્‌ [૪ 
'સીધા માર્ગે ચાલનાર મિલ્લતનો દીનના અર્થમાં લીધેલ છે અને અમુક તેને યોગ્ય સંજ્ઞા વિશેષણનું સંયોજન [*' 
(01067601 (10 દત]૦્ભા/€૦ 10 [00 [૫0૫1 ઉેપલ્1€ત) ઠેરવે છે અને _.ઈના 8 ને.*ઈઅને..[ ના |૭. 
8 નીજેમઅતિશયોક્તિ ઠેરવી દે છે. તેમના મતે આનો અર્થએ જછે, જે અમે અનુવાદમાં અપનાવેલ છે. ર 
(૮) અહીં “કુફ'નો અર્થ મુહમ્મદ ફૂંક ને માનવાનો ઇન્કાર કરવું છે. મતલબ એ છે કે મુશરિકો અને અહલે 
કિતાબમાંથી જે લોકોએ આ રસૂલના આવી ગયા પછી તેને નથી માન્યો, જેનું અસ્તિત્વ સ્વયં એક પ્રકાશિત અને ન ન 
સ્પષ્ટદલીલ અને પ્રમાણ છે અને જે તદ્દન યોગ્ય અને સાચા લખાણો પર આધારિત પવિત્ર સહીફાઓ (પુસ્તિકાઓ 
ગ્રંથો) તેમને વાંચીને સંભળાવી રહ્યો છે, તેમનું પરિણામ એ છે જે આગળ વર્ણવવામાં આવી રહ્યું છે. 

(૯) અથત્‌ ખુદાના સર્જનો (સજીવો-નિર્જીવો)માં તેમનાથી વધારે ખરાબ કોઈ સર્જન નથી, ત્યાં સુધી કે 1 


20 
દ 
્ 
ર 
00 
ત 
ન 
[બ 
[હ 
નઃ 
6 
હ 
(6 
ત 
નૌ 
હ 
[તે 
ત 
[બ 
ક 


7 |** 


તફહીશુલ કુર્અન : પારએ-અમ્મ શિ 175 હ અલ-બચ્યિનહ - ૯૮ 


બક 
દૂન્ન 


ક 
€્ટ 


ટ ૬૪૬277૭8૬6 2.૮]1૬11-7*7 24,292 22. 

શુ 6જતડકડડીડ 9૦૫6 
૬ તેઓ નિશ્ચિતપણે સૃષ્ટિમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ લોકો છે.”” તેમનો બદલો તેભના રબને ત્યાં હંમેશ માટે 
| રહેવાની જજ્ઞતો છે જેમના નીચે નહેરો વહી રહી હશે, તેઓ તેમાં હંમેશા-હંમેશા રહેશે. અલ્લાહ 
। તેમનાથી પ્રસન્ન થયો અને તેઓ અલ્લાહથી પ્રસજ્ઞ થયા. આ બધું છે એ વ્યક્તિ માટે જેણે પોતાના 

૪ | રબનો ભયરાખ્યો હોય." (રુકૂઅ-૧) ર 
| જાનવરોથી પણ વધારે ઊતરતી કક્ષાના છે, કેમ કે જાનવરો બુદ્ધિ અને પસંદગીનો અધિકાર નથી રાખતા, અને આ 
કે બુદ્ધિ અને પસંદગીનો અધિકારધરાવતા હોવા છતાં સત્યની અવગણના કરી રહ્યા છે. 
(૧૦) અથતિ, તેઓ ખુદાનાસર્જનોમાં સૌથી વધારે, ત્યાં સુધી કે ફરિશ્તાઓથી પણ વધારે શ્રેઠ અને સર્વોપરી 

જ.! છે, કેમ કે ફરિશ્તાઓ અવજ્ઞાનો અધિકાર જ નથી રાખતા, અને આ તેનો અધિકાર ધરાવતા હોવા છતાં 
ક આજ્ઞાંકિતતા અપનાવે છે. ર ટ * 
પ (૧૧) બીજા શબ્દોમાં જે વ્યક્તિ અલ્લાહથી નિર્ભય અને તેના સામે ઘૃષ્ટ અને દુ:સાહસી બનીને નથી રહેતો, 

મ બલ્કે ડગલે-ને-પગલે એ વાતથી ડરતા રહીને જીવન પસાર કરતો રહ્યો કે ક્યાંક મારાથી એવું કોઈ કામ નં થઈ જાય, 
જુ જે અલ્લાહના ત્યાં મારી પકડનું કારણ બને, તેના માટે અલ્લાહની પાસે આ વળતર અને ઇનામ છે. 


-૦- 


તફહીમુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ રી 17€ અલ-ઝિલઝાલ - ૯૯ 


જ. ઉતરાણકાળઃ 


૬. કે આ મકકી છે અને ઇબ્ને અબ્બાસ «કનું પણ એક કથન તેનું સમર્થન કરે છે. તેનાથી વિપરીત, કતાદા અને 
જુ સુકાતિલ કહે છે કે આ મદની છે અને ઇબ્ને અબ્બાસ ફૂડ થી પણ બીજું કથન તેના મદની હોવાની પુષ્ટિમાં 
| નોંધવામાં આવેલ છે. તેના મદની હોવા અંગે હઝરત અબૂ સઈદ ખુદ્રી «ક ની એ રિવાયતથી દલીલ 
૬! કરવામાં આવે છે, જે ઇબ્ને અબી હાતિમે તેમના પાસેથી નોંધી છે કેજ્યારે આ આયત અવતરિતઃથઈકે 
હ ક 5 ફડ ઠાક ૭-૦૦૪ા#ડ ટરુડડ ઠાક ૬૪ડ્ક, તો મેં અજર કરી, હે અલ્લાહના 
ક રસૂલ ! શું હુંમારાકાર્યોજોઈ શકીશ ? હુઝૂર કૂક એ ફરમાવ્યું : હા. મેંઅરજ કરી, આ મોટા-મોટા ગુનાઓ? 
આપે જવાબ આપ્યો : હા. મેં અરજ કરી, અને આ નાના-નાના ગુનાઓ પણ ? હુઝૂર કક એ ફરમાવ્યું: હા. 
ફુ) આના પર મે કહ્યું, પછી તો હું માર્યો ગયો. હુઝૂર છેં એ ફરમાવ્યું : ખુશ થઈ જાઓ, હે અબૂ સઈદ ! કેમ કે 
| દરેક નેકી પોતાના જેવી દસ નેકીઓના બરાબર હશે. આ હદીસથી આ સૂરઃના મદની હોવાની દલીલનો 


૫ ર પહોંચ્યા. તેથીજો આ સૂરઃ તેમની ઉપસ્થિતિમાં અવતરેત થઈ હતી, જેમ કે તેમના નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે, તો 
જ આ સૂરઃ મદની હોવી જોઈએ. પરંતુ સહાંબા અને તાબેઈનની જે પદ્ધતિ આયત અને સૂરઃઓના 
8 ઉતરાણકાળ (ના નક્કી કરવા) વિશે હતી, તેની સમજૂતી આનાથી અગાઉ અમે સૂરઃ દહ્રના પરિચયમાં 


૯૯ : અલ-ઝિલઝાલ 
પરિચય 


પહેલી આયતના શંબ્દહૂઝીઈ3 થી લેવામાં આવ્યું છે. 


આના મક્કી અને મદની હોવા અંગે મતભેદ છે. ઇબ્ને મસૂઊદ ફક અતા, જાબિર અને મુજાહિદ કહે છે 


નુ. 


1ધાર એ છે કે હઝરત અબૂ સઈદ ખુદ્રી કંક મદીનાના નિવાસી હતા અને ગઝવએ-ઉહદ પછી પુખ્ત ઉંમરે 


પ કરી ચૂક્યા છીએ. તેથી કોઈ સહાબીનું એમ કહેવું કે આ આયત ફલાણા પ્રસંગે અવતરિત થઈ, એ વાતનો |: 


ફા અંતિમ પુરાવો નથી કે તેનું અવતરણ એ જ સમયે થયું હતું. સંભવ છે કે હઝરત અબૂ સઈદ ખુદ્રી «ક એ | 
ક | પુષ્ય વયે પહોંચ્યા પછી પહેલી વાર હુઝૂર ફકના જીભ મુબારકથી આ સૂરઃ સાંભળી હોય, તે વખતે તેના 


| અંતિમ ભાગથી ભયભીત થઈને તેમણે હુઝૂર કક ને એ પ્રશ્નો કર્યા હોય, જે ઉપર નોંધવામાં આવ્યા છે, |. 
| અને આ પ્રસંગને તેમણે એ રીતે વર્ણવ્યો હોય કે જ્યારે આ આયત અવતરિત થઈ, તો મેં હુઝૂર કૈંક ને અરજ |: 


નિ કરી. જો આ રિવાયત સામે ન હોય, તો કુર્બાનને સમજીને વાંચનાર દરેક માણસ એ જ અતુભવશે કે આ 


8 મક્કી સૂરઃ છે, બલ્કે તેના વિષય અને વર્ણનશૈલીથી તો તેને એમ લાગશે કે આ મક્કાના પણ તે આરંભિક- [4 
જ કાળમાં ઊતરી હશે , જ્યારે અત્યંત સંક્ષિપ્ત અને અત્યંત હૃદયસ્પર્શી શૈલીમાં ઇસ્લામની મૌલિક ધારણાઓ [4 


ક અને આસ્થાઓ લોકો સામે પ્રસ્તુત કરવામાં આવી રહી હતી. 
| વિષય અને ચર્ચા: ક 


- આનો વિષય છે મૃત્યુ પછી બીજું જીવન અને તેમાં તે બધાં જ કર્મોનો પૂરેપૂરો અહેવાલ મનુષ્ય સામે 
પય 


તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ નુ 177_ અલ-ઝિલઝાલ - ૯૯ 


ક પછીનું બીજું જીવન કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવશે અને તે મનુષ્ય માટે કેટલું આશ્ચર્યજનક હશે. પછી બે [( 

વાક્યોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે આ જ.ધરતી જેનાં ઉપર રહીને માણસે નિશ્ચિત બનીને દરેક પ્રકારના કર્મ 
બ! કર્યા છે, અને જેના વિશે તેની કલ્પનામાં પણ એ વાત ન આવી કે આ નિર્જીવ વસ્તુઓ ક્યારેક તેના કર્મો 
*! અંગે સાક્ષી આપશે, તે દિવસે અલ્લાહત્‌આલાના આદેશથી બોલવા લાગશે અને એક-એક વ્યક્તિ વિશે એ 
છુ] નિવેદન આપી દેશે કે કયારે અને કયાં તેણે શું-શું કાર્યો કર્યા હતા. આ પછી કહેવામાં આવ્યું છે કે તે દિવસે 
| ધરતીના ખૂણે-ખૂણેથી માણસો ટોળાબદ્ધ પોતાની કબરોમાંથી નીકળી-નીકળીને આવશે, જેથી તેમના કર્મો 
૨ | તેમને દેખાડવામાં આવે, અને કર્મોની આ રજૂઆત એટલી સંપૂર્ણ અને વિગતવાર હશે કે કણ માત્ર 
| સદાચાર કે દુરાચારપણ એવો રહી નહીં જાય જે તેનાસામે ન આવી જાય. 

નબ 


“નવેસરથી એ જ રૂપ-સ્વરૂપમાં જીવંત થઈ જશે, જેમાં તેઓ પહેલાંના જીવનની હાલતમાં હતા, કેમ કે જો આવું ન 


તફીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ અલ-ઝિલઝાલ-૯૯ _ 


૦.૭ ૦-૯૦-૯૦૭-૦૦:૦૦.૦૦:૦૦.૦૦-૦૦.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:-૦૦:૦૦;૪૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦ર૫ 


પ્ત શકડડ9ાઇ# 00 
ી ણયા (0 હડે 


૬. 3 214 2 ₹ 2 «1૮?* ક્ત 
દીધ બિના નકન ૦240 નકા 
1.77૮ ૮૮ 3 «2 ટ 
હ ૬૦ાકતડાડડક્ઝઉ 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 

* જ્યારે ધરતી પોતાની પૂરી તીવ્રતાથી હલાવી નાખવામાં આવશે,” અને ધરતી પોતાની 
ભીતરના બધા બોજ કાઢીનેબહાર નાખી દેશે,” અને મનુષ્ય કહેશે કે તેને આ શું થઈ રહ્યું છે ?”તે 
દિવસે તે પોતાના (પ૨ વીતેલા) સંજોગોનું વર્ણન કરશે,” કેમ કે તારા રબે ઉ્ભુએ) તેને (આવું. 
કરવાનો) આદેશ આપ્યો હશે. 


(૧) મૂળ શબ્દો છે - ષ્ટ ઈજી દંડ . _!/7નો અર્થછે લાગલગાટ ઉપરાઉપરી જોર-જોરથી હલવાનો 
અને ડોલવાનો થાય છે. આમ, હર દ્રૂઝડ નો અર્થ એ છે કે ધરતીને લગાતાર ઝાટકા આપીને જોરદાર રીતે 
હલાવી. નાખવામાં આવશે, અને ધરતીને હલાવવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવાથી તેનાથી આપોઆપ એ 
મતલબ નીકળે છે કે ધરતીનું કોઈ સ્થળ અથવા કોઈ ભાગ કે પ્રદેશ નહીં, બલકે આખી ધરતીને હલાવી નાખવામાં 
આવશે. પછી આ ધરતીકંપની વધારે તીવ્રતાને પ્રગટ કરવા માટે 'ઝિલૂઝાલહા' નો તેમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, 
જેનો શાબ્દિક અનુવાદ “તેનું હલાવી નાખવું' થાય છે. તેનો અર્થ એ છે કે તેને એવી રીતે હલાવવામાં આવશે, જેવી 
રીતે તેના જેવા કોઈ મહાકાય ગ્રહને હલાવવાની જરૂર છે, અથવા જે તેને હલાવવાની અત્યંત સંભવિત તીવ્રતા.હોઈ 
શકે છે. કેટલાક તફસીરવેત્તાઓએ આ ધરતીકંપથી અભિપ્રેત એ પ્રથમ ધરતીકંપ લીધો છે, જેનાથી કયામતના 
પ્રથમ તબક્કાનો આરંભ થશે. અર્થાત્‌, જ્યારે તમામ સર્જનો નાશ પામશે અને દુનિયાનું આ વ્યવસ્થા-તંત્ર ભાંગી 
પડશે અને ચૂરેચૂરા થઈ જશે. પરંતુ તફસીરવેત્તાઓના એક-મોટા સમૂહની દષ્ટિએ આનાથી અભિપ્રેત એ ધરતીકંપ 
છે, જેનાથી કયામતનો બીજો તબક્કો શરૂ થશે, અથતિ જ્યારે તમામ આગળ-પાછળના મનુષ્યો ફરીથી જીવંત 
થઈનેઉઠશે. આ જબીજી સમજૂતી વધારે સાચી છે, કેમ કે તેપછી આવતો વિષય આનાપરજ દલીલ કરે છે. 

(૨) આએજ વિષય છે, જે સૂરઃ ઇન્શિકાક, આ.૪માં આ પ્રમાણે વર્ણવવામાં આવ્યો છે હકક પહ હડ 
“અને જે કંઈ તેના અંદરછે તેને બહાર ફેંકીને ખાલી થઈ જશે.” આના ઘણૉ અર્થ છે. એક એ કે મૃત્યુ પામેલ 
માનવીઓ જમીનની અંદર જ્યાં, જે સ્વરૂપમાં અને જે સ્થિતિમાં પણ પડેલા હશે', તે બધાને કાઢીને તે બહાર નાખી 
દેશે, અને પછીનું વાક્ય તેની દલીલ ઉપલબ્ધ કરે છે કે તે વખતે તેમનાં શરીરના બધા વિખેરાયેલ અંગો એકત્ર થઈને 


થાય, તો તેઓ એ કેવી રીતે કહેશે કે જમીનને આ શું થઈ રહ્યું છે. બીજો અર્થ એ છે કે કેવળ મૃત માનવીઓને જ તે 
બહાર કાઢીને ફેંકી દેવા પર-સંતોષ નહીં માને, બલ્કે તેમનાં પહેલા જીવનના કાર્યો અને કથનો તથા કૃત્યો અને 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 179 કિ અલ-ઝિલઝાલ - ૯૯ 


8. પ્રવૃત્તિઓના પુરાવાઓનો જે અંબાર તેના પડોના નીચે દબાયેલ પડ્યો છે, તે બધાને પણ તે બહાર કાઢી નાખશે. 
ક આના ઉપર પછીનું એ વાક્ય દલીલ ઉપલબ્ધ કરે છે કે જમીન પોતાના ઉપર વીતેલાં બનાવોનું વર્ણન કરશે. ત્રીજો 
| અર્થ અમુક તફસીરવેત્તાઓએ એ પણઃ-વર્ણવ્યો છે કે સોનું, ચાંદી, ઝવેરાત અને દરેક પ્રકારની ધનસંપત્તિ, જે 
| જમીનના પેટાળમાં છે, તેના પણ ઢગલા તે બહાર કાઢીને મૂકી દેશે અને માનવી જોશે કે આ જ છે એ વસ્તુઓ જેના 
| પર દુનિયામાં તે મરતો હતો, જેના ખાતર તેણે હત્યાઓ કરી, હક્કદારોના હક્ક માર્યા, ચોરીઓ કરી, લૂટફાટ કરી 

ક! અને ધાડો પાડી, જમીન અને સમુદ્રમાં ચાંચિયાગીરી કરી, યુદ્ધો કર્યા અને આખેઆખી જાતિઓને નષ્ટ કરી નાખી. 
| આજે તે બધું જ આંખોની સામે હાજર છે અને તેના કોઈ કામમાં આવી શકે તેમ નથી, બલ્કે ઊલ્ટું તેના માટે અઝાબ 
મ (થાતના)નું કારણ બનેલ છે. 

(૩) “મતતુષ્ય'થી અભિપ્રેત દરેક મનુષ્ય પણ હોઈ શકે છે, કેમ કે જીવંત થઈને ભાનમાં આવતાં જ પહેલી અસર 
| દરેક વ્યક્તિ પર એ થશે કે છેવટે આ તેને શું થઈ રહ્યું છે, પછી તેના ઉપર એ વાત ખુલશે કે આ હશ્રનો દિવસ 

શ (પુનર્જીવન અથવા ન્યાયનો દિવસ) છે; અને “મનુષ્ય'થી અભિપ્રેત આખિરતનો ઇન્કાર કરનાર મનુષ્ય પણ હોઈ 
ક શકે છે, કેમ કે જે વસ્તુને તે અસંભવિત સમજતો હતો, તે તેના સામે ઊભી થઈ રહેલી જોતો હશે અને તે તેના પર 
મ આશ્ચર્યચકિત અને પરેશાન. હશે. રહ્યા ઈમાનવાળાઓ, તો.તેમના ઉપર આવી વ્યાકુળતા અને પરેશાની છવાયેલી 
1 નહીં હોય, એટલા માટે કેબધું જ તેમની શ્રદ્ધા-માન્યતા અને [વિશ્વાસ અનુસાર થઈ રહ્યું હશે. એક હદ સુધી આ બીજા 
| અર્થની પુષ્ટિસૂરઃ યા-સીનની આ.પર કરે છે, જેમાં ઉલ્લેખ છે કે તે વખતે આખિરતનો ઇન્કાર કરનારાઓ કહેશે કે- 

8હ-5૬૯૭-૫%ફહં- “કોણે અમારા શયનખંડોમાંથી અમને ઉઠાડી દીધા ?” અને જવાબ મળશે - 

હ 5 હ4ક#હઠ-ક*કાડદદ છાડ “'આ એ જવસ્તુ છે, જેનું કૃપાળુ અલ્લાહે વચન આપ્યું હતું અને 
1 અલ્લાહે મોકલેલ રસૂલોએ સાચું કહ્યું હતું.”' આ આયત આ બાબતમાં સ્પષ્ટ નથી કે કાફિરો (ઇન્કારકરનારાઓ)ને 
ર આ જવાબ ઈમાનવાળા જ આપશે, કેમ કે આયતમાં તેની સ્પષ્ટતા નથી, પરંતુ એ વાતની સંભાવેના જરૂર છે કે 
| ઈમાનવાળાઓ તરફથી તેમને આ જવાબ મળશે. 

(૪) હઝરત અબૂ હુરેરા «કી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ ફક એ આ આયત પહીને પૂછયું, “જાણો છો આનું એ 

9. વૃત્તાંત શું છે ?' લોકોએ અરજ કરી, અલ્લાહ અને તેના રસૂલને આનું વધારે જ્ઞાન છે. ફરમાવ્યું, “એ વૃત્તાંત એ છે કે 

ભ. ધરતી પ્રત્યેક પુરુષ અને સ્ત્રી વિશે તેના કાર્યની સાક્ષી આપશે, જે તેની પીઠ ઉપર તેણે કર્યું હશે. તે કહેશે કે આણે 
| ફલાણા દિવસે ફલાણું કામ કર્યું હતું. આ છે એ વૃત્તાંત જે ધરતી વર્ણવશે.”” (મુસ્નદ અહમદ, તિરમિઝી, નિસાઈ, 
। ઇબ્ને જરીર, અબ્દ બિન હુમૈદ, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, હાકિમ, ઇબ્ને મરદૂયા, બયહકી ફી અલ-શઅબ) હઝરત 

ી રં રબીઅલ ખરશીની રિવાયત છે કે હુઝૂર કૈં એ ફરમાવ્યું, ““જરા ધરતીથી બચીને રહેજો, કેમ કે તે તમારું મૂળ અને 

8, પાયો છે અને તેના ઉપર કાર્ય કરવાવાળો કોઈ વ્યક્તિ એવો નથી, જેના કાર્યની તે માહિતી ન આપે, ચાહે સારું હોય 
| કે ખરાબ.'”' (સુઅજ્જમ અલ તબરાની) હઝરત અનસ *ંઠ કહે છે કે રસૂલુલ્લાહ કંછએ ફરમાવ્યું, ““કયામતના 
ર દિવસે ધરતી પ્રત્યેક એ કાર્યને લઈ આવશે, જે તેની પીઠ ઉપર કરવામાં આવ્યું હશે, પછી આપે આ જ આયત 
| તિલાવત કરી.” (ઇબ્ને મરદૂયા, બયહકી) હઝરત અલી ફંક ના જીવન-ચરિત્રમાં લખ્યું છે કે જ્યારે આપ બૈતુલ- 

માલનું સમગ્ર ધન હક્કદારોમાં વહેંચીને તેને ખાલી કરી દેતા, તો તે પછી બે રકા'ત નમાઝ પઢતા અને પછી 
| ફરમાવતા, “ “તારે સાક્ષી આપવી પડશે કે મેં તને સચ્ચાઈની સાથે ભર્યો અને સચ્ચાઈની સાથે ખાલી કરી દીધો.” 

ધરતી વિશે એ વાત કે કયામતના દિવસે પોતાના ઉપર વીતેલા તમામ બનાવો અને ઘટનાઓનું વર્ણન કરશે, 
| પ્રાચીન કાળના માણસ માટે તો ખૂબ.આશ્ચર્યજનક હશે કે છેવટે ધરતી કેવી રીતે બોલવા લાગશે, પરંતુ આજે 

8 વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો અને સિનેમા, લાઉડ-સ્પીકર, રેડિયો, ટેલીવિઝન, ટેપ રેકોર્ડર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વગેરે 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 180 . અલ-ઝિલઝાલ - 


| ' અન્વેષણોના આ યુગમાં એ સમજવું કંઈ ુશ્કેલ નથી કે ધરતી પોતાની સ્થિતિ કેવીરીતે વર્ણવશે. વ્યક્તિ પોતાના 
| મોઢેથી જે કંઈ બોલે છે, તેની અસરો હવામાં, કિરણોત્સર્ગી તરંગોમાં, મકાનોની દીવાલો અને તેના ફર્શ અને છતના 
ખી કણ-કણમાં, તથા જો કોઈ સડક કે મેદાન કે ખેતરમાં માણસે વાત કરી હોય તો તે બધાના કણે-કણમાં અંકિત છે. 
1 અલ્લાહત્‌આલા જ્યારે પણ ઇચ્છે , એ તમામ અવાજોને બરાબર એ જ પ્રમાણે એ વસ્તુઓથી પુનરાવર્તિત કરી શકે 
| છે, જે પ્રમાણે ક્યારેક માણસોના મોઢેથી નીકળ્યા હતા. માણસ પોતાના કાનોથી એ વખતે સાંભળી લેશે કે આ તેના 
8 | પોતાના અવાજો છે; અને તેના સૌ પરિચિત-જાણવાવાળા લોકો ઓળખી લેશે જે કંઈ તેઓ સાંભળી રહ્યા છે, તે એ 


વ્યક્તિનો અવાજ અને એ જ વ્યક્તિનો લહેજો છે. પછી માણસે જમીન પર જ્યાં, જે સ્થિતિમાં પણ કોઈ કામ કર્યું 
, તેના એક-એક હલનચલનનું પ્રતિબિંબ તેના આસપાસની તમામ વસ્તુઓ પર પડ્યું છે અને તેનું ચિત્ર તેના પર 


ન અંકિત થઈ ચૂક્યું છે. તદ્ન ઘનઘોર અંધકારમાં પણ તેણે કોઈ કૃત્ય આચર્યું હોય તો ખુદાની ખુદાઈમાં એવાં કિરણો 
| છે, જેના માટે અંધકાર અને અજવાળું કોઈ મહત્ત્વ ધરાવતું નથી, તે દરેક સ્થિતિમાં તેનું ચિત્ર લઈ શકે છે. આ તમામ 

ી રી ચિત્રો કયામતના દિવસે એકચલચિત્રની જેમ માણસની સામે આવી જશે અને એ બતાવી દેશે કે તે જીવનભર ક્યારે, 
મ ક્યાં-ક્યાં શું કરતો રહ્યો છે. 


હકીકત એ છે કે, આમ તો, અલ્લાહત્‌આલા દરેક મનુષ્યના કાર્યોને પ્રત્યક્ષ રૂપે સ્વયં જાણે છે, તેમ છતાં 


| આખિરતમાં જ્યારે તે અદાલતની સ્થાપના કરશે, તો જેને પણ સજા આપશે, ન્યાયના તમામ તકાદાઓ પૂરા કરીને 
ફ| આપશે. તેના ન્યાયાલયમાં પ્રત્યેક ગુનેગાર વ્યક્તિ વિરુદ્ધ જે કેસ દાખલ કરવામાં આવશે, તેને એવાં પરિપૂર્ણ 
| પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓ વડે સાબિત કરી દેવામાં આવશે કે તેના ગુનેગાર હોવામાં કંઈ કહેવાનો અવકાશ નહીંરહે. 


.| સૌપ્રથમ તો એ કર્મનોંધ છે, જેમાં હર પળ તેના સાથે લાગેલા 'કિરામન્‌ કાતિબીન' (આદરણીય અને પ્રતિષિત |& 


| લખનારાઓ) તેના એક-એક કથન અને કાર્યને રેકર્ડ કરી રહ્યા છે. (કોફ આ.૧૭ અને ૧૮, અલ-ઇન્ફિતાર 


આ.૧૦થી ૧૨) આ કર્મનોંધ તેના હાથમાં આપી દેવામાં આવશે અને તેને કહેવામાં આવશે કે વાંચ, તારા જીવનની |* 


! રુ કાર્યનોંધ, પોતાનો હિસાબ લેવા માટે તું જ પૂરતો છે. (બની ઇસરાઈલે આ.૧૪) માણસ તેને વાંચીને આશ્ચર્યચકિત 
| થઈ જશે કે કોઈ નાની કે મોટી વસ્તુ એવી નથી, જે આમાં બરાબર નોંધાઈ ન હોય. (અલ-કહ્ફ આ.૪૯) તે પછી 
| માણસનું પોતાનું શરીર છે, જેનાથી તેણે દુનિયામાં કામ લીધું છે. અલ્લાહની અદાલતમાં તેની પોતાની જીભ સાક્ષી 
| આપશે કે તેનાથી તે શું-શું બોલતો રહ્યો છે, તેના પોતાના હાથ-પગ સાક્ષી આપશે કે તેનાથી તેણે શું-શું કામ લીધું. 
| (અન્‌-નૂર, આ.૨૪) તેની આંખો સાક્ષી આપશે કે તેનાથી તેણે શું જોયું, તેના કાન સાક્ષી આપશે કે તેનાથી તેણે શું 

ક સાંભળ્યું. તેના શરીરની સમગ્ર ચામડી તેના તમામ કાર્યોની સાક્ષી આપશે. તે આશ્ચર્યની સાથે, પરેશાન થઈને 
| પોતાના અવયવો-અંગોને કહેશે કે તમે પણ મારા વિરુદ્ધ સાક્ષી આપી રહ્યા છો ? તેના અવયવો-અંગો જવાબ 
મ આપશે કેઆજેજેખુદાના આદેશથી દરેકવસ્તુબોલી રહી છે, એનાજ આદેશથી અમે પણ બોલી રહ્યા છીએ. (હા-- 
| મીમ-સજદહ, આ. ૨૦ થી ૨૨) આ ઉપરાંત વધુ સાક્ષીઓ છે, જે જમીન અને તેના સમગ્ર વાતાવરણથી રજૂ 
| કરવામાં આવશે, જેમાં માણસ પોતાના અવાજો સ્વયં પોતાના કાનોથી, અને પોતાના કૃત્યોના હૂબહ્‌ ચિત્રો પોતે 

ા પોતાની આંખોથી જોઈ લેશે. આનાથી પણ આગળ વધીને એ કે માણસના મનમાં જે વિચારો, દિલમાં જે ઇરાદાઓ 
ખં અને હેતુઓ છુપાયેલા હતા, અને જે નિયતોથી તેણે બધા કાર્યો કર્યા હતા, તે પણ બહાર કાઢીને સામે મૂકી દેવામાં 
ય આવશે , જેમ કે આગળ સૂરઃ આદિયાતમાં આનો ઉલ્લેખ આવી રહ્યો છે. આજ કારણ છે કે આટલા [નિર્ણાયક, 


છુ! અંતિમ અને સ્પષ્ટ અને ઇન્કાર ન કરી શકાય એવાપુરાવાઓ અનેસાક્ષીઓનું સામે આવી ગયા પછી માણસ અવાક 


| અને દિગ્મૂઢ રહી જશે અને તેના માટેપોતાના બચાવમાં કંઈ કહેવાની તકબાકી રહેશે નહીં. (અલ-મુર્સલાત, આ. 
| ૩૫,૩૯૬) ઃ 


6૯ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 181 અલ-ઝિલઝાલ - ૯૯ 


| પછી જેણે રજભાર ભલાઈ કરી હશે તે તેને જોઈ લેશે, અને જેણે રજભાર બૂરાઈ કરી હશે તે તેને પિ 
હ જોઈ લેશે.” (રુકૂઅ-૧) પી ી 


(૫) આના બે અર્થ થઈ શકે છે. એક એ કે દરેક (વ્યક્તિ) એકલો પોતાની વ્યક્તિગત હેસિયતમાં હશે. [8. 
| પરિવાર, જૂથો, પક્ષો, જાતિઓ, બધું જ વિખેરાઈ જશે. આ વાત કુઅનિ-મજીદમાં બીજી જગ્યાઓએ પણ [4 
| ફરમાવવામાં આવી છે. જેમ કે - સૂરઃ અન્‌આમમાં છે કે અલ્લાહત્‌આલા એ દિવસે લોકોને કહેશે કે, “લો, હવે |. 


તમેએવીજ રીતે એકલા-કોઈના સાથસંગાથ વિના અમારાસામે હાજર થઈ ગયા, જેવી રીતે અમે પહેલી વાર તમને 


| પેદા કર્યા હતા.” (આ.૯૪) અને સૂરઃ મરયમમાં ફરમાવ્યું, ““આ એકલો અમારા પાસે આવશે.” (આ.૮૦) અને 


એ કે, '“તેમાંથી પ્રત્યેક કયામતના દિવસે અલ્લાહ સમક્ષ એકલો હાજર હશે.” (આ.૯૫) બીજો અર્થ એ છે કે એ |. 
| તમામ લોકો, જેઓ હજારો વર્ષ દરમ્યાન જુદી-જુદી જગ્યાએ મૃત્યુ પામ્યા હતા, ધરતીના ખૂણે-ખૂણેથી ટોળાબદ્ધ |. 


| ચાલી આવી રહ્યા હશે; જેમ કે સૂરઃ નબામાં ફરમાવવામાં આવ્યું, “'જે દિવસે રણશિંગામાં ફૂંક મારી દેવામાં 
આવશે, તમે ટોળાબદ્ધ આવી જશો.” (આ.૧૮) આ ઉપરાંત, જે અર્થ વિભિન્ન તફસીરવેત્તાઓએ વર્ણવ્યા છે, તેનો ન 1 


! ય અવકાશ છડ શબ્દમાં નથી, તેથી અમારા મતે તેઓ આ શબ્દના ભાવાર્થની સીમાથી બહાર છે, જો કે તે પોતાની | 


1 જગ્યાએ સાચા છે અને કુઅનિ અને હદીસે વર્ણવેલ કયામતના અહેવાલ સાથે સુસંગત છે. 


(૬) આના બૈ અર્થ હોઈ શકે છે. એક એ કે તેમને તેમનાં કાર્યો બતાવવામાં આવશે, એટલે કે દરેકને |. 

8 બતાવવામાં આવશે કે તે દુનિયામાં શું કરીને આવ્યો છે. બીજો એ કે તેમને તેમના કાર્યોનું વળતર બતાવવામાં [ક 

2] આવશે. જો કે આ બીજો અર્થ પણ [ઈટ] માટે લઈ શકાય છે, પરંતુ અલ્લાહત્‌આલાએ ન્#પ્કાદઇટ# કે 
| (જેથી તેમને તેમના કાર્યોનું વળતર બતાવવામાં આવે) નથી ફરમાવ્યું, બલ્કે (ઘડાઇ (જેથી તેમનાં કાર્યો તેમને |. 
| બતાવવામાં આવે) ફરમાવ્યું છે. તેથી પ્રથમ અર્થ જ પસંદગીપાંત્ર છે , વિશેષતઃ જ્યારે કે કુર્બાન-મજીદ ઘણી [4 
| જગ્યાએ આની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે કાફિર અને મોમિન, સદાચારી અને દુરાચારી, આજ્ઞાંકિત અને ક 

| અવજ્ઞાકારી, બધાને તેમની કર્મનોંધો અવશ્ય બતાવવામાં આવશે. (જેમ કે, જુઓ : અલ-હાક્કા આ. ૧૯, ૨૫ જ 
1 અતે અલ-ઈન્શિકાક આ. ૭, ૧૦) દેખીતું છે કે કોઈને તેના કર્મો બતાવવા અને તેની કર્મનોંધ તેને સુપ્રત કરવામાં [7. 
| કોઈ ફરક નથી. તદુપરાંત, જમીન પોતાના ઉપર વીતેલા સંજોગો રજૂ કરશે, તો સત્ય અને અસત્યનો એ સંઘર્ષ જે [ન 
| આરંભથી ચાલુ છે અને કયામત સુધી ચાલુ રહેશે, તેનું સમગ્ર ચિત્ર પણ સૌની સામે આવી જશે, અને તેમાં સૌ-કોઈ [શ 

ર નુ જોઈ લેશે કે સત્ય માટે કામ કરવાવાળાએ શું કર્યું અને અસત્યનું સમર્થન કરવાવાળાઓએ તેના સામે શું-શું કૃત્યો [ક 


| આચર્યા. અસંભવ નથી કે માર્ગદર્શન તરફ બોલાવનારાઓ અને પથભ્રષ્ટતા ફેલાવનારાઓના તમામ પ્રવચનો 


મ ઝર ઝન ઝન 7 


તફશહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 182 અલ-ઝિલઝાલ - ૯૯ 


ર અને ચર્ચાઓ લોકો પોતાના કાનોથી સાંભળી લે, બંને તરફના લખાણો અને સાહિત્યનો સંપૂર્ણ રેકર્ડયથાવત સૌની 
મ સામે લાવીને મૂકી દેવામાં આવે, સત્ય-નિષ્ઠો પર અસત્યના ઝંડાધારીઓના અન્યાય અને અત્યાચાર, તથા બંને 
| સમૂહો દરમ્યાન થયેલાં સંઘર્ષો અને ટકરાવોનાબધા દશ્યો હશ્રના મેદાનમાં હાજરજનો પોતાની આંખોથી જોઈ લે. 

(૭) આ ઇરશાદનો એક સીધો-સાદો અર્થ તો એ છે અને એ તદ્દન સાચો છે કે માણસે કરેલ અંશ માત્ર સત્કર્મ કે 

| ડુષ્કર્મપણ એવું નહીં હોય, જે તેની કર્મનોંધમાં નોંધવા વિના રહી ગયું હોય, તેને તે કોઈપણ સંજોગોમાં જોઈ લેશે. 
| પરંતુ જો જોવાનો અર્થ તેના વળતર અને સજાને જોઈ લેવું લેવામાં આવે, તો તેનો એ અર્થ તદ્દન ખોટો છે કે 

| આખિરતમાં દરેક નાનામાં નાના સત્કર્મનું વળતર અને દરેક નાનામાં નાના દુષ્કર્મની સજા દરેક વ્યક્તિને 

| આપવામાં આવશે, અનેકોઈ વ્યક્તિ પણ ત્યાં પોતાના કોઈ સત્કર્મનું વળતર અને કોઈ બૂરાઈની સજા મેળવવાથી 

| નહીંબચે; કેમ કે સૌપ્રથમ તો તેનો અર્થ એ હશે કે એક-એક ખરાબ કૃત્યની સજા અને એક-એક સારા કાર્યનું વળતર 
| અલગ-અલગ આપવામાં આવશે. બીજો તેનો અર્થ એ પણ થશે કે કોઈ મોટામાં મોટો સદાચારી મોમિન પણ કોઈ 

9. નાનામાં નાની ભૂલની સજા ભોગવવાથી બચશે નહીં અને કોઈ દુષ્ટતમ કાફિર અને અત્યાચારી તથા દુરાચારી 
| માનવી પણ કોઈ નાનામાં નાના સત્કર્મનું વળતર મેળવ્યા વગર રહેશે નહીં. આ બંને અર્થ કુરબાન અને હદીસની 
1 સ્પષ્યતાઓના પણ વિરુદ્ધ છે અને બુદ્ધિ પણ તેને માનતી નથી કૈ આ ન્યાયનો તકાદો છે. બુદ્ધિની રીતે જોઈએ તો એ 
1 વાત છેવટે કેવી રીતે સમજમાં આવવા યોગ્ય છે કે તમારો કોઈ અત્યંત વફાદાર અને સેવાભાવી ચાકર હોય, પરંતુ 
| તમે તેની કોઈ નાનામાં નાની ભૂલને પણ માફ ન કરો, અને તેની એક-એક સેવાનું વળતર અને ઇનામ આપવાની 

8 | સાથે તેની એક-એક ભૂલને ગણી-ગણીને દરેકની સજા પણ તેને આપી દો. એ જ રીતે એ પણ બુદ્ધિગમ્ય નથી કે 
| તમારો કોઈ આશ્રિત અને તમે જેને પાળી-પોષીને મોટો કર્યો હોય એવો વ્યક્તિ જેના ઉપર તમારા અસંખ્ય ઉપકારો 

હોય, તે તમારાથી દ્રોહ અને બેવફાઈ અને તમારા ઉપકારોનો જવાબ હંમેશા નિમકહરામીથી જ આપતો હોય, પરંતુ 
તમે તેના સર્વાગી વલણને અવગણીને તેના એક-એક દ્રોહની અલગ સજા અને તેની એક-એકસેવાની, ચાહે પછી તે 
ક્યારેક પાણી લાવી આપવા અથવા પંખાથી હવા નાખવાની સેવા હોય, અલગ વળતર આપો. હવે રહ્યા કુરબાન 
ર અને હદીસ, તો તે સ્પષ્ટતાની સાથે મોમિન, મુનાફિક (દંભી), કાફિર, સદાચારી મોમિન, ગુનેગાર મોમિન, 
| અત્યાચારી અને અવજ્ઞાકારી મોમિન, ફક્ત કાફિર તથા બગાડ ફેલાવનાર અને અત્યાચારી કાફેર વગેરે વિભિન્ન 
મ પ્રકારના લોકોના વળતર અને સજાનો એક વિગતવાર કાનૂન દશવિ છે અને આ વળતર અને સજા દુનિયાથી 
। આખિરત સુધી માનવીના સમંગ્ર જીવનને આવરીલલે છે. * ર 
આસંદર્ભમાં કુરબન-મજીદ સૈદ્ધાંતિક રૂપે કેટલીક વાતો તદ્દન સ્પષ્ટતાપૂર્વકં દર્શવિ છે : 

જ. પ્રથમ એ કે કાફિર અને મુશ્રિક અને મુનાફિકના કાર્યો (એટલે કે એ કાર્યો, જેને સત્કર્મો સમજવામાં આવે છે) 
| રદબાતલ કરી દેવામાં આવ્યા, આખિરતમાં તેઓ તેનું કોઈ વળતર પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. તેમનું જો કોઈ વળતર છે, 
| તો પણ તે દુનિયામાં જ તેમને મળી જશે. ઉદાહરણ રૂપે જુઓ અલ-આ'રાફ :૧૪૭, અતૂ-તૌબાઃ ૧૭), ૯૭ થી ૬૯, 
1 હૂદઃ ૧૫, ૧૬, ઇબ્રાહીમ : ૧૮, અલ-કહૂફ : ૧૦૪-૧૦૫, અન્‌-નૂરઃ ૩૯, અલ-કુરકાનઃ ૨૩, અલ-અહૂઝાબઃ 

| ૧૯, અઝ્‌-ઝુમરઃ ૫, અલ-અહકાફઃ ૨૦. 

મ બીજુંએ કે બૂરાઈની સજા એટલી જ આપવામાં આવશે જેટલી બૂરાઈ છે, પરંતુ નેકીઓ અને સત્કર્મોનું વળતર 

હ. મૂળ અમલથી વધારે આપવામાં આવશે, બલ્કે ક્યાંક સ્પષ્ટતા છે કે પ્રત્યેક સત્કર્મનું વળતર તેનાથી ૧૦ ગણું છે, અને 
| ક્યાંક એ પણ ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે અલ્લાહ જેટલું ઇચ્છે, સત્કર્મનું વળતર વધારીને આપે. જુઓ - અલ- 
| બકરહ: ર૬૧, અલ-અન્‌આમ : ૧૪૦, યૂનુસ ઃ ૨૯-૨૭, અન્‌-નૂરઃ ૩૮, અલ-કસસ : ૮૪, સબાઃ ૩૭, અલ- 

દ ે મુ'મિનઃ ૪૦. ક 


તફહીમુંલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ડુ 183 અલ-ઝિલઝાલ - 


ત્રીજુંએ કે મોમિન જો મોટા-મોટા ગુનાઓથી બચશે, તો તેના નાના ગુનાઓ માફ કરી દેવામાં આવશે. અન્‌- 


| નિસાં: ૩૧ , અશ્‌-શૂરાઃ ૩૭, અન્‌-નજૂમઃ ૩૨. 


ચોથું એ કે સદાચારી મોમિનથી હળવો હિસાબ લેવામાં આવશે અને તેના સર્વશ્રેઠ કાર્યોના પ્રમાણમાં તેને 


જે. વળતરઆપવામાં આવશે. અલ-અનૂકબૂત : 9, અઝૂ-સુમરઃ ૩૫, અલ-અહકાફ : ૧૬, અલ-ઇન્શિકાકઃ ૮. 


હદીસો.પણ આ બાબતને તદ્દન સ્પષ્ટ કરી દે છે..આનાથી અગાઉ અમે સૂરઃ ઇન્શિકાકની સમજૂતીમાં એ 


| હદીસોનો ઉલ્લેખ કરી ચૂક્યા છીએ, જે કયામતના દિવસે હળવા હિસાબ-અને કઠોર હિસાબને સમજાવાતાં હુઝૂર 
મ કૂકએ ફરમાવી હતી. (તફહીમુલ કુઅનિ : ભા-૬, અલ-ઇન્શિકાક, નોંધ €) હઝરત અનસ કંઠની રિવાયત છે કે 
| એક વખતે હઝરત અબૂબક્ર સિદ્દીક હૂક રસૂલુલ્લાહ કકની સાથે ભોજન લઈ રહ્યા હતા. એટલામાં આ આયત 
| અવતરી, હઝરત અબૂબક્ર «કંકએ જમવાથી હાથ ખેંચી લીધો અને અરજ કરી કે, ““હે અલ્લાહના રસૂલ ! શું હું એ 
| અંશભારબૂરાઈનું પરિણામ જોઈશ, જે મારાથી આચરાઈ હતી ?'' હુઝૂર કુકીએ ફરમાવ્યું, “હે અબૂબક ! દુનિયામાં 
દ રુ એવું જે કંઈ તમારા સાથે બને છે, જે તમને અપ્રિય લાગતું હોય;, તે એ અંશભાર બૂરાઈનો બદલો છે, જે તમારાથી 
ન. આચરાઈ હોય, અને જે અંશભાર સત્કર્મો.તમારા છે, તેને અલ્લાહ આખિરતમાં તમારા માટે સુંરક્ષિત રાખી રહ્યો 
| છે.” (ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અબી હાતિમ, તબરાની ફીલ ઔસત, બયહકી ફીલ શઅબ, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, 
| હાકિમ, ઇબ્ને મરદૂયા, અબ્દ બિન હુમૈદ) હઝરત અબૂ એયુબ અન્સારી «કને પણ રસૂલુલ્લાહ એ આ આયત 
ન વિશે ફરમાવ્યુંહતું કે, ““તમારામાંથી જે વ્યક્તિ સત્કર્મ કરશે, તેનું વળતર આખિરતમાં છે, અને કોઈપણ પ્રકારની 


બૂરાઈ કરશે, તે આ જ દુનિયામાં તેની સજા મુસીબતો અને રોગોના સ્વરૂપમાં ભોગવી લેશે .”” (ઇબ્ને મરદૂયા) 
કતાદાએ હઝરત અનસ ઢફંકના હવાલાથી રસૂલુલ્લાહ કકનો આ ઇરશાદ નોંધ્યો છે કે, 'અલ્લાહત્‌આલા મોમિન 
પર અન્યાય (જુલ્મ) નથી કરતો. દુનિયામાં તેના સત્કર્મોના બદલામાં તે રોજી આપેછે અને આખિરતમાં તેનું 
વળતર આપશે. રહ્યો કાફિર, તો દુનિયામાં તેની ભલાઈઓનો બદલો ચૂકવી દેવામાં આવે છે, પછી જ્યારે કયામત 


દ દ થશે, તો તેના હિસાબમાં કોઈ નેકી નહીં હોય.” (ઇબ્ને જરીર) મસરૂક:હઝરત આઇશા «હંક્થી રિવાયત કરે છે કે 


તેમણે રસૂલુલ્લાહ ને પૂછયું કે અબ્દુલ્લાહ બિન જુદૂઆન અજ્ઞાનાવસ્થા (ઇસ્લામ પહેલાના જમાનો)માં 


મ “સિલેરહિમી' (સગાઓ સાથે સદ્વ્યવહાર) કરતો હતો, ગરીબને ભોજન કરાવતો હતો, અતિથિ-સત્કાર કરનાર 
| હતો, કેદીઓને મુક્ત કરાવતો.હતો પુ ઓખિરતમાં આ તેના માટેલાભદાયક હશે? હુઝૂર જએ ફરમાવ્યું, ““ના. 
| તેણે મૃત્યુપર્યતકદી એ નઠહ કે ડટ હ% હકાર ઝડ ૬5 (મારાપરવારદિગાર !ન્યાયના દિવસે મારી ભૂલો 
ા નં માફ કરજો.)' (ઇબ્ને જરીર) આવા જ જવાબો રસૂલુલ્લાહ કએ અમુક બીજા લોકો વિશે પણ આપ્યા છે, જેઓ 


ફુ. અજ્ઞાનાવસ્થામાં ખૂબ સત્કર્મો કરતા હતા, પરંતુ મૃત્યુ પામ્યા કુકર અને શિર્કની જ હાલતમાં. પરંતુ હુઝૂર કછના અમુક 


 કથનોથી જાણવા મળે છે કે કાફિરનું સત્કર્મ તેને જટન્નમના અઝાબથી તો નથી બચાવી શકતું, અલબત્ત, જહન્નમમાં 
| તેને એવી કઠોર સજા આપવામાં નહીં આવે, જે અત્યાચારી, અન્યાયી અને અવજ્ઞાકારી તથા દુરાચારી કાફિરોને 
| આપવામાં આવશે; જેમ કે - હદીસમાં છે કે હાતિમતાઈની દાનશીલતાના કારણે તેને હળવો અઝાબ આપવામાં 
| આવશે. (રૂહુલમઆની)' 


તેમ છતાં આ આયત માનવીને એક ખૂબ જ મહત્ત્વની હકીકત અંગે સચેત, કરે છે, અને તે એ છે કે પ્રત્યેક 


ય નાનામાં નાની નેકી (ભલાઈ) પણ પોતાનું આગવું વજન અને પોતાનું ખાસ મહત્ત્વ ધરાવે છે, અને આ જ સ્થિતિ 
| બદી (બૂરાઈ)ની પણ છે કે નાનામાં નાની બૂરાઈ પણ હિસાબમાં આવનારી વસ્તુ છે, આમ જ અવગણી દેવા જેવી 
| વસ્તુ નથી. તેથી કોઈ નાની ભલાઈને નાની સમજીને તેને છોડી દેવી ન જોઈએ, કેમ કે આવી અનેક ભલાઈઓ 
ે મળીને અલ્લાહત્‌આલાના હિસાબમાં એક મોટી ભલાઈ ઠરી શકે છે, અને કોઈ નાની બૂરાઈનું આચરણ પણ ન કરવું 


છછ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ન 184. અલ-ઝિલઝાલ - ૯૯ 


જોઈએ, કેમ કે આ પ્રકારનાં અનેક નાના ગુનાઓ મળીને ગુનાઓનો એક અંબાર બની શકે છે. આ જ વાત છે, જેને [#|: 
વિભિન્ન હદીસોમાં રસૂલુલ્લાહ કૂંકએ ઇરશાદ ફરમાવી છે. બુખારી, મુસ્લિમમાં હઝરત અદી બિન હાતિમથી આ |. 
રિવાયત નોંધવામાં આવેલ છે કે હુઝૂર છએ ફરમાવ્યું : ““દોઝખની આગથી બચો, ચાહે તે ખજૂરના એક ટુકડો |. 
આપવા કે એક સારી વાત કહેવાથી જ હોય.'' આ જ હઝરત અદીથી સહીહ રિવાયતમાં હુઝૂર કનું આ કથન પણ [જ 
નોંધવામાં આવ્યું છે કે, “'કોઈપણ સત્કર્મને તુચ્છ ન સમજો , ચાહે તે કોઈ પાણી માગનારના વાસણમાં એક ડોલ [જ 
નાખી દેવું હોય, અથવા એ જ સત્કર્મ હોય કે તમે પોતાના કોઈ ભાઈને ખુશમિજાજીની સાથે મળો.” બુખારીમાં હ ર 
હઝરત અબૂ હુરૈરા #્ંક્ની રિવાયત છે કે હુઝૂર જએ મહિલાઓને સંબોધન કરતાં ફરમાવ્યું : ““હે મુસલમાન [૭. 
મહિલાઓ ! કોઈ પાડોસી મહિલા પોતાની પાડોસી મહિલાના ત્યાં વસ્તુ મોકલવાને તુચ્છ ન સમજે, ચાહે તે [નું 
બકરીની એક ખરીજ કેમ ન હોય.” મુસ્નદ અહમદ અને ઇબ્ને માજામાં હઝરત આઇશા «કની રિવાયત છે કે હુઝૂર |9' 
ફં ફરમાવ્યા કરતા હતા, ““હે આઇશા ! એ ગુનાઓથી બચતા રહેજો, જેને માના અને તુચ્છ સમજવામાં આવે છે, [૪ 
કેમ કે અલ્લાહના ત્યાં તેની પૂછપરછ થવાની છે.'' મુસ્નદ અહમદમાં હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ «કનું કથન ન નુ 
છે કે હુઝૂર કએ ફરમાવ્યું : ““સાવધાન ! નાના ગુનાઓથી બચીને રહેજો, કેમ કે તે સૌ વ્યક્તિમાં એકત્ર થઈ જશે, |. 
ત્યાં સુધી કે તેને મારી નાખશે.” (શુનાહે-કબીરા અને સગીરાના ભેદને સમજવા માટે જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, [હું 
ભા-૧, અન્‌-નિસા, નોંધ ૫૩; ભા-પ, અન્‌-નજૂમ, નોંધ ૩૨) 8 
--ક- 


તફહીસુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ 185 ક અલ-આદિયાત - ૧૦૦ 


દ ઝર ઝન જલ્‌ તાજુ 29ીનર્‌_ નાર્‌. નસૂઆન્‌. )ુઝભ્‌. 7ના. ઝરત” [ખફા [ની [ણન 7૦૪. 9૧૦ નમન 2ઈજ'જ્‌ ઝર ઝાર 7 લર નમ: જ્‌. [રાજી 7ની 7ઝુના. )નનુય્‌. ઝનજા. પઝકુય્‌ ગલુલર 


૧૦૦ : અલ-આદિયાત 
પરિચય 


પહેલાં જ શબ્દ લઝહઈ ને આનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 

જ ઉતરાણકાળઃ ી 
દિ આના મક્કી કે મદની હોવા અંગે મતભેદ છે. અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ હફ, જાબિર «જ, હસન બસરી |9. 
5 રહ. , ઇક્રિમાં રહ. અને અતા રહ. કહે છે કે આ મક્કી છે. હઝરત અનસ બિન માલિક ક અને કતાદા [' 
8 રહ. કહે છે કે આ મદની છે, અને હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસ કં થી બે કથનો નોંધવામાં આવ્યા છે. એક એ કે 1%. 

| આ સૂરઃ મક્કી છે અને બીજુંએ કે આ મદની છે. પરંતુ સૂરઃનો વિષય અને વર્ણન-શૈલી સ્પષ્ટ દશવી રહી છે [ક 
કિ કે આ ન માત્ર મક્કી છે, બલ્કે મક્કાના પણ આરંભિક કાળમાં ઊતરી છે. ક 

ય વિષય અનેચર્ચાઃ ી 
1 આનો હેતુ લોકોને એ સમજાવવાનો છે કે મનુષ્ય આખિરત (પરલોક)નો ઇન્કાર કરનાર કે તેનાથી તિ 
મુ બેદરકાર રહીને કેવા નૈતિક પતનની ખાઈમાં પડી જાય છે, અને સાથે-સાથે લોકોને એ વાતથી ચેતવવાનો ($' 
8 પણ છે કે આખિરતમાં ફક્ત તેમના બાલ્ય કર્મોની જ નહીં, બલ્કે તેમના હૃદયોમાં છૂપાયેલા રહસ્યો સુધ્ધાંની [3 
જુ| તપાસ થશે. પી 

આ હેતુ માટેઆરબ પ્રદેશમાં ફેલાયેલી એ સામાન્ય અશાંતિને દલીલ રૂપે પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી છે, ક | 

જ જેનાથી આખો દેશ તંગ આવી ગયો હતોઃ ચારે બાજુ ખુનામરકી ચાલી રહી હતી, લૂંટફાટનું બજાર ગરમ [૪ 
દ મ હતું, કબીલાઓ ૫૨ બીજા કબીલાઓ છાપા મારી રહ્યા હતા અને કોઈ પણ માણસ ચેનથી રાત્રિ પસાર કરી |. ા 

| શકતો ન હતો, કૅમ કે હરપળ તેનેએ ખટકો લાગેલો રહેતો હતો કે ક્યારે કોઈ દુશ્મન સવાર-સવારમાં તેની [%' 

| આબાદી પર તૂટી પડશે. આ એક એવી દશા હતી, જેને આરબ-પ્રદેશના બધા લોકો જાણતા હતા અને તેની જ. 
જું બૂરાઈ (દુષ્્રભાવો)ને અનુભવતા હતા. આમ તો, લૂંટાઈ જવાવાળો તેના પરમાતમ કરતો હતો, જયારે કે [નું 
જ! લૂંટવાવાળો આના પર ખુશ થતો હતો, પરંતુ જ્યારે કોઈક વખતે લૂંટવાવાળાની પોતાની દુર્દશા થતી હતી [જ 
જ તો તેને પણ એ અહેસાસ થવા લાગતો હતો કે આ કેવી ખરાબ હાલત છે, જેમાં અમે બધા ફસાયેલા છીએ. [નું 
૬ આ સ્થિતિ તરફ નિર્દેશ કરીને બતાવવામાં આવ્યું છે કે મૃત્યુ પછીના બીજા જીવન અને તેમાં અલ્લાહ સમક્ષ [ક 

1 ઉત્તરદાયિત્વથી અનભિજ્ઞ બનીને મનુષ્ય પોતાના રબનો કૃતઘ્ન (નેમકહરામ) થઈ ગયો છે. તે અલ્લાહે નું. 
જ આપેલી શક્તિઓનો ઉપયોગ જુલ્મ અને અત્યાચાર તેમજ ગુંડાગીરી અને મારામારી માટે કરી રહ્યો છે. તે ન 

1 ધન-દોલતના પ્રેમમાં આંધળો બનીને ગમે તે રીતે તેને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, ચાહે તે ગમે તેટલી |. 
ા ર ખરાબ અને ઘૃણાસ્પદ રીત હોય, અને તેની સ્થિતિ સ્વયં એ વાતની સાક્ષી આપી રહી છે કે તે પોતાના દ રં 


તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 186 અલ-આદિયાત - ૧૦૦ 


8 રબની આપેલી શક્તિઓનો દુરુપયોગ કરીને તેની નિંમકહરામી અને કૃતઘ્નતા કરી રહ્યો છે. તેની આ 
ફુ વર્તણૂક કદાપિ આવી મ હોત, જો તે એ સમયને જાણતો હોત, જ્યારે કબરમાંથી જીવતા થઈને ઊઠવું પડશે 
9 અને જ્યારે તે ઇરાદાઓ તેમજ આશયો અને હેતુઓ સુધ્ધાં હૃદયોમાંથી કાઢીને સામે મૂકી દેવામાં આવશે, 

1 જેની પ્રેરણાથી તેણે દુનિયામાં જાત-જાતના કાર્યો કર્યા હતા.' તે વખતે મનુષ્યોના રબને ખૂબ સારી રી; 
| ખબર હશે કે કોણ શું કરીને આવ્યું છે અને કોના સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ. 


-૦-- 


તફહીમુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ 187 અલ-આદિયાત - ૧૦૦ 


«્‌ ૦૦ 2 «૯૪૫ 
સૂર ૧૦૦ અવ-આદિયાત મિવવી 


શ 


બંક્ન્ટડ્ષ૫ 
હડજીડડ ઈટ 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
સોગંદ છે તે (ઘોડાઓ)તના જે ફૂંફાડા મારતા દોડે છે,” (પછી પોતાની ટાપોથી) ચિંગારીઓ 
ખેરવે છે,” પછી વહેલી સવારે છાપો મારે છે,” પછી તે વખતે ધૂળ અને માટી ઉડાવે છે, પછી 
આ જ સ્થિતિમાં કોઈક ટોળામાં જઈ ઘૂસે છે. હકીકત એ છે કે મનુષ્ય પોતાના રબ ઊભુ)નો ખૂબ 
કૃતઘ્ન છે,” 


(૧) આયતના શબ્દોમાં એ સ્પષ્ટતા નથી કે દોડવાવાળાઓથી અભિપ્રેત ધોડાઓ છે, બલ્કે કેવળ દ્ર્ટ્રકી# 
(સોગંદ છે દોડવાવાળાઓના !) ફરમાવવામાં આવ્યું છે. તેથી તફસીરવેત્તાઓ દરમ્યાન આ બાબતે મતભેદ ઊભો 
થયો છે કે દોડવાવાળાઓનો અર્થ શું છે. સહાબા અને તાબેઈનનો એક વર્ગએ તરફ વળ્યો છે કે આનો અર્થ ઘોડાઓ 
છે, અને એકબીજો વર્ગએ કહે છે કે આનો અર્થઊંટછે. પરંતુ દોડતાં તેઓ એક વિશેષ પ્રકારનો અવાજ, જેને હ્ન્ 
કહે છે, ઘોડાઓના જ તીવ્ર શ્વાસોચ્છવાસથી નીકળે છે, અને પછીની આયત પણ જેમાં ચિંગારીઓ ખેરવવા અને 
વહેલી સવારે કોઈ વસ્તીમાં છાપો મારવા અને ત્યાં ધૂળ અને માટી ઉડાડવાનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે, ઘોડાઓ સાથે જ 
સુસંગત છે, તેથી મોટાભાગના સંશોધકોએ આનાથી અભિપ્રેત ઘોડાઓ જ લીધા છે. ઇબ્ને જરીર રહ. કહે છે કે 
“બંને કથનોમાંથી એ કથન જ પ્રથમ પસંદગીપાત્ર છે કે દોડવાવાળાઓનો અર્થ ઘોડાઓ છે, કેમ કે ઊંટહ*નથી 
કરતું, ઘોડો જ હ**કરે છે, અને અલ્લાહતુઆલાએ ફરમાવ્યું છે કેએ દોડવાવાળાઓનાસોગંદ, જે દોડતાં હકકે 
છે. '' ઇમામરાઝીરહ. કહેછે કે ““આ આયતના શબ્દો પોકારી-પોકારીને કહી રહ્યા છે કેઆશય ઘોડાઓ છે, કેમ કે 
હનો અવાજ ઘોડાઓ સિવાય કોઈમાંથી નથી નીકળતો, અને તણખા પાડવાનું કૃત્ય પણ પથ્થરો પર પગની 
નાળોની ટાપો પડવા સિવાય કોઈ અન્ય રીતે દોડવાથી નથી થતું, અને એ જ રીતે વહેલી સવારે છાપો મારવો પણ 
બીજા પ્રાણીઓની સરખામણીમાં ઘોડાઓ દ્રારાસરળ રહેછે. 

(૨) ચિંગારીઓ ખેરવવા કે તણખા ઉડાડવાના શબ્દો એ વાત પર દલીલ કરે છે કે આ ઘોડાઓ રાતના સમયે 
દોડેછે, કેમ કે રાત્રેજ તેમની ટાપોથીઝરતા તણખા દેખાય છે. 

(૩) આરબવાસીઓનો નિયમ હતો કે જ્યારે કોઈ વસ્તી પર તેમને છાપો મારવાનો થાય, તો રાત્રિના 
અંધકારમાં ચાલીને જતા, જેથી દુશ્મન સાવધાન ન થઈ શકે, અને વહેલી સવારે અચાનક તેના પર તૂટી પડતા હતા, 
જેથી સવારના પ્રકાશમાં દરેક વસ્તુ જોઈ શકાય, અને દિવસ એટલો વધારે પ્રકાશિત પણ ન હોય કે દુશ્મન દૂરથી 
તેમનેઆવતાજોઈ લે અને સામનો કરવા માટે તૈયારથઈ જાય. 


92૦૦૦૦ ૭:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૭:૦૦-૦૦-૯૦-૦૦-૭૦૦-૦ ૦:૦૬:૦૦-૦ ૦:૯૦ ૦:૦ ૦:૦૦:૦૦:૦૦-૩ ૪-૦૦:૦૦-૦૦-૦૭-૭ ૦:૦૦-૦૯:૦૦:૦૦:૭૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૯ 


૬ _તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ન 188 જી __ અલ-આદિયાત - ૧૦૦ 


દ્ર 


ડત 


ક કઝ ક કઝ જ ઝ કઝ 12%. 
ફી છપ્્ષ્ન શ્નો જ 4 5 ઉડ હડ # 4) 41 


ક અને તે સ્વયં આના પર સાક્ષી છે,” અને તે ધન-દોલતનાપ્રેમમાં ખરાબ રીતે ગ્રસ્ત છે.€ 


1" (ઉ) આછેએવાત, જેના માટે એ.ઘોડાઓના સોગંદ ખાવામાં આવ્યા છે, જે રાત્રે ફુંફાડા મારતા અને ચિંગારી [હ 

| ખેરવતા દોડે છે, પછી વહેલી સવારે ધૂળ-માટી ઉડાડતાં.કોઈ વસ્તી પર તૂટી પડે છે અને બચાવ કરનારાઓના જું - 

। સમૂહમાં ઘૂસી જાય છે. આશ્ચર્ય એ વાત પર થાય છે કે મોટાભાગના તફસીરવેત્તાઓએ આ ધોડાઓનો અર્થ |4* 

ટ] ગાઝીઓ (યોદ્ધાઓ કે વિજેતા યોદ્ધાઓ)ના ઘોડાઓ લીધો છે અને જે સમૂહમાં તેમના જઈ ઘૂસવાનો ઉલ્લેખ [જ 
| કરવામાં આવ્યો છે તેનાથી અભિપ્રેત તેમના-મતે કાફિરોનો સમૂહ છે. જયારે કે આ સોગંદ એ વાત પર ખાવામાં [છ 
જ. આવેલ છે કે ““માનવી પોતાના રબનો ખૂબ કૃતઘ્ન (નિમકંહરામ) છે.”' હવે દેખીતું છે કે જિહાદફી સબીલિલ્લાહમાં [%. 

' ગાઝીઓના ઘોડાઓની ભાગદોડ અને કાફિરોના કોઈ સંમૂહ પર તેમનું તૂટી પડવું એ વાતનો કોઈ પુરાવો ઉપલબ્ધ !4 

| કરતા નથી કે માનવી પોતાના રેબનો.કૃતથ્ન છે, અને ન તો પછીના એ વાક્યો કે માનવી પોતાની આ કૃતઘ્નતા માંટે હશ _ 


| સ્વયં સાક્ષી છે અને તે ધનદોલતના પ્રેમમાં ખરાબ રીતે ગ્રસ્ત છે - એ લોકો માટે સુસંગત છે, જેઓ અલ્લાહના 
| માર્ગમાં જિહાદ (ધર્મયુદ્ધ) કરવા માટે નીકળે છે. તેથી અનિવાર્યપણે એ માનવું પડશે કે આ સૂરઃની આરંભિક પાંચઃ 
 આયતોમાં જે સોગંદો ખાવામાં આવેલ છે તેનો સંકેત વાસ્તવમાં એ સામાન્ય મારધાડ અને ખુનામરકી તરફ છે, જેતતું 
| આરબ પ્રદેશમાં તે વખતે ચલણ હતું. અજ્ઞાનતા કાળમાં રાતને એક ખૂબ જ ભયાનક વસ્તુ સમજવામાં આવતી. 
હતી, જેમાં દરેક કબીલા અને વસ્તીના લોકોને એ જોખમ લાગતું હતું કે કોણ જાણે , કયો દુશ્મન તેમનાં પર ચઢાઈ 
| કરવા માટે આવી રહ્યો હશે, અને દિવસના પ્રકાશમાં નીકળતા તેઓ શાંતિ અને સંતોષનો શ્ચાસ લેતા હતા કે રાત 
ા | ખેરિયતથી પસાર થઈ ગઈ. ત્યાં કબીલાઓ વચ્ચે માત્ર વેરનો બદલો લેવાની જ લડાઈઓ નહોતી થતી, બલ્કે જુદા- 
| જુદા કબીલાઓ- એક-બીજા પર એ આશયથી પણ છાપો મારતા હતા કે તેમની ધનદોલત લૂટી લે, તેમના 
ઢોરઢાંખરને હાંકી લઈ જાય, અને તેમની સ્રીઓ અને બાળકોને ગુલાંમ બનાવી લે. આ અત્યાચાર અને અતિરેક 
| તેમજ મારધાડ અને ગુંડાગીરીને, જેંમહદ્‌અંશે ઘોડાઓ પરસવાર થઈને જ કરવામાં આવતા હતા, અલ્લાહત્‌આલા 
| એ વાતની દલીલ રૂપે પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છે કે મતુષ્ય પોતાના રબનો ખૂબ જ કૃતધ્ન અને નિમકહરામ છે. અથંતિ, જે 
| શક્તિનો તે લડાઈ-ઝઘડા તથા મારધાડ અને ગુંડાગીરીમાં ઉપયોગ કરી રહ્યો છે, તે અલ્લાહત્‌આલાએ તેને આટલા 
| માટે તો આપી નહોતી કે એનાથી આવું કામ લેવામાં આવે. તેથી વાસ્તવમાં એ ખૂબ મોટી કૃતઘ્નતા અને | 
| નિમકહરામી છે કે અલ્લાહે આપેલ એ સાધનો અને તેણે પ્રદાન કરેલ આ શક્તિઓનો ઉપયોગ ધરતી ઉપર બગાડ' 
મ અને ઉપદ્રવ સર્જવા માટે કરવામાં આવે, જે અલ્લાહને સૌથી વધારે અપ્રિય છે. શ / 

(૫) અથતિ, તેનો અંતરાત્મા તેના પર સાક્ષી છે, તેના કાર્યો તેના પર સાક્ષી છે, અને ઘણા કાફિર લોકો સ્વયં 
| પોતાની જીભથી જાહેરમાં કૃતઘ્નતા અને નિમકહરામીનું પ્રદર્શન કરે છે, કેમ કે તેમના મતે વાસ્તવમાં ખુદાનું 
૪ | અસ્તિત્વ જ નથી, પછી ક્યાંથી તેઓ પોતાના ઉપર તેની કોઈ કૃપાનો સ્વીકાર કરે અને તેનો આભાંર પોતાના ઉપર 

| અનિવાર્યસમજે. ' - ર જ ી 

(૬) વાસ્તવમાં શબ્દો છે - ઇડર ઈક વક્;૬. આ વાક્યનો શાબ્દિક.અતતુવાદ એ થશે કે, “'તેઓ ખૈર 
| (ભલાઈ)ના પ્રેમમાં ખૂબ જ સખત છે.” પરંતુ અરબી ભાષામાં “ખૈર' નો શબ્દઃનેકી અને ભલાઈ માટે વિશિષ્ટનથી, 
બલ્કે ધનદોલત માટે પણ તેનો ઉપયોગ થોય છે. તેથી સૂરઃ બકરહ આ.૧૮૦ માં 'ખૈર' ધનદોલતના અર્થમાં જ 
8 | પ્રયુક્ત થયો છે. આ વાત વાણીના સંદર્ભ અને પૂ્વપિર સંબંધથી જાણવા મળે છે કે ક્યાં “ખૈર” શબ્દ નેકી અને 

ર ભલાઈના અર્થમાં તેમજ ક્યાં ધનદોલતના અર્થમાં છે. આ આયતના સંદર્ભથી આપોઆપ જએ સ્પષ્ટથઈજાય છે કે 


૦૭-૦૦૦૦2૦૭-૦૦-૦૭-૦૦૦૭૩૭૭2૭૩૭૭22 22222222222 22222222222 222 2 ઝગ 
2.૬૬. 6૬-૯૦:૪૪:-૦૯-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૯૦૦-૯૦૦:૦૭;૦૦:-૯૪-૦૦:-૦૦-૦૦-૦૦.૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦૮ 


કર૦૦૮૦૦૦૦૦૦૭૦૦2૦૦૬૦૦:૦૦:૦૦૬૦૦ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 189 અલ-આદિયાત - ૧૦૦ 


નિ 2ર2ટ (1.1૪ «ઝે 2? ક 
પ 9પ*“હુપઈટકડ૦ેકહંપદ્કાડ 
દિ «૬૦ 2૩2 224 26 

ક | 


દુક્ટ્«્૬ ન 
ઉક 


8! તો શું તે એ સમયને નથી જાણતો જ્યારે કબરોમાં જે કંઈ (દટાયેલું) છે તેને કાઢી લેવામાં આવશે,” [8 
| અને હૃદયોમાં જે કંઈ (છૂપાયેલું) છે તેને બહાર કાઢીને તેની તપાસ કરવામાં આવશે ?* [4 


1 ચોક્કસપણે તેમનો રબ તે દિવસે તેમનાથી પૂરેપૂરો માહિતગાર હશે.” (રુકૂઅ-૧) _ 


| આમાં 'ખૈર' શબ્દ ધનદોલતના અર્થમાં છે, ન કે ભલાઈ અને નેકીના અર્થમાં, કેમ કે જે માનવી પોતાના રબનો [ક 
| ફૃતધ્ન અને નિમકેહરામ છે અને પોતાના વર્તણૂંકથી સ્વયં પોતાની કૃતઘ્નતા અને નિમકહરામીની સાક્ષી આપી રહ્યો | 


દ | છે , તેના વિશે એમ નથી કહી શકાતું કે તે નેકી અને ભલાઈના પ્રેમમાં ખૂબ જ સખત છે. 


(૭) અથતિ, મૃત્યુ પામેલ માનવીઓ, જ્યાં જે સ્થિતિમાં પણ પડેલા હશે, ત્યાંથી તેમને બહાર કાઢીને જીવંત |. 


ય માનવીઓના રૂપમાં ઉઠાવવામાં આવશે. 


(૮) અથતિ, હૃદયોમાં જે ઇરાદાઓ અને નિયતો, જે આશયો અને હેતુઓ, જે વિચારો અને ખ્યાલો, અને [%* 
| બાહ્ય કાર્યોના પાછળ જે આંતરિક પ્રેરકો (040110૯5) છુપાયેલ છે, તે બધાને ખોલીને મૂકી દેવામાં આવશે અને [૭] 
તેમની તપાસ કરીને સારું-સાચું અને ભલાઈને.અલગ તથા બૂરાઈને અલગ છાંટી દેવામાં આવશે. બીજા શબ્દોમાં || 


નિર્ણય માત્ર બાહ્યને જોઈને કરવામાં નહીં આવે કે મનુષ્યએ વ્યવહારમાં શું-શું કર્યું, બલ્કે હૃદયોમાં છુપાયેલ 


| રહસ્યોને પણ બહાર કાઢીને એ જોવામાં આવશે કે જે કાર્યો મનુષ્યએ કર્યાતે કઈ નિયતથી અને કયા આશયથી કર્યા. |. 
આ વાત ઉપર જો મનુષ્ય વિચાર કરે, તો તે એ સ્વીકાર્યા વિના નથી રહી શકતો કે વાસ્તવિક અને પૂર્ણ ન્યાય [નું 
| અલ્લાહની અદાલત સિવાય બીજે ક્યાંય નથી મળી શક્તો. દુનિયાના અધર્મી (ધર્મનિરપેક્ષ) કાનૂનો પણ સૈદ્ધાંતિક [૧ 
| રીતે એ આવશ્યક સમજે છે કે કોઈ વ્યક્તિના કેવળ બાહ્ય અમલના આધારે તેને સજા આપવામાં ન આવે, બલ્કે એ [કે 
કી પણ જોવામાં આવે કે તેણે કઈ નિયતથી તે કાર્ય કર્યું છે. પરંતુ દુનિયાની કોઈપણ અદાલત પાસે એ સાધનો નથી, | 
| જેનાથી તેઓ નિયતની બરાબર તપૌસ કરી શકે. આ માત્ર અને માત્ર અલ્લાહ જ કરી શકે છે કે મત્તુષ્યના પ્રત્યેક |૬. 
| બાહ્ય કાર્યના પાછળ જે આંતરિક પ્રેરકો કાર્યરત રહ્યા છે, તેની પણ જાંચ-પડતાલ કરે અને તેના પછી એ નિર્ણય કરે કે [9. 
| તે કેવા વળતર કે કેવી સજાને પાત્ર છે. પછી આયતના શબ્દો એ દર્શાવે છે કે આ નિર્ણય અલ્લાહના એ જ્ઞાનના [ું. 
જ'| આધારે નહીં હોય, જે હૃદયોના ઇરાદાઓ અને નિયતો [વિશે અગાઉથી જ ધરાવે છે, બલ્કે કયામતના દિવસે આ [શ 
| રહસ્યોને ખોલીને જાહેરમાં સામે મૂકી દેવામાં આવશે અને ખુલ્લી અદાલતમાં જાંચ-પડતાલ કરીને એ બતાવી [ફ* 
| દેવામાં આવશે કે તેમાં ભલાઈ કેટલી હતી અને બૂરાઈ કેટલી હતી. તેથી 257.ક/ ઠક ના શબ્દોનો ઉપયોગ 18 
ક. કરવામાં આવ્યો છે.હ:*૪નો અર્થ કોઈ વસ્તુને કાઢીને બહાર લાવવાનો પણ છે. જેમ કે -છાલ ઉતારીને તેનું સત્ત્વ ન 
જ (કે ગર) કાઢવું, અને જુદા-જુદા પ્રકારની વસ્તુઓને છાંટીને એક-બીજાથી અલગ કરવા માટે પણ આ શબ્દ |/ 
1 બોલવામાં આવે છે. તેથી હૃદયોમાં છુપાયેલ રહસ્યોને બહાર લાવવામાં આ બંને વાતો સામેલ છે. તેમને ખોલીને 18. 
| જાહેર કરી દેવું પણ અને તેમને છાંટીને બૂરાઈ અને ભલાઈને અલગ કરી દેવું પણ. આ જ વિષય સૂરઃ તારિકમાં આ |* 


| રીતે વર્ણવવામાં આવેલ છે કે - જા 45 ડ૪ '“જેદિવસે છૂપાં રહસ્યોની જાંચ-પડતાલ થશે.” (આ.૯) 
(૯) અથતિ, તેને સારી રીતે જાણકારી હશે કેકોણ શું છે અને કઈસજા કે વળતરને પાત્ર છે. 
--ક-- 


તફહીમુલ કુર્ચાન $ પારએ-અમ્મ 190 “  અલ-કારિઅહ - ૧૦૧ 


અઝઝ ?ઝઝ?ઝ222222ઞ ઝગ કઝ ઝડ ઝઝ 22222222222 22222222525225922222822298999299299599 બય 


૧૦૧ : અલ-કારિઅહ 
પરિચય 


પહેલાજ શબ્દઃદાઈી ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આફક્ત નામજ નથી, બલ્કે સૂરઃના 
| વિષયનું શીર્ષક પણ છે, કેમ કે અહીંબધું વર્ણન કયામત (મહાપ્રલય)નુંજછે. _ 
1' ઉતરાણકાળઃ " 
આના મક્કી હોવા અંગે કોઈ મતભેદ નથી, બલ્કે તેના વિષયથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ પણ મક્કાના 
9 આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી સૂરઃઓમાંથી છે. ી 
જુના વિષય અને ચર્ચા: . 

મ] આનો વિષય છે કયામત અને આખિરત (પરલોક). સૌપ્રથમ લોકોને એમ કહી ચોંકાવવામાં આવ્યા . 
નુ છે કે 'મહાન ઘટના ! શું છે તેમહાન ઘટના? તમે શું જાણો કે તે મહાન ઘટના શું છે ?' આવી રીતે શ્રોતાઓને |4 
બ કોઈ ભયંકર ઘટનાના ઘટિત થવાના સમાચાર સાંભળવા માટે તૈયાર કર્યા પછી બે વાક્યોમાં તેમના સામે | 
| કયામતનું ચિત્ર રજૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે તે દિવસે લોકો ગભરાટની સ્થિતિમાં એવી રીતે દરેક બાજુ 
જી ભાગ્યા-ભાગ્યા ફરશે, જેમ કે પ્રકાશ પાસે આવતા પતંગિયા વિખરાયેલા હોય છે, અને પર્વતોની હાલત 
જ એવી હશે કે તેઓ પોતાની જગ્યાથી ઉખડી જશે, તેમના બંધનો સમાપ્ત થઈ જશે અને તેઓ પીંજાયેલા 
૬ ઊનની જેમ બનીને રહી જશે. પછી બતાવવામાં આવ્યું છે કે આખિરતમાં જયારે લોકોનો હિસાબ કરવા 
નુ માટે અલ્લાહતૂઆલાની અદાલત સ્થપાશે, તો તેમાં કેંસલો એ આધારે થશે કે કયા મનુષ્યના સત્કર્મો તેના 
જુ! દુષ્કર્મો કરતાં વધુ વજનદાર છે, અને કોના સત્કર્મોનું વજન તેના દુષ્કર્મોના વજનના પ્રમાણમાં ઓછું છે. 
8] પહેલા પ્રકારના લોકોને તે સુખ અને આનંદ મળશે, જેનાથી તેઓ ખુશ થઈ જશે અને બીજા પ્રકારનો 
«] લોકોને તે ઊંડી ખાઈમાં ફેંકી દેવામાં આવશે , જે આગથી ભરેલી હશે. 


--૦- 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 191 અલ-કારિઅહ - ૧૦૧ 


દ્ર ક્સ્ુહદઇ# (0) 


દ આ. ૧૧ |[યૂરુ ૧૦૧ અલ-કારિઅહ (મ૬૭)) સૂટઃ ૧૦૧ અલ-કારિઅહ (મક્કી) 5 


અલ્લાહના ક વાધથી. જે અત્યંત પિ અને દયાળુ છે.' 
મહાનઘટના!”શું છે તેમહાનઘટના? તમે શું જાણો કે તે મહાન ઘટનાશું છે ? તે દિવસ જ્યારે 
| લોકો વિખરાયેલા પતંગિયા જેવા અનેપર્વતો પીંજાયેલા રંગબેરંગી ઊન જેવા હશે.” પછી” જેના 
ક પલ્લાં ભારે હશે તે ભનપસંદએશઆરામમાં હશે, 
(૧) વાસ્તવમાં4% ર શબ્દનો ઉપયોગ થાયો છે, જેનો શાબ્દિક અત્તુવાદ છે, “ફટકો મારવાવાળી, સતત 
પ્રહાર કરવાવાળી, પટકવાવાળી. કે ઠોકવાવાળી' થાય છે. ટ /ઢં નો અર્થ કોઈ વસ્તુને કોઈ વસ્તુ ઉપર જોરથી 
| મારવાનો છે, જેનાથી તીવ્ર અવાજ નીકળે. આ શાબ્દિક અર્થના અનુસંધાનમાં “*?છં નો શબ્દ ભયંકર ઘટના અને 
8 મોટી ભારે આફત માટેબોલવામાં આંવે છે. જેમ કે-આરબો કહે છે રિ અથત્‌ ફલાણો કબીલો અથવા 
| જાતિના લોકો પર સખત આફત આવી પડી છે. કુર્બાન-મજીદમાં પણ એક ઠેકાણે આ શબ્દ કોઈ જાતિ ઉપર જ 
1 મુસીબત ઊતરી આવવા માટે પ્રયુક્ત થયો છે. સૂરઃ રઅદમાં છે «ઇં 454% ભઇ તાઈઇ4% 
1 ““જે લોકોએ કુફ કર્યું છે, તેમના ઉપર તેમના કરતૂકોના કારણે કોઈને કોઈ આફત્ત અવતરિત થતી રહે ન 
| (આ.૩૧) પરંતુ અહીં./[8/નો શબ્દ કયામત માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, અને સૂરઃ અલ-હાક્કામાં પણ 
૬! કયામતનું આ જ નામથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. (આ.૪) અહીં એ વાત ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ કે અહીં 
મ કયામતના પ્રથમ તબક્કાથી લઈને અઝાબ (યાતના) અને સવાબ (પુણ્ય)ના અંતિમ તબક્કા સુધી આખિરતની 
જુ સમગ્ર સ્થિતિનું એકી સાથે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. _ 
(૨) અહીં સુધી કયામતના પહેલા તબક્કાનો ઉલ્લેખ છે. અથતિ, જ્યારે એ મહાન ઘટના ઘટશે, જેના 
ક રુ પરિણામે દુનિયાની સમગ્ર વ્યવસ્થા છિન્નભિન્ન થઈ જશે તે વખતે લોકો ગભરાટની હાલતમાં એવી રીતે ભાગ્યા- 
| ભાગ્યા ફરશે, જે રીતે પ્રકાશ પર આવતા પતંગિયા દરેક બાજુથી વિખરાયેલા અને ફેલાયેલા હોય છે, અને પહાડ 
| રંગબેરંગી પીજાયેલા ઊનની જેમ ઉડવા લાગશે. રંગબેરંગી ઊનથી પહાડોની સરખામણી એટલા માટે કરવામાં 
જ. આવી છે કે તે વિભિન્ન રંગના હોય છે. 
દ (૩)* અહીંથી કયામતના બીજા તબક્કાનો ઉલ્લેખ શરૂ થાય છે, જ્યારે ફરીથી જીવતા મઈને લોકો 
1 અલ્લાહતૂઆલાની અદાલતમાં રજૂથશે. 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 192 અલ-કારિઅહ - ૧૦૧ 


નર 


અને જેનાપલ્લાં હલકાં હશે” તેનું ઠેકાણું ઊંડી ખાઈ હશે;” અને તમને શું ખબર કે તે શું વસ્તુ છે? 
ભડકેબળતી આગ!” (રુકૂઅ-૧) ર 


ક્‌ 


૪) મૂળ શબ્દર્ક્ડ%દ#નો ઉપયોગ થયો છે, જે :/#»” નું બહુવચન પણ હોઈ શકે છે અને છ#/# નું બહુવચન 
પણ. જો તેનેદ#ઝ*નુંબહુવચન માનવામાં આવે તો «/7૪”નો અર્થ એ કાર્યો હશે જેનું અલ્લાહત્‌આલાની નજરમાં 
વજન હશે, જે તેના ત્યાં કંઈક મૂલ્ય ધરાવતા હોય; અને જો તેને દ/!%' નું બહુવચન માનવામાં આવે તો «/7#“નો 
અર્થત્રાજવાના પલ્લાં હશે. પહેલી સ્થિતિમાંહ/29”નું ભારે અને હળવું હોવાનો અર્થસત્કર્મોનું દુષ્કર્મોની તુલનામાં 
ભારે કે હળવું હોવું છે, કેમ કે અલ્લાહત્‌આલાની નજરમાં ફક્ત નેકીઓ જ વજનદાર અને કદર કરવાને લાયક છે. 


બીજી સ્થિતિમાં /79*ના ભારે હોવાનો અર્થ ગૌરવશાળી અને પ્રતાપી અલ્લાહની ન્યાયની તુલામાં નેકીઓના 


પલ્લાંનું બૂરાઈઓના પલ્લાંની તુલનામાં વધારે ભારે હોવું છે, અને તેના હળવા'હોવાનો અર્થએ છે કે ભલાઈઓનું 
પલ્લું બૂરાઈઓના પલ્લાંની સરખામણીમાં હળવું હોય. આ ઉપરાંત, અરબી ભાષાના રૂઢિપ્રયોગમાં «!# શબ્દ 
વજનના અર્થમાં પણ પ્રયુક્ત થાય છે, અને આ અર્થ અનુસાર વજનના ભારે અને હળવા હોવાનો મતલબ 
ભલાઈઓનું વજન ભારે કે હળવું હોવું છે. જે હોય તે, 7/7” ને ચાહે હ/#ઝ”ના અર્થમાં લેવામાં આવે કે «/#*ના 
અર્થમાં, કે પછી વજનના અર્થમાં, તેનો હેતુ એક જ રહે છે, અને તે એ છે કે અલ્લાહત્‌આલાની અદાલતમાં નિર્ણય 
એ આધારે થશે કે માણસ કર્મોની જે મૂડી લઈને આવ્યો છે, તે વજનદાર છે કે વજનહીન, કે તેની ભલાઈઓનું વજન 
તેની બૂરાઈઓના વજનથી વધારે છે કે ઓછું. આ વિષય કુર્બાન-મજીદમાં વિભિન્ન જગ્યાએ આવ્યો છે, જેને 
નજરમાં રાખવામાં આવે, તો તેનો અર્થ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. સૂરઃ આ'રાફમાં છે, “'અને વજન તે દિવસે 
સાચું હશે, પછી જેમનાં પલ્લાં ભારે હશે તેઓ જ સફળતા પામશે, અને જેમનાં પલ્લાં હળવા હશે, તેઓ જ પોતાને 
નુકસાનમાં નાખનારા હશે.” (આ.૮-૯) સૂરઃ કહ્ફમાં કહેવામાં આવ્યું, ““હે નબી ક! આમને કહો, શું અમે 
તમને બતાવીએ કે પોતાના કર્મોમાં સૌથી વધુ નિષ્ફળ અને નિરાશ લોકો કોણ છે ? તેઓ કે દુનિયાના જીવનમાં 
જેમની બધી દોડધામ અને કોશિશો સીધાં માર્ગથી ભટકેલી રહી અને તેઓ સમજતા રહ્યા કે તેઓ બધું જ બરાબર કરી 
રહ્યા છે. આ તે લોકો છે જેમણે પોતાના રબની આયતોને માનવાનો ઇન્કાર કર્યો અને તેની હજૂરમાં રજૂ થવાનો 
વિશ્વાસ ન કર્યો. તેથી તેમના બધા જ કર્મો વ્યર્થ થઈ ગયા, કયામતે (પુનર્જીવન)ના દિવસે અમે તેમને કોઈ વજન 
નહીંઆપીએ.” (આ.૧૦૩-૧૦૫) સૂરઃ અંબિયામાં ફરમાવ્યું, ““કયામત (પુનર્જીવન)ના દિવસે અમે સાચેસાચું 
વજન કરનાર ત્રાજવાં મૂકી દઈશું. પછી કોઈ વ્યક્તિ પર રજ બરાબર પણ અત્યાચાર નહીં થાય. જે કોઈનું રાઈના 
દાણા બરાબર પણ કંઈ કર્યું-કરાવ્યું હશે તેને અમે સામે લઈ આવીશું અને હિસાબ કરવા માટે અમે પૂરતા છીએ.” 
(આ.૪૭) આ આયતોથી જાણવા મળે છે કે કુફ અને સત્યથી ઇન્કાર સ્વયં એટલી મોટી બૂરાઈ છે કે તે બૂસઈઓના 
પલ્લાંને અનિવાર્યપણે નમાવી દેશે અને કાફિરની કોઈ નેકી એવી નહીં હોય કે ભલાઈઓના પલ્લાંમાં તેનું કોઈ 


ર 
નરઃ 
હ 
હ 
ત 
જ 
6 
હ 
ત 
તુ 
મ 
ત 
હ 
[હ 
ક. 
ન 
જ 
જ 
હ 
ત 
0 
0 
નુ 
કુ 
જ 
નુ. 
રૂ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 193 - અલ-કારિઅહ -૧૦૧ 


વજન હોય, જેનાથી તેની નેકીનું પલ્લું નમી શકે. અલબત્ત, મોમિનના પલ્લાંમાં ઈમાનનું વજન પણ હશે અને તેની 
સાથે એ નેકીઓનું પણ, જે તેણે દુનિયામાં કરી. બીજી બાજુ તેની જે બૂરાઈ હશે, તે બૂરાઈના પલ્લાંમાં મૂકી દેવામાં 
આવશે. પછીજોવામાં આવશે કે હવે, નેકીનું પલ્લું નમેલું છે કેબૂરાઈનું. 


છે 


(૫) મૂળ શબ્દ છે - શકક. તેની માતા ૭19 હશે. “ઇક શબ્દ છ#* થી નીકળ્યો છે, જેનો અર્થ ઊંચી 
જગ્યાથી નીચી જગ્યામાં પડવાનો છે, અને તૂઃ#19 એ ઊંડા ખાડા માટે બોલવામાં આવે છે, જેમાં કોઈ વસ્તુ પડે. 
જહસ્મને દૂર1 ના નામથી એટલા માટે સરખાવવામાં આવેલ છે કે તે ખૂબ જ ઊંડી હશે અને જહન્ષમવાસીઓ 
એમાં ઉપરથી ફેંકવામાં આવશે. રહ્યું એ કથન કે તેની માતા જહન્નમ હશે, તો તેનો મતલબ એ છે કે જે રીતે માતાનો 
ખોળો બાળકનું ઠેકાણું હોય છે, એ જ રીતે આખિરતમાં જઢન્નમવાસીઓ માટે જહન્નમ સિવાય કોઈ ઠેકાણું નહીં 
હોય. 


(૬) અર્થાત્‌, તે કેવળ એક અત્યંત ઊંડી ખાઈ જ નહીં હોય, બલ્કે ભડકેબળતી આગથી ભરેલી શ 


ન 


0 
0 
ર 
[ડે 
ર 
દ 
ર 
નરઃ 
ની 
જ. 
હ 
લુ 
ર 
[બ 
લુ 
1 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ શિ ક 194 * અત્‌-તકાસુર -૧૦૨ 


૧૦૨ : અત્‌-તકાસુર ' 
પરિચય 


1મઃ : 
ર પહેલી આયતના શબ્દ કષટફા। ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
જ ઉતરાણકાળ : . 
અબૂ હૈયાન અને શૌકાંની કહે છે કે આ સૂરઃ તમામ વિવરણકર્તાઓનો નજીક મક્કી છે, અને ઈમામ 
૪. સુયૂતીનું કથન છે કે સૌથી વધારે જાણીતી વાત એ જ છે કે આ મક્કી છે, પરંતુ કેટલીક રિવાયતો એવી છે 
નુ. જેના આધારે આને મદની કહેવામાં આવી છે, અને તે આ છેઃ . 
] ઈબ્ને અબી હાતિમે અબૂ હુરેરા «જ ની રિવાયત નોંધી છે કે આ સૂરઃ અન્સારના બે કબીલાઓ બની 
8 હારસા અને બની અલહરસ વિશે અવતરી. બંને કબીલાઓએ એક-બીજાના સામે સૌપ્રથમ પોતાના 
જુ જીવતા લોકોની મોટાઈનું વર્ણન કર્યું, પછી કબ્રસ્તાન જઈને પોત-પોતાના મૃત લોકોની મોટાઈ પ્રસ્તુત. 
8] કરી. આના પરે અલ્લાહનો ઇરશાદ અવતરિત થયો કે કઇકાહલકા. પરંતુઉતરાણકાળ વિશે સહાબા અને 
ન તાબેઈનની જે રીત હતી, તેને જો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો આ રિવાયત એ વાતની દલીલ નથી કે સૂરઃ 
ની! તકાસુર આ જ પ્રસંગે અવતરિત થઈ હતી, બલ્કે આનાથી અભિપ્રેત એ છે કે આ બંને કબીલાઓના આ કૃત્ય 
ક] પરઆસૂરઃ લાગુ થાય છે. પ ા 
પિ ઇમામ બુખારી રહ. અને ઇબ્ને જરીર રહ.એ હઝરત ઉબ્બી બિન કઅબ ઢ# નું એ કથન નોંધ્યું છે કે 
1 ““અમે રસૂલુલ્લાહ ક ના એ ઇરશાદને કે (જો મનુષ્ય પાસે બે ખીણો ભરીને ધન હોય તો તે ત્રીજી ખીણની [હ 
૪] ખેવના કરશે. મનુષ્યનું પેટમાટી સિવાય કોઈ વસ્તુથી નથી ભરાઈ શકતું) કુર્બાનમાંથી સમજતા હતા, ત્યાં 
૬! સુધી કેક અવતરિત થઈ. આ હદીસને સૂરઃ તકાસુરના મદની હોવાની દલીલ એ આધારે 
નીપ ઠેરવવામાં આવેલ છે કે હઝરત ઉબ્બી જ મદીનામાં મુસલમાન બન્યા હતા. પરંતુ હઝરત ઉબ્બી હકના આ 
| વર્ણનથી એ વાત સ્પષ્ટ થતી નથી કે સહાબા કિરામ કયા અર્થમાં હુઝૂર કૈંક ના એ ઇરશાદને કુઅનિમાંથી 
“1૨ | સમજતા હતા. જો આનો અર્થ એ હોય કે તેઓ તેને કુર્બાનની એક આયત સમજતા હતા, તો એ વાત 
“0. માનવા યોગ્ય નથી, કેમ કે સહાબાની મોટી બહુમતી એ સહાબા પર આધારિત હતી, જે કુર્બાનના શબ્દે- 
જ શબ્દથી માહિતગાર હતી. તેમને એ ગેરસમજ કેવી રીતે હોઈ શકે છે કે આ હદીસ કુર્બાનની એક આયત છે, 
૬ | અને જો કુર્બાનમાંથી હોવાનો અર્થકુર્બાનથી લીધેલ હોવાનો લેવામાં આવે, તો આ રિવાયતનો મતલબ એ 
નૂ પણ હોઈ શકે છે કે મદીના તષ્યિબામાં જે લોકો ઇસ્લામમાં દાખલ થયા હતા, તેમણે જ્યારે પહેલી વખત 
જે! હુઝૂર છક ના મુબારક મોઢેથી આ સૂરઃ સાંભળી તો.તેમણે એ સમજ્યું કે આ હમણાં અવતરિત થઈ છે, અને 
ક! પછી હુઝૂર કછ ના ઉપરોક્ત ઇરશાદ વિશે તેમને એ ખ્યાલ આવ્યો કે તે આજ સૂરઃમાંથી લેવામાં આવેલ છે. 
ઇબ્ને જરીર, તિરમિઝી અને ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર વગેરે હદીસવેત્તાઓએ હઝરત અલી «નું એકથન 
જં! નોંધ્યું છે કે, ““અમે કબરના અઝાબ વિશે છેક સુધી શંકામાં રહ્યા, ત્યાં સુધી કે કઈ અવતરિત 
8 થઈ. ” આનેસૂરઃ તકાસુરના મદની હોવાની દલીલ એટલા માટે ઠેરવવામાં આવેલ છે કે કબરના અઝાબનો હુ 


ઝગ ઝઝ ઝર ઝઝ ઝાઝો 22222222222 22 2222 2222 22222202222 


તફહીમુલ કુરઆન : પારએ-અમ્મ 195 ._. અતૂ-તકાસુર-૧૦૨ 


2. 5 4૬5-699:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦% 


8 ઉલ્લેખ મદીનામાં જ થયો હતો, મક્કામાં તેનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો થયો. પરંતુ આ વાત ખોટી છે. પિ 
.| કુરાનની મક્કી સૂરઃ ઓમાં ઘણી જગ્યાએ કબરના અઝાબનો એવો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો 
જ છે કે શંકાને કોઈ અવકાશ નથી રહેતો. ઉદાહરણ રૂપે જુઓ, અલ-અન્‌આમ આ.૯૩, અન્‌-નહ્‌લ આ. 
| ૨૮, અલ-મુ'મિનૂન આ.૪૫-૪૬. આ તમામ મક્કી સૂરઃઓ છે. તેથી હઝરત અલી «ક ના ઇરશાદથી જો 
છુ કોઈ વાત સાબિત થાય છે, તો તે એ છે કે ઉપરોક્ત મક્કી સૂરઃઓના અવતરણ પહેલા સૂરઃ તકાસુર 
જું અવતરિત થઈ ચૂકી હતી, અને તેના અવતરણે કબરના અઝાબ વિશે સહાબાના સંદેહને દૂર કરી દીધો 
| હતો. 


9૦. 


ડી આજ કારણ છે કે આ રિવાયતો છતાં તફસીરવેત્તાઓની મોટી સંખ્યા આના મક્કી સૂરઃ હોવા અંગે 
જુ સંમત છે. અમારા નજીક માત્ર એટલું જ નહીં કે આ મક્કી સૂરઃ છે, બલ્કે તેના વિષય અને વર્ણનશૈલી 
8 | દર્શાવી રહ્યા છે કે આ મક્કાના આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી સૂરઃઓમાંથી છે. _ 

| વિષય અને ચર્ચા: * - 


| આમાં લોકોને દુનિયાપરસ્તી (દુનિયાથી પ્રેમ, ભૌતિકવાદ)ના ખરાબ પરિણામોથી સચેત કરવામાં 
જું આવ્યા છે, જેના કારણે તેઓ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી વધુને વધુ ધનદોલત, દુન્યવી લાભો અને 
| મોજમજા તેમજ પ્રતિષ્ઠા અને સત્તા મેળવવા તથા તેમાં એકબીજાથી આગળ વધી જવા અને આ જ 
નુ] વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ પરગર્વ કરવામાં લાગેલા રહે છે; અને ઓ એક ચિંતાએ તેમને એટલી હદે ડૂબાડી રાખ્યા [$ 
| છે કે તેમને આનાથી વધુ ઉત્તમ કોઈ વસ્તુ તરફ ધ્યાન આપવાના હોશકોશ જ નથી. આના દુષ્પરિણામથી [4 


₹| સાવધાન કર્યા પછી લોકોને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે આ નેઅમતો-કૃપાઓ, જેમને તમે અહીં નચિંત 
€.| બનીને સમેટી રહ્યા છો, તે કેવળ નેઅમતો જ નથી, પરંતુ તમારી પરીક્ષા માટેની સામગ્રી પણ છે. આમાંથી [4 
છ દરેકનેઅમત વિષે તમને આખિરત (પરલોકમાં જવાબ આપવો પડશે. ર. 
--થ- 


૭૭૦૦૭૦૭૭૦૭ ૦૭૦૦૦૦૯૦૦૦૦૭-૦૦2૭૭222 22222222222 22 22222222232 22 ઝઝ ઝર ઝત ઝઝ 
25૦-૦૦-૦૭૦:૦૦-૯૦-૦૦-૦૦:૦૦:૯૦૭૦-૦૦-૭૦:૦૭-૦૦-૦૦:૪૭૦-૦૦-૦૦-૦૦:૫૦:૦૦-૦૦-૦૦-૭૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦૮૦૦૪:- 


તફહીશુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ 196 અત્‌-તકાસુર - ૧૦૨ _ 


પિ શ ૬૩2ઞ્# * - [42$કટ 2ર કન પૂં 8.221 % 
। ૦6% ટડ ઉક 9 વિઝા 


છમ રાખ્યા છે,'” ત્યાં સુધી કે (આ જ ચિંતામાં) તમે કબરોના કિનારા સુધી પહોંચી જાઓ છો.” કદાપિ 
| નહીં, ટૂંક સમયમાં તમને ખબર પડી જશે.” 


ક ર શબ્દ દરેક એ નિશ્ચિત કાર્ય માટેબોલવામાં આવે છે, જેનાથી માણસની રુચિ એટલી વધી જાય કે તે એમાં ડૂબી જઈને 
1 બીજી મહત્ત્વની વસ્તુઓથી ગાફેલ (બેપરવા) થઈ જાય. આ મૂળ શબ્દથી જ્યારે ટર્કી નો શબ્દ બોલવામાં આવશે, 


દ | આ નિમગ્નતા કે એકલીનતાએ તમને તદ્દન બેપરવા કરી દીધા છે. 


જઃ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. બીજુંએ કે લોકો વિપુલતા અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિમાં એકબીજાથી વધી જવાની કોશેશ કરે. ત્રીજું 
| એ કે લોકો એકબીજાની સામે એ વાત પર ગર્વ ડરે કે તેમને બીજા લોકોથી વધારે વિપુલતા અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત છે. 


,1 તમને તેનાથી વધારે મહત્ત્વની વસ્તુઓથી બેપરવા કરી દીધા છે. આ વાક્યમાં એ સ્પષ્ટતા કરવામાં નથી આવી 
હ કે કડાં કઈ વસ્તુની વિપુલતા અને (ટૂ માં કઈ વસ્તુથી બેપરવા થઈ જવું અભિપ્રેત છે, અનેતર્ડહં(તમને 
| ગાફેલ કે બેપરવા કરી દીધા છે)નું સંબોધન કયા લોકોને કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્પષ્ટતા ન હોવાના કારણે આ શબ્દો 
| તેના સૌથી વ્યાપક અર્થમાં લાગુ થઈ જાય છે. હનો અર્થસીમિત રહેતો નથી, બલ્કે દુનિયાના તમામ ફાયદાઓ 
હ ે અને લાભો, વૈભવ-વિલાસની સામગ્રી,,મોજમજાની ચીજવસ્તુઓ તથા શક્તિ અને સત્તાના સાધનોને વધારેમાં 
| વધારે પ્રાપ્ઠ કરવાની કોશિશ અને મહેનત કરવી, તેની પ્રાપ્તિમાં એક-બીજાથી વધી જવાનો પ્રયત્ન કરવો, અને એક- 
નુ બીજાની સામે આ વસ્તુઓની વિપુલતા પર ગર્વ કરવો આના અર્થમાં સામેલ થઈ જાય છે. એ જ રીતે કનું 
| સંબોધન જે લોકોને કરવામાં આવ્યું છે તેઓ પણ મર્યાદિત નથી રહેતા, બલ્કે દરેક યુગના લોકો પોતાની વ્યક્તિગત 
૪! હેસિયતથી પણ અને સામૂહિક હેસિયતથી પણ તેના સંબોધન હેઠળ આવી જાય છે. હવે આનો અર્થ એ થયો કે વધુને 
દ વધુ દુનિયા પ્રાપ્ત કરવા અને એમાં એક-બીજાથી આગળ વધી જવા અને બીજાઓની સામે તેના ઉપર ગર્વલેવાની ર 


| વાક્યમાં મુશ્કેલીથી તેને વર્ણવી શકાય છે. 


વે? «જ કક્કઇકક “2 «૪. 
| આ. ૮ ! સૂટઃ ૧૦૩ અતૂ-તકાસુર (મક્કી) | છ્ુકૂઅ-૧ ! 
બ્ર 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
તમને લોકોને વધુને.વધુ અને એકબીજાથી વધીને દુનિયા પ્રાપ્ત કરવાની ધૂને ગફલતમાં નાખી 


(૧) વાસ્તવમાં કછક।#૪ ફરમાવવામાં આવ્યું છે, જેના અર્થમાં એટલી વ્યાપકતા છે કેએક આખા 
«હં શબ્દ કફ માંથી બન્યો છે, જેનો સાચો અર્થ ગફલત (ઉપેક્ષા, બેપરવાઈ) છે. પરંતુ અરબી ભાષામાં આ 
તો તેનો અર્થએ થશે કે કોઈ ની એ તમને પોતાનામાં એટલા મગ્ન કરી દીધા કે તમને કોઈ અન્ય વસ્તુનું, જે તેનાથી 
વધારે મહત્ત્વની છે, ભાનબાકી રહ્યું નથી. તેની જ ધૂન તમારા પર સવાર છે. તેની જ ચિંતામાં તમે લાગેલા છો, અને 


હશબ્દડ/થી છે, અને આના ત્રણ અર્થ છે. એકએ કે માણસ વધારેમાં વધારે વિપુલતા અને સમૃદ્ધિ પ્રામ 


આમ, ઝછૂકા#વઈ1નો અર્થથયો એ 55 (તકાસુરે) તમને પોતાનામાં એટલા મગ્ન કરી દીધા છે કે તેની ધૂને 


“તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ " 197 અતુ-તકાસુર - ૧૦૨ 


ક દ્ર. દ્ર 


3૭2 


રી 'પછી (સાંભળી લો કે) કદાપિ નહીં, ટૂંકે સમયમાં તમને ખબર પડી જશે. કદાપિ નહીં, જો તમે ્િ 
ક વિશ્વસનીય જાનના રૂપે (આ વર્તનના અંજામને) જાણતા હોત (તો તમારું આ વર્તન ન હોત). તમે 

પ જહજ્ઞમ (નર્ક) જોઈને રહેશો, પછી (સાંભળી લો કે) તમે વિશ્વાસની સાથે તેને જોઈ લેશો. પછી 
પિ જરૂર તે દિવસે તમારાપાસેથીઆ કૃપાઓ વિષે જવાબ માગવામાં આવશે.” (રુકૂઅ-૧) 


| ધૂન લોકો ઉપર પણ સવાર છે અને જાતિઓ ઉપર પણ. એ જ પ્રમાણે હમાં એ વાતની સ્પષ્ટતા કરવામાં નથી ર તં 
| આવી કે “તકાસુરે” લોકોને પોતાનામાં મગ્ન કરીને કઈ વસ્તુથી બેપરવા કરી દીધા છે, તેથી તેનો અર્થ પણ ખૂબઃ |૭. 
| વ્યપાકબની ગયો છે. તેનો અર્થએ છે કેલોકોને આ “તકાસુર'ની ન દરેકએ વસ્તુથી બેપરવા કરી દીધા છે, જે તેની 


હં મા ધોરણ કેટલી હદે નીચું જઈ રહ્યું છે. તેમને વધારેમાં વધારે ધનદોલત જોઈએ, એ વાતની કોઈ પરવા 
તથી કે તે કથા સાધનો અને માધ્યમોથી પ્રા થાય છે. તેમને વૈભવે-વિલાસ-અને શારીરિક લિજ્જતોની સામગ્રી 
| વધુને વધુ અપેક્ષિત છે, આ વાસનોઓની પૂર્તિમાં ડૂબીને તેઓ એ વાતથી તદ્દન બેપરવા બની ગયા છે કે આ વર્તનનું 
જ | પરિણામ શું છે. તેમને વધારેમાં વધારે શક્તિ, વધારેમાં વંધારે સૈન્ય, વધોરમાં વધારે શસ્રો ઉપલબ્ધ કરવાની ચિંતા 
1 છે, અને આ બાબતમાં તેમના વચ્ચે એક-બીજાથી આગળ વધી જવાની દોડ ચાલુ છે, એ વાતત્તી ચિંતા તેમને નથી કે 
। આ બધું અલ્લાહની ધરતીને અત્યાચારથી ભરી દેવા અને માનવતાને નષ્ટ-વિનષ્ટ કરી દેવાની સાધનસામગ્રી છે. 
જ ટૂંકમાં “તકાસુર'ના અનેક સ્વરૂપો છે, જેણે લોકો અનેજાતિઓ સૌને પોતાનામાં એટલા મગ્ન કરી રાખ્યા છે કેતેમને 


જ] પીછો છોડતી નથી. 


મ જવું જ ઉન્નતિ અને સફળતાં છે; જયારે કે આ કદાપિ-ઉન્નતિ અને સફળતા નથી. ટૂંક સમયમાં જ તેનો ખરાબ અંજામ 
। તમને ખબર પડી જશે અને તમે જાણી લેશો કે આ કેટલી મોટી ભૂલ હતી, _જેમાં તમે જીવનભર ગ્રસ્ત રહ્યાં. “ટૂંક 
| સમય'થી અભિપ્રેત આખિરત- પણ હોઈ શકે છે, -કેમ કે જેહસ્તીની'નજર અનંત-કાળથી અત્યારસુધીંતમામ યુગો: 
ક ે _પરવ્યાપ્તછે તેના માટે અમુક હજારઃકે લાખ વર્ષો પણ યુગનો એકનાત્તા-સરખો ભાગ છે. પરંતુ આનાથી અભિપ્રેત ર 


7 


દુનિયાઅનેતેના લાભો તથા મોજમજાથી વધારે કોઈવસ્તુનું ભાને શહ નથી. સડ, 
" (૨) અથસિ, તમેપોતાનું આખું આયુષ્ય આજકોશિશમાં ખપાવી નાખો છોઅને મૃત્યુ સુધીઆ ચિંતા તમારો 


(૩) અથતિ્‌તમને એ ગેરસમજ છેકે દુનિયાની સાધન-સામગ્રીની આ વિપુલતા અને તેમાં બીજા લોકોથી વધી 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ી આ “ 198 5 ચ અત્‌-તકાસુર - ૧૦૨ 


દિ “મૃત્યુ' પણ હોઈ શકે છે, કેમ કે તે તો કોઈપણ મનુષ્યથી વધારે દૂરનથી, અનેએ વાત મૃત્યુ થતાં જ મનુષ્યપર ખુલી 
જશે કે જે વ્યસ્તતાઓ અને પ્રવૃત્તિઓમાં -તે પોતાત્તું જીવન ખપાવીને આવ્યો છે, તે તેના માટે સૌભાગ્ય અને 
1 ખુશહાલીનું સાધન હતીઃકે દુષ્પરિણામ અનેદુર્ભાગ્યનું સાધન. _ 
(૪) આ વાક્યમાં “પછી' શબ્દ એ અર્થમાં નથી કે દોઝખમાં નાખી દીધા-પછી જવાબ લેવામાં આવશે, બલ્કે 
દ ય આનો મતલબ એ છે કે પછી એ સમાચાર પણ અમે તમને આપી દઈએ. છીએ કે તમારાથી આ ને'મતો (કૃપાઓ) 
| વિશે પૂછવામાં આવશે , અને દેખીતું છે કે આ પૂછપરછ અલ્લાહની અદાલતમાં હિસાબ લેતી વખતે થશે. આની 
જી સૌથી મોટી દલીલ એ છે કે જુદી-જુદી હદીસોમાં રસૂલુલ્લાહ છકંથી એ વાત નોંધવામાં આવી છે કે અલ્લાહતૃઆલાએ 
જિ! જે ને'મતો બંદાઓને આપી છે, તેના વિશે મોમિન અને કાફિર સૌને જવાબ આપવો પડશે. એ વાત અલગ છે કે જે 
| લોકોએ ને'મતોનો ઇન્કાર ન કર્યો અને આભારી બનીને રહ્યા, તેઓ આ હિસાબ-કિતાબમાં સફળ રહેશે, અને જે 
| લોકોએ અલ્લાહની ને'મતોનો હક્ક અદા ન કર્યો અને પોતાના વાણીથી કે વર્તનથીઃ અથવા બંનેથી તેની કૃતઘ્નતા 
| (નિમકહરામી) કરી, તેઓ આમાં નિષ્ફળ રહેશે. ી 
જ! . હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ «8 ની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ ફં અમારા ત્યાં પધાર્યા અને અમે આપને 
| તાજી ખજૂરો ખવડાવી અને ટંડું પાણી પીવડાવ્યું. આ અંગે હુઝૂર કં એ ફરમાવ્યું : ''આ એ ને'મતોમાંથી છે, જેના 
| વિશે તમને પૂછવામાં આવશે.” (મુસ્નદ અહમદ, નિસાઈ, ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને મરદૂયા, અબ્દ 
બિન હુમૈદ, બયહકી ફી અલ-શઅબ) ર 
હઝરત અબૂ હુરૈરા ક ની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ ફં એ હઝરત અબૂલક્ર હઠ અંને હઝરત ઉમર «ને કહ્યું. 
કે ચાલો, અબૂ હૈશમ બિન અત્‌-તહાન અન્‍્સારીના ત્યાં જઈએ. આમ, તેમને લંઈને આપ ઇબ્ને અલ-હૈશમના_ 
બગીચામાં તશરીફ લઈ ગયા. તેમણે લાવીને ખજૂરોનો એક ગુચ્છો મૂકી દીધો. હુઝૂર કં એ ફરમાવ્યું : તમે પોતે 
ખજૂરો કેમ તોડી ન લાવ્યા ? તેમણે અરજ કરી ઃ હું ઇચ્છતો હતો કે આપ. મહાનુભાવો જાતે વીણી-વીણીને ખજૂરો . 
| ખાવ. આમ, તેમણે ખજૂરો ખાધી અને ઠંડું પાણી પીધું. તે પછી હુઝૂર કૈ એ ફરમાવ્યું : ““એ હસ્તીના સોગંદ, જેના 
| હાથમાં મારા પ્રાણ છે ! આ એ ને'મતોમાંથી છે, જેના વિશે તમારે કયામતના દિવસે જવાબ આપવો પડશે; આ ઠંડો 
હ ય છાંયડો, આ ઠંડી ખજૂરો, આ ઠંડું પાણી.” (આ પ્રસંગને જુદી-જુદી રીતે મુસ્લિમ, ઇબ્ને માજા, અબૂ દાઉદ, 
1 તિરમિઝી, નિસાઈ, ઇબ્ને જરીર અને અબૂ યઅલા વગેરેએ હઝરત અબૂ હુરેરા «ક થી નોંધી છે ., જેમાં અમુકમાં એ 
પ અન્સારી બુરુર્ગનું નામ લેવામાં આવ્યું છે અને અમુકમાં ફક્ત અન્સારમાંથી એક વ્યક્તિ કહેવામાં'આવેલ છે. આ 
| પ્રસંગનું અલગ-અલગ રીતે વિભિન્ન વિગતો સાથે ઈબ્ને અબી હાતિમે હઝરત ઉમર «ક થી, અને ઇમામ અહમદે 
1 પ અબૂ ઉસૈબ રસૂલુલ્લાહ છછ ના મુક્ત કરેલ ગુલામથી નોંધેલ છે. ઇબ્ને હબ્બાન અને ઇબ્ને મરદૂયાએ હઝરત. 
| અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «કથી એક રિવાયત નોંધી છે, જેનાથી જાણવા મળે છે કેમોટાભાગેઆજ રડ પ્રસંગ 
હઝરત અબૂ એયુબ અન્સારી «ઠના ત્યાં પણ બન્યો હતો.) 
આ હદીસોથી એ વાત સ્પષ્ટથઈજાય છે કે પૂછપરછ કેવળ કાફિરોની જંનહીં, સદાચારી મોમિનોની પણ થશે. 
9 | રહી અલ્લાહની એ કૃપાઓ, જે તેણે માનવીને પ્રદાન કરી છે, તો તે અમર્યાદિત અને અસીમ છે. તેની ગણતરી કરી 
9, શકાય તેમ નથી. ઘણી ને'મતો તો એવી છે, માનવીને તેની ખબર સુદ્ધા નથી. કુર્બાન-મજીદમાં ફરમાવવામાં આવ્યું 
| છે કે “જો તમે અલ્લાહની ને'મતો (કૃપાઓ)ની ગણતંરી કરવા ચાહો તો નથી ગણી શકતા.” (ઇબ્રોહીમ : ૩૪) 
| આ કૃપાઓમાંથી અસંખ્ય કૃપાઓ એ છે, જે અલ્લાહત્‌આલાએ પ્રત્યક્ષ રૂપે માનવીને પ્રદાન કરી છે, અને કેટલીય 
પિ કૃપાઓ એ છે, જે માનવીને તેના પોતાના પ્રયાસોના માધ્યમથી આપવામાં આવે છે. માનવીના પ્રયાસોથી પ્રાપ્ 


૬-૧1 ઝ--- 7-૨ 2--૨--૧ 7_-૨”૨ નણ 2-૨ 2-૨૧ 7ન્‍9-૨. 7-૧-૧૪ 7-9. 7-9” 7-૧. ઝ-૨-૧. %-9-૧ 9-૨-૨ 9૨૦૪: 99”: 7” ઝાર 7-૦ 7૧૦૧ 7“ 7-૪-૧79૫ 7-૧૫ 7-૨ 7-9-૧7૧૧ 7-૪-૪7 


કડક૦ક૦૦૦૦૦ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 199 મ ર .__ અત્‌-તકાસુર - ૧૦૨ 


હ ક-૦૦:૯૦૦.૯૦.૯૦૦:૯૦૦:૯૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૭૦:૦૦-૦૦:૦૦૪૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૬૦૪૦૦૮૦૦૮૭૦:૦૭:૪૦૪:૦૦:-૦૦:૦૦: 


અલ્લાહતૂઆલાએ પ્રત્યક્ષ રૂપે પ્રદાન કરેલ કૃપાઓ વિશે તેણે હિસાબ આપવો પડશે કે તેનો તેણે કઈ રીતે ઉપયોગ |. 
કર્યો, અને સર્વાગી રૂપે તમામ કૃપાઓ વિશે તેણે બતાવવું પડશે કે શું તેણે એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો હતો કે આ કૃપાઓ નું. 
અલ્લાહે પ્રદાન કરેલ છે અને તેના ઉપર હૃદય, જીભ અને આચરણથી તેનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો ? કે પછી તે [4 
એમ સમજ્યો હતો કે આ બધું તેને આકસ્મિક જ મળી ગયું છે ? અથવા તેણે એવું વિચાર્યું હતું કે ઘણાબધા ખુદાઓ [૪ 
દ્વારાઆ બધી કૃપાઓ તેને મળી છે ? અથવાએ શ્રદ્ધા રાખી હતી કે આ છે તો અલ્લાહની જ કૃપાઓ, પણ તેને પ્રદાન [૨] 
કરવામાંબીજી અનેક હસ્તીઓની દખલ છે અને એ કારણસર તેમને મા'બૂદ (ઉપાસ્ય, પૂજય) ઠેરવી લીધા હતા અને |. 
તેમનોજ આભાર માન્યો હતો? 


ર 
(0 
0 
[0 
ક 
[0 
[0 
ક 
ર 
0 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અસ્મ ણુ 200 _ - જ અલ-અસ-૧૦૩ 


ઝન ઝત ડરતણીખર્‌ ઝમીન ઝુગણૂભશ્‌ 7બસુન્ટ્‌ બમ ડાબર 7ર મળવા 7ણ 7૫ ર ૩-૬૦ 9જી 9ન્ઝનર [જન્‌ 9ર ઝર, કજ 7જનન્‌ 7૧૦ જનમ્‌ 7૧૦૧ 9-૦ ઝનજનઝ્‌ ઝગ, નળ 7”. જ 7 


૧૦૩:  અલ-અસ્ન 
જ પરિચય ી 


 આસૂરઃ ઝાક આયતના શબ્દ | નેઆ પરઃ નું નામ આપવામાં કે 
ઉતરાણકાળઃ 


જો કેમુજાહિદ, કતાદા અને મે આને મદની કહી છે, પરંતુ વિવરણકર્તાઓની એક મોટીસંખ્યા 
આ સૂરઃને મક્કી ઠેરવે છે, અનેઆ સૂરઃનો વિષય એ પુરવાર કરે છે કે આ મક્કાના પણ આરંભિક કાળમાં 
ઊતરી હશે, જયારે ઇસ્લામની શિક્ષાને ખૂબ ટૂંકા અને હૃદયંગમ અને અસરકારક વાક્યોમાં વર્ણવવામાં 
આંવતી હતી, જેથી સાંભળવાવાળા એક વાર તેને સાંભળીને ભૂલવા ઇચ્છે તો પણ ન ભૂલી શકે અનેતે 
આપોઆપ લોકોની જીભેચેઢી જાય. 


વિષય અનેચર્ચાઃ 


આ સૂરઃ સર્વગ્રાહી અને સંક્ષિપ્ત હીર એફ અતુપમ ઉદાહરણ છે. આમાં કેટલાક તદ્દન ખરા [1 
શબ્દોમાં અર્થની એક દુનિયા ભરી દેવામાં આંવી છે, જેને વર્ણવવાનો હક્ક એક આખા પુસ્તકમાં પણ-[$ 
મુશ્કેલીથી અદા'થઈ શકે. આમાં તદ્દન ચોખ્ખા શબ્દોમાં બતાવી દેવામાં આવ્યું છે કે મતુષ્ધની સફળતાનો _ 
માર્ગકયો છે અને તેના વિતાશ અને બરબાદીનો માર્ગ કયો. ઇમામ શાફઈ રહ.એ તદન સાચું કહ્યું છે કે જો' 
લોકો આ સૂરઃ પર વિચાર કરે તો આ જ તેમના માર્ગદર્શન માટે પૂરતી છે. સહાબા કિરામની નજરમાં આ- 
સૂરઃનું મહત્ત્વ શું હતું, તેનું અનુમાન એ વાત પરથી કરી શકાય છે કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન હિસ્નુદૂ- 
 દારિમી અબૂ મદીના રહ.ની રિવાયત અનુસાર અલ્લાંહના રસૂલ કંઈ ના સાથીઓમાંથી જ્યારે બે 
વ્યક્તિઓ એકબીજાને મળતા તો. ત્યાં સુધી વિખૂટા ન પડતા, જયાં સુધી સ ર અગ્ન'ન 
સંભળાતી લેતા. (તબરાની) ર 


ર ક હ જે જ ક અ . ફિ ક ઝે 


સ ઝઝઝઝ ઝડ ઝઝઝઝ222222222222 222 222 22222 22222222222 ર22 222222 22 22 22222522529 


તફહીમુલ કુઅનઃ પારએ-અમ્મ - . ૨01 _ ર . "“અલ-અસ-૧૦૩ 


મ લાવ્યા, અને સદ્કાર્યો કરતા રહ્યા, અનેએકબીજાને સત્યની શિખામણ અને યૈર્યની તાકીદ કરતા 
ક] રહ્યા.” (રુકૂઅ-૧) ી હ 


દે અલ્લાહતૂઆલાએ સર્જનો (સૃષ્ટિના સજીવો-નિર્જીવો)માંથી કોઈ-વસ્તુના સોગંદ તેની મહાનતા કે તેના કૌશલ્ય 
[4 અને વિશિષ્ટતાઓના આધારે નથી ખાધા, બલ્કે એ કારણસર ખાધા છે કે તે એ વાત માટે દલીલ-છે, જેને સાબિત 
પ કરવાનો આશય છે. આમ, કાળના કેજમાનાના સોગંદનો અર્થ એ છે કે કાળ કે જમાનો એ હકીકત પર સાક્ષી છે કે” 

| માનવી મોટી ખોટમાં છે, ,સિવાયએ લોકોનાજેમનામાં આ ચાર ગુણોજોવા મળતા હોય. 


હુ. માટે પણ, જેમાં વર્તમાન વાસ્તવમાં કોઈ લાંબી મુદ્દતનું નામ નથી. હર પળ પસાર થઈને ભૂતકાળ બનતી'જઈ રહી 
1 છે અને દરેક ક્ષણ આવીને ભવિષ્યને વર્તમાન અને વીતી જઈને વર્તમાનને ભૂતકાળ બનાવી રહી છે. અહીં કેવળ” 
| કાળના સોગંદ ખાવામાં'આંવ્યા હોવાથી બંને પ્રકારનો કાળ તેના અર્થમાં સામેલ-છે. વીતી ગયેલ કાળના સોગંદ 
| ખાવાનો મતલબ એ છે કે માનવ- ઇતિહાસ એ વાત પર સાક્ષી આપી રહ્યો છે કે જે લોકો આ ગુણોથી ખાલી હતા, 
ર! તેઓ છેવટે . નુક્સાન ભોગવીને રહ્યા, અને વીતી ગયેલ કાળના સોગંદ ખાવાનો મતલબ સમજવા માટે પહેલા એ- 
। વાત સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ કે જે કાળ કે જમાનો અત્યારે પેસાર થઈ રહ્યો છે, તે વાસ્તવમાં એ સમય । છે, જે 


| જે પરીક્ષાખંડમાં વિદ્યાર્થીને પ્રશ્નપત્ર હલ કરવા મોટે. આપવામાં આવે છે.આ સમય જે ઝડપથી પસાર થઈ રહ્યો છે # 
| તેનું અનુમાન થોડી વારમાટે પોતાની ઘડિયાળમાં સેકંડકાંટાની હલનચલન કરતો જોઈને તેમને થઈ જશે, જ્યારે કે. 


જ 


ટ. 2 ૨ 2 2 4542 44465:09:૦૦-૭૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦૪:૯૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦: 


[૮ પક કાઇ (* 


4 


5% 
હાડા કનુ, કી 


અલ્લાહના નામથી, -જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
કાળના સોગંદ ! મનુષ્ય હકીકંતમાં ખોટમાં છે, સિવાય તે લોકોના જેઓ ઈમાન 


(૧) આ સૂરઃમાં કાળના સોગંદ એ વાત માટે ખાવામાં આવ્યા છે કે મનુષ્ય મોટા તુક્સાનમાં છે, અનેઆ 
નુકસાનથી કેવળ એ જ લોકો બચેલા છે, જેમનામાં ચાર ગુણો જોવા મળે છેઃ (૧) ઈમાન, (૨) સત્કર્મો, (૩) એક- 


બીજાને સત્યની શિખામણ આપવી, અને (૪) એક-બીજાને ધૈર્યની તાકીદ કરવી. હવે આ અનુસંધાનમાં એક-એક 


જ્યાં સુધી સોગંદનો સંબંધ' છે, આ અગાઉ અનેકવાર-અમે એ વાતની સ્પષ્ટતા કરી ચૂક્યા છીએ કે 


“કાળ' કે 'જમાનો' શબ્દ વીતી ગયેલા જમાના માટે પણ બોલવામાં આવે છે અને પસાર થઈ રહેલા જમાના 


રેકવ્યક્તિ અને દરેક જાતિને દુનિયામાં કામ કરવા માટેઃ આપવામાં આવ્યો છે.-તેનું ઉદાહરણ એ સમયની જે જેમછે,' 


૦૭ ૩૭-૦૭-૦૭૦૨૦૦૭૦૦૦૦૦૩૭૦૦૭૭૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 22 2222 ઞઝઞઝઞઝ ઝર ઝક 
ટ 5 “4 0:૬9૦:૭૦:૯૦૦-૦૦-૦૦.-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦:- 


, %30- 


! ર 
દ ન પ૫ જ હ #. . 


તફહીમુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ ક 202 અલ-અસ -૧૦૩ 


કું એક સેકંડ પણ સમયનો એક મોટો ભાગ છે. આ જ એક સેકંડમાં પ્રકાશ એક લાખ છયાસી હજાર માઈલનું અંતર 
મ કાપી નાખે છે, અને ખુદાની ખુદાઈમાં ઘણી વસ્તુઓ એવી પણ હોઈ શકે છે, જે આનાથી પણ વધારે તેજ ગતિની 
જું હોય, ચાહે તે હજુસુધી આપણી જાણમાં ન આવી હોય. તેમ છતાં સમયના પસાર થવાની ગતિ એ જ સમજી લેવામાં 
| આવે, જે ઘડિયાળમાં સેકંડકાંટાના ચાલવાથી આપણને જોવા મળે છે, અને એ વાત પર વિચાર કરવામાં આવે કે 

૨ | આપણે જે કંઈપણ સારું કે ખરાબ કાર્ય કરીએ છીએ, અને જે કાર્યોમાં પણ આપણે વ્યસ્ત રહીએ છીએ, બધું જ એ 
1 મર્યાદિત આયુષ્યમાં જ થાય છે, જે દુનિયામાં આપણને કામ કરવા માટે આપવામાં આવેલ.છે, ત્યારે આપણને 

1 અનુભવ થાય છે કે આપણી ખરી મૂડી તો આ જ સમય છે, જેઝડપથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ઇમામ રાઝી રહ.એ કોઈ 

| બુગઝૂર્ગનું કથન નોંધ્યું છે કે ““હું સૂરઃ અન્નનો મતલબ એક બરફ વેચવાવાળા પાસેથી સમજ્યો, જે બજારમાં પોકારી 

। રહ્યો હતો કે દયા કરો એ વ્યક્તિ પર, જેની મૂડી પીગળી જઈ રહી છે; દયા કરો એ વ્યક્તિ પર, જેની મૂડી પીગળી 
| જઈ રહી છે...તેની આ વાત સાંભળીને મેંકહ્યું આ છેટે, હઝ) જં,કઇ5 નો અર્થ. આયુષ્યની જેમુદ્ત 
1 મનુષ્યને આપવામાં આવી છે, તે બરફના પીગળવાની જેમ ઝડપથી પસાર થઈ રહી છે. તેને જો વેડફી નાખવામાં 

| આવે, અથવા ખોટા કાર્યોમાં વાપરી નાખવામાં આવે તો આ જ મનુષ્યનું નુક્સાન છે.'' આમ, પસાર થઈ રહેલા 

| કાળના સોગંદ ખાઈને જે વાત આ સૂરઃમાં કહેવામાં આવી છે, તેનો અર્થ એ છે કે આ તેજ ગતિવાળો જમાનો સાક્ષી 

( ડી આપી રહ્યો છે કે આ ચાર ગુણોથી ખાલી થઈને મનુષ્ય જે કાર્યોમાં પણ પોતાના આયુષ્યની મહેતલ વાપરી રહ્યો છે, 
| તે બધું જ તુકસાનનો સોદો છે. ફાયદામાં કેવળ એ લોકો છે જેઓ આ ચાર ગુણોથી સંપન્ન થઈને દુનિયામાં કાર્ય કરે. 

| આ એવી જ વાત છે, જેને આપણે એ વિદ્યાર્થીને, જે પરીક્ષાના નિર્ધારિત સમયમાં પોતાનું પ્રશ્નપત્ર હલ કરવાને 
બદલે એસમય કોઈ અન્ય કાર્યમાં પસાર કરી રહ્યો હોય, વર્ગ-ખંડમાં લાગેલ ઘડિયાળની તરફ ઇશારો કરીને કહીએ [૧ 

। કે આ પસાર થઈ રહેલો સમય બતાવી રહ્યો છે કે તમે પોતાનું નુકસાન કરી રહ્યા છો, ફાયદામાં કેવળ એ વિદ્યાર્થી છે, 


કિ 


| જે આ સમયની દરેક પળનો પોતાનું પ્રશ્નપત્ર હલ કરવામાં ઉપયોગ કરી રહ્યો હોય. 


'મનુષ્ય' શબ્દ આમ તો એકવચનમાં છે, પરંતુ પછીના વાક્યમાં છે કે તેનાથી એ લોકોને બાકાત રાખવામાં | 

| આવ્યા છે, જેઓ ચાર ગુણોથી સંપન્ન હોય, તેને જોતાં અનિવાર્યપણે એ માનવું પડશે કે અહીં “મનુષ્ય' શબ્દ સામાન્ય 

9 | નામવાચક (ઉંલળલાં€ 40011) તરીકે વપરાયો છે, અને તે માણસો, સમૂહો, જાતિઓ અને સમગ્ર માનવ-જાત 

ખા પરસમાન રૂપે લાગુ થાય છે. આમ, એ આદેશ કે ઉલ્લેખિત ચાર ગુણોથી જે પણ ખાલી હોય, તેનું ખોટમાં હોવું દરેક 

| સ્થિતિમાં સાબિત થશે, ચાહે તેનાથી ખાલી કોઈ વ્યક્તિ હોય, કે કોઈ જાતિ હોય, કે દુનિયાના તમામ લોકો, આ 

1 તદન એવું જ છે જેમ કે આપણે જો એમ કહીએ કે ઝેર મનુષ્ય માટે જીવલેણ છે , તો એનો મતલબ એ હશે કે ઝેર દરેક 

જ સ્થિતિમાં જીવલેણ છે, ચાહે એક વ્યક્તિ તેને ખાય, અથવા એક આખી જાતિ, અથવા સમગ્ર દુનિયાના મનુષ્યો 

9 | મળીને તેને ખાય. ઝેરના જીવલેણ હોવાનું લક્ષણ પોતાની જગ્યાએ અટળ છે. તેમાં એ રીતે કોઈ ફરક નથી પડતો કે 

| એક વ્યક્તિએ તેને ખાધું છે, કે એક જાતિએ તેને ખાવાનો નિર્ણય કર્યો છે, કે પછી દુનિયાના તમામ લોકોની 

| સર્વસંમતિ એ વાત પર થઈ ગઈ છે કે ઝેર ખાવું જોઈએ; બરાબર એ જ પ્રમાણે એ વાત પોતાની જગ્યાએ અટળ છે કે 

| ચાર ઉલ્લેખિત ગુણોથી ખાલી હોવું મનુષ્ય માટે ખોટનું કારણ છે. આ સામાન્ય નિયમમાં એ વાતથી કોઈ ફરક નથી 

8 | પડતો કે કોઈ એક વ્યક્તિ એનાથી ખાલી છે, અથવા કોઈ જાતિએ કે દુનિયાના તમામ મનુષ્યોએ કુફ, દુરાચાર અને 
| એક-બીજાને અસત્યની પ્રેરણા આપવા અને મનેચ્છાઓની ઉપાસના કરવા અંગે સમંતિ સાધી લીધી છે. 


ટિ 


હવે એ જુઓ કે ખોટનો શબ્દ કુર્બાન-મજીદ કયા અર્થમાં પ્રયુક્ત કરે છે. શબ્દકોષ અનુસાર ખોટ કે નુકસાન 
મ નફા કે ફાયદાનો વિરોધાર્થી છે, અને ધંધામાં આ શબ્દનો ઉપયોગ એ સ્થિતિમાં થાય છે, જ્યારે કોઈ એક સોદામાં 


_ તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 203 અલ-અસ્ર-૧૦૩ 


1 
ત 
ર 
જ 
2 
જ 
ર 
6 
6 
હ 
હ 
નરઃ 
1 
્ 
દ 
/ 
નઃ 
રઃ 
નઃ 
[0 
[હ 
(હ 
નુ 
[0 


ખોટઆવે, અને એ સ્થિતિમાં પણ જ્યારે આખો ધંધો ખોટમાં જઈ રહ્યો હોય, અને એ સ્થિતિમાં પણ જ્યારે પોતાની 
બધી જ મૂડી ખોઈ નાખીને વ્યક્તિ નાદાર થઈ જાય. કુઅનિ-મજીદ આ જ શબ્દને પોતાની વિશેષ પરિભાષા 


“બનાવીને 'ફ્લાહ' (સફળતા)ના વિરૂદ્ધમાં પ્રયુક્ત કરે છે, અને જે રીતે તેની સફળતાની ધારણા કેવળ દુન્યવી 


ખુશહાલી અને સમૃદ્ધિની સમાનાર્થી નથી, બલ્કે દુનિયાથી લઈને આખિરત (પરલોક) સુધી મત્ુષ્યની વાસ્તવિક 
સફળતાને આવરી લે છે, એ જ રીતે તેની ખોટ કે નુકસાનની ધારણા પણ કૈવળ દુનિયામાં નિષ્ફળતા કે દુર્દશાની 
સમાનાર્થી નથી, બલે દુઃસતિયાથી લઈને આખિરત સુધી મત્તુષ્યની વાસ્તવિક નિષ્ફળતા અને નુકસાનને આવરી લે 
છે. 'ફલાહ' (સફળતા) અને “ખુસૂરાન' (ખોટ કે તુકસાન) બંનેની કુરબાની ધારણાની સમજૂતી અમે આનાથી 
પહેલાં ઘણી જગ્યાએ કરી ચૂક્યા છીએ, તેથી તેના પુનરાવર્તનની આવશ્યકતા નથી. (જુઓ : તફહીમુલ કુરબાન, 
ભા-૨, અલ-આ'રાફ, નોંધ ૯; અલ-અન્ફાલ, નોંધ ૩૦; યૂનુસ, નોંધ ૨૩, બની ઇસરાઈલ, નોંધ ૧૦૨; ભા-૩, 
અલ-હજ્જ, નોંધ૧૭; અલ-મુ'મિનૂન, નોંધ ૧, ૨, ૧૧, ૫૦; ભા-૪, લુકમાન, નોંધ ૪; અઝ્‌-સ્રુમર, નોંધ ૩૪) 
આની સાથે એ વાત પણ સારી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે કે આમ તો કુર્બાનની દષ્ટિએ વાસ્તવિક સફળતા 
આખિરતમાં મનુષ્યની સફળતા અને વાસ્તવિક ખોટ ત્યાં તેની નિષ્ફળતા છે, પરંતુ આ દુનિયામાં પણ જે વસ્તુનું 
નામ લોકોએ “ફલાહ' (સફળતા) રાખ્યું છે, તે વાસ્તવમાં સફળતા નથી, બલકે તેનું પરિણામ સ્વયં આ દુનિયામાં 
નુક્સાન છે, અને જે વસ્તુને લોકો નુક્સાન સમજે છે, તે વાસ્તવમાં તુકસાન નથી, બલ્કે આ દુનિયામાં પણ એ જ 
'ફલાહ' (સફળતા)નું માધ્યમ છે. આ હકીકતને કુઅનિ-મજીદમાં ઘણી જગ્યાએ વર્ણવવામાં આવેલ છે, અને દરેક 
ઠેકાણે અમે તેની સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે. (જુઓ : તફહીમુલ કુઅનિ, ભા-૨, અન્‌-નહ્લ, નોંધ ૯૯; ભા-૩, 
મરયમ, નોંધ ૫૩; ભા-૬, અલ-લૈલ, નોંધ ૩, ૫) આમ, જયારે કુરબાન ભારપૂર્વક અને નિર્ણાયક રૂપે કહે છે કે 
'વાસ્તવમાં મત્તુષ્ય મોટા નુકસાનમાં છે' તો તેનો અર્થ દુનિયા અને આખરિત બંનેનું નુકસાન છે, અને જ્યારે તે કહે 
છે કેઆ નુકસાનથી કેવળ એ લોકો બચેલા છે, જેમનામાં નીચે મુજબના ચાર ગુણો જોવા મળે છે, તો તેનો અર્થ બંને 
લોક (અથાત્‌ દુનિયા અને આખિરત)માં નુકસાનથી બચવું અને સફળતા પામવું છે. 

હવે આપણે આ ચાર ગુણોને જોવા જોઈએ, જેના હોવા પર આ સૂરઃ અનુસાર મનુષ્યનું ખોટથી સુરક્ષિત રહેવું 
નિર્ભરછે. 

આમાં સૌપ્રથમ ગુણ ઈમાન છે. આ શબ્દ આમ તો કેટલેક ઠેકાણે કુઅન-મજીદમાં માત્ર મૌખિક રૂપે ઈમાનના 
સ્વીકાર માટે પણ પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે (જેમ કે : અન્‌-નિસા, આ.૧૩૭; અલ-માઈદા, આ.૫૪; અલ- 
અન્ફાલ, આ.૨૦, ૨૭; અત્‌-તૌબા, આ.૩૮ અને અસ્‌-સફફ, આ.૨ માં છે), પરંતુ તેનો વાસ્તવિક ઉપયોગ 
સાચા હૃદયથી માનવા અને વિશ્વાસ લાવવાના અર્થમાં જ કરવામાં આવ્યો છે, અને અરબી ભાષામાં પણ આ 
શબ્દનો આ જ અર્થ છે. શબ્દકોષમાંર્ધા ઠ્ક નો અર્થછે કપડફા551.5 (તેને સાચું માન્યું અને તેના પર વિશ્વાસ 


ન્ટ 


કયો) અનેક હનો અર્થ છે * ડુ (તેના પર વિશ્વાસ કય). કુર્બાન વાસ્તવમાં જે ઈમાનને સાચું અને 
વાસ્તવિક ઈમાન ઠેરવે છે, તેને આ આયતોમાં સંપુર્ણપણે સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવેલ છે: 

[#ઉઝ.ક ફ્ડ્ડ્ઈ કષ છાહકળહઝડળણઇ 

“હકીકતમાં ઈમાનવાળા તો તે લોકો છે જેઓ અલ્લાહ અને તેના રસૂલ પર ઈમાન લાવ્યા, પછી તેમણે કોઈ 
શંકાન કરી...” (સૂરઃ હુજુરાતઃ ૧૫) 

ડડ હડ) (5 છા છદ ઇઇટ્ટ ૭ ડ,) ી 

“'જે લોકોએ કહ્યું કે અલ્લાહ અમારો માલિક અને પાલનહાર (રબ) છે-અને પછી તેઓ તેના ઉપર અડગ 


તફહીસુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ - _ 204 'અલ-અસ્ર- ૧૦૩ 


રહ્યા...” (સૂર હા-મીમ-સજદહઃ ૩૦) પુ 

ન્#કકહબકાક્કીડી હઝીહડઇદઝાણકડ) ી 

“સાચા ઈમાનવાળાતો તે લોકો છે જેમનાહૃદય અલ્લાહનું નામ સાંભળીનેક્ુજી ઉઠે છે.” (સૂર: અન્ફાલઃ ૨) 

''અનેજેલોકો ઈમાન લાવ્યા છે તેઓ સૌથી વધુ અલ્લાહનેપ્રેમ કરે છે.” (સૂરઃ બકરહઃ ૧૬૫) 

કપડ તડ છડ 5૬૮૩૬ %કડઝડઝઇ 

- ૦ પડઝકહ્ક્કાઇ હ હક 

“નહીં, હે મુહમ્મદ ! તમારા રબના સોગંદ ! આ લોકો કદાપિ મોમિન (ઈમાનવાળ।) થઈ શકશે નહીં જ્યાં 
સુધીપોતાનાપરસ્પરનાઝઘડાઓમાં તેઓ તમને ફેંસલો કરવાવાળા ન માને, પછી તમે જે કંઈફેસલો કરો તેના માટે 
પોતાનાહૃદયમાં સહેજ પણ સંકોચ ન અનુભવે, બલ્કે તેને સંપૂર્ણપણે માની લે.”' (સૂરઃ નિસાઃ €૫) 

આનાથી પણ વધારે આ આયતમાં મૌખિક રૂપે ઈમાનના સ્વીકાર અને વાસ્તવિક ઈમાનના ફરકને સ્પષ્ટ 
કરવામાં આવ્યો છે અને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કેખરી જરૂરત તો વાસ્તવિક ઈમાન છે, ન કે મૌખિકસ્વીકાર. 

સિન 

“હેલોકો, જેઓ ઈમાનલાવ્યાછો ! ઈમાન લાવો અલ્લાહ અને તેના રસૂલ પર.” (અન્‌-નિસાઃ ૧૩૬) 

હવે રહ્યો એ પ્રશ્ન કે ઈમાન લાવવાથી કઈ વસ્તુઓ પર ઈમાન લાવવું છે, તો કુર્બાન-મજીદમાં સંપૂર્ણપણે આ 
વાતને પણ ખૂબ જ સ્પષ્ટતાપૂર્વક વર્ણવી દેવામાં આવી છે. આનાથી અભિપ્રેત સૌપ્રથમ, અલ્લાહને માનવું છે. 
કેવળ તેના અસ્તિત્વને જ માનવું નહીં, બલ્કે તેને એ હેસિયતથી માનવું છે કે એ જ એક ખુદા (ઈશ્વર) છે. ખુદાઈ 
(ઈશ્વરત્વ)માં કોઈ તેનો ભાગીદાર નથી. એ જ એ વાતનો અધિકારી છે કે મનુષ્ય તેની ઇબાદત, બંદગી અને 
આજ્ઞાપાલન કરે. એ જ ભાગ્યને બતાવનાર (ભાગ્ય-વિધાતા) અને બગાડનાર છે. બંદાએ તેનાથી જ દુઆ માગવી 
જોઈએ અને તેના ઉપર જ ભરોસો કરવો જોઈએ. એ જ આજ્ઞા આપનાર અને મનાઈ કરનાર છે. બંદાનું કર્તવ્ય છે કે 
તેની આજ્ઞાનું પાલન કરે અને જે વસ્તુથી તેણે મનાઈ કરી છે તેનાથી રોકાઈ જાય. તે બધું જ જોવાવાળો અતે 
સાંભળતાવાળો છે. તેનાથી મનુષ્યનું કોઈ કૃત્ય તો દૂરની વાત છે, એ હેતુ અને નિયત પણ છૂપાં નથી, જેના સાથે 
તેણે કૃત્ય કર્યું છે. બીજું, રસૂલને માનવું, એ હેસિયતથી કે તેઓ અલ્લાહત્‌આલાએ નિયુક્ત કરેલ માર્ગદર્શક અને 
નિર્દેશક અને નેતા છે, અને જે વસ્તુનું પણ શિક્ષણ તેણે આપ્યું છે તે અલ્લાહત્‌આલા તરફથી છે, તદ્દન સત્ય છે, અને 
તેને સ્વીકારવું જરૂરી છે. આ જ રિસાલત (ઈશદૂતત્વ) પર ઈમાનમાં ફરિશ્તાઓ, અંબિયા (ઈશદૂતો) અને 
અલ્લાહના ગ્રંથો અને કુઅનિને પર પણ ઈમાન લાવવું સામેલ છે; કેમ કે આ એ શિક્ષાઓમાંથી છે, જે અલ્લાહના 
રસૂલે આપી છે. ત્રીજું, આખિરતને-માનવું, એ હેસિયતથી કે મતતુષ્યનું વર્તમાન જીવન પહેલું અને અંતિમ જીવન 
નથી, બલ્કે મૃત્યુ પછી મનુષ્યને ફરીથી જીવંત થઈને ઉઠવાનું છે;પોતાના કર્મોનો, જે તેણે દુનિયાના જીવનમાં કર્યા 
છે, અલ્લાહને હિસાબ આપવાનો છે; અને આ હિસાબ-કિતાબમાં જે લોકો નેક (સદાચારી) ઠરશે તેમને ઇનામ અને 
વળતર તથા જેઓ દુરાચારી ઠરશે તેમને સજા મળવાની છે. આ ઈમાન ચરિત્ર અને વ્યક્તિત્વ માટે એક મજબૂત. 
આધાર ઉપલબ્ધ કરે.છે, જેના ઉપર એક શુદ્ધ અને પવિત્ર જીવનની ઇમારતની સ્થાપના થઈ શકે છે, નહિં તો જ્યાં 
મૂળથી આ ઈમાન જ ન હોય, ત્યાં મનુષ્યનું જીવન, બહારથી ચાહે ગમે તેટલું સુંદર અને ખુશહાલ કેમ ન હોય, તેની 
સ્થિતિએકલંગરવગરના જહાજ જેવું હોય છે, જે મોજાઓની સાથે વહેતું ચાલ્યું જાય છે અનેક્યાંય સ્થિર રહી શકતું 
નથી (અર્થાત્‌ મોજાઓ તેને ચાહે ત્યાં લઈ જાય). ર 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ રે 205 અલ-અસ્ર -૧૦૩ 


9 ઇમાન પછી બીજો ગુણ, જે મનુષ્યને નુકસાનથી બચાવવા માટે આવશ્યક છે, તે “સાલેહાત' (સત્કર્મો) પર 
| અમલ કરવું છે. 'સાલેહાત' શબ્દ તમામ સત્કર્મોને આવરી લે છે, જેમાંથી નેકી અને ભલાઈનો કોઈ પ્રકાર કે સ્વરૂપ 
પ બહાર નથી. પરંતુ કુરાન અનુસાર કોઈ કાર્ય ત્યાં સુધી 'અમલે સાલેહ' (સત્કર્મ) નથી હોઈ શકતું, જયાં સુધી તેના 
| મૂળમાં ઈમાન ન હોય, અને તે એ માર્ગદર્શન અનુસાર ન કરવામાં આવે, જે અલ્લાહ અને તેના રસૂલે આપેલ છે. 

8 | તેથી કુર્બાન-મજીદમાં દરેક ઠેકાણે “અમલે સાલેહ'થી પહેલાં ઈમાનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને આ સૂરઃમાં 
| પણ તેનો ઉલ્લેખ ઈમાન પછી કરવામાં આવ્યો છે. કુર્બાનમાં કોઈ એક પણ જગ્યાએ ઈમાન વગર કોઈ કાર્યને 
| “સાલેહ' (નેક) કહેવામાં આવેલ નથી અને ન તો ઈમાન વગર કોઈ કાર્ય માટે ઇનામ કે વળતરની આશા આંપવામાં 
| આવી છે. બીજી બાજુએ પણ એક હકીકત છે કે ઈમાન એ જ વિશ્વસનીય અને લાભદાયક છે, જેના સાચા હોવાનો 
| પુરાવો મત્તુષ્ય પોતાના આચરણથી પ્રસ્‍તુત કરે, નહિં તો આચરણ વગરનું ઈમાન કેવળ એક દાવો છે, જેનું ખંડન 

હ મનુષ્યસ્વયં જ કરી નાખે છે, જયારે તે આ દાવા છતાં અલ્લાહ અને તેના રસૂલે દશવિલ રીતથી હટીને આચરણ કરે 

ની છે. ઈમાન અને “અમલે સાલેહ (સત્કર્મ)નો સંબંધબીજ અને વૃક્ષ જેવો છે. જયાં સુધી બીજ જમીનમાં ન હોય, કોઈ 
1 વૃક્ષ ઊગતું નથી. પરંતુ જો બીજ જમીનમાં હોય અને કોઈ વૃક્ષ ઊગી રહ્યું ન હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે બીજ 
| જમીનમાં દટાઈને રહી ગયું. આ કારણસર જ કુર્બન-પાકમાં જેટલી પણ ખુશખબરીઓ આપવામાં આવી છે, એજ 

ક] લોકોને આપવામાં આવી છે, જેઓ ઈમાન લાવીને સત્કર્મકરે, અને આ જ વાત આ સૂરઃમાં પણ કહેવામાં આવી છે 
| કે મનુષ્યને નુકસાનથી બચાવવા માટે જે બીજો ગુણ જરૂરી છે તે ઈમાન પછી નેક કામો પર અમલ કરવું છે. બીજા 
| શબ્દોમાં સત્કર્મવગર ઈમાનવ્યક્તિને નુકસાનથી બચાવી શકતું નથી. 


ઉપરોક્ત બે ગુણો તો એ છે, જે દરેક વ્યક્તિમાં હોવા જોઈએ. તે પછી આ સૂરઃ બે વધુ ગુણો બતાવે છે, જે 

ક 1 નુકસાનથી બચવા માટેજરૂરી છે, અને તે એ છે કે ઈમાન અને સત્કર્મ કરનારા લોકો એક-બીજાને સત્યની શિખામણ 
| અને ધૈર્યની તાકીદ કરે. આનો અર્થ એ છે કે સોપ્રથમ તો ઈમાન લાવવા અને સત્કર્મ કરવાવાળાઓએ વ્યક્તિ- 
વ્યક્તિના રૂપમાં અલગ-અલગ ન રહેવું જોઈએ, બલ્કે તેમની સામૂહિકતાથી એક મોમિન અને સત્કર્મી સમાજ 

| અસ્તિત્વમાં આવવો જોઈએ. બીજું, આ સમાજના દરેક વ્યક્તિએ પોતાની એ જવાબદારી સમજવી જોઈએ કે તે 
8 | સમાજને બગડવા નહીં દે, તેથી તેના તમામ લોકોનું એ કર્તવ્ય હોય છે કે તે એક-બીજાને સત્ય અને ધૈર્યની તાકીદ 

| કરે. 

'હક્ક' (સત્ય) શબ્દ “બાતિલ' (અસત્ય)નો વિરોધી છે અને સામાન્યતઃ આ બે અર્થમાં પ્રયુક્ત થાય છે. એક - 

પે ખરી અને સાચી અને ન્યાયોચિત, વાસ્તવિકતા પર આધારિત વાત; ચાહે તે આસ્થા અને ઈમાનથી સંબંધિત હોય કે 

મ દુનિયાના મામલાઓથી. બીજું -એ હક્ક, જેને અદા કરવો મનુષ્ય પર આવશ્યક હોય, ચાહે તે ખુદાનો હક્ક હોય કે 
મ બંદાઓના હક્ક હોય અથવા પોતાની જાતનો હક્ક. આમ, એક-બીજાને “હક્ક'ની શિખામણ આપવાનો અર્થએ છે , 

| કે ઈમાનવાળાઓનો આ સમાજ એવો ઉદાસીન, સંવેદનહીન અને નઠોર ન હોય કે તેમાં અસત્ય માથું ઉંચકી રહ્યું 

| હોય અને સત્ય વિરુદ્ધકામ કર્યેજઈ રહ્યું હોય, પણ લોકો મૌન બનીને તેનો તમાશો જોતાં રહે, બલ્કે આ સમાજમાં એ 

દ મ ભાવનાવ્યાપ્ન હોય કેજ્યારે અને જ્યાં પણ અસત્ય માથું ઉંચકે સત્ય-નિષ્ઠો તેનો સામનો કરવા માટેઊભા થઈ જાય, 
| અને સમાજનો દરેક વ્યક્તિ કેવળ પોતે જ સત્ય-નિષ્ઠા, સચ્ચાઈ અને પ્રમાણિકતા તથા ન્યાય અને ઇન્સાફ પરકાયમ 

|] રહેવા અને હક્કદારોના હક્ક અદા કરવા પર સંતોષ ન કરે, બલ્કે બીજાઓને પણ આ વર્તણૂકની શિખામણ આપે. 

|] આ એ વસ્તુ છે, જે સમાજને નૈતિક પતન અને અધોગતિથી બચાવવાની બાંહેધરી આપે છે. જો આ ભાવના કોઈ 
| સમાજમાં જોવા ન મળે, તો તે 'ખુસરાન' (ખોટ કે તુકસાન)થી બચી શકતો નથી અને આ તુકસાનમાં એ લોકો પણ 


1 
1" દિ૭:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૯૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૯૦:-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૩:-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦:૦૦-૬ છી 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ 206 અલ-અસ્ર -૧૦૩ 


હ પી છેવટેસપડાઈને રહે છે, જેઓ પોતાની જગ્યાએ સત્ય પર કાયમ હોય પણ પોતાના સમાજમાં સત્યને પાયમાલ થતા 
1 જોતા રહ્યા. આજ વાત છે, જે સૂરઃ માઈદામાં ફરમાવવામાં આવી છે કેબની ઇસરાઈલ પર હઝરત દાઉદ છક અને. 
1 હઝરત ઈસા ઇબ્ને મરયમ કકછની જીભથી ફિટકાર કરવામાં આવ્યો અને આ ફિટકારનું કારણ એ હતું કે તેમના 
મું! સમાજમાં ગુનાઓ અને નીતિમત્તાનું ઉલ્લંઘન સામાન્ય બની ગયું હતું તેમજ લોકોએ એક-બીજાને દુરાચારથી 
| રોકવાનું છોડી દીધું હતું. (આ.9૮-૭૯) તદુપરાંત, આ વાતને સૂરઃ આ'રાફમાં આ રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે 
તુ બની ઇસરાઈલે જ્યારે ખુલ્લંખુલ્લા “સબ્ત'ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને માછલીઓ પકડવાનું શરૂ કરી દીધું, તો 
જે. તેમના ઉપર પ્રકોપ અવતિરત કરી દેવામાં આવ્યો અને એ પ્રકોપથી કેવળ એ જ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા, 
જન. જેઓ આ ગુનાથી રોકવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. (આ. ૧૬૩થી ૧૬૬) અને આજ વાત સૂરઃ અન્‍્ફાલમાં આ પ્રમાણે 
| વર્ણવવામાં'આવી છે કે બચો, એ ફિત્ના (ઉપદ્રવ)થી જેની આફત કેવળ એ જ લોકો સુધી સીમિત નહીં રહે, જેમણે 
8 | તમારામાંથી ગુનો કર્યો હોય. (આ.૨૫) તેથી “અગ્ર બિલ મા'રૂફ' (ભલાઈની આજ્ઞા આપો) અને “નહિ અનિલ 
| મુન્કર' (બૂરાઈથી રોકો)ને મુસ્લિમ ઉમ્મત (સમુદાય)નું કર્તવ્ય ઠરાવવામાં આવ્યું છે. (આલેઇમરાનઃ ૧૦૪) અને 
આ ઉમ્મતને સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉમ્મત કહેવામાં આવેલ છે, જે આ કર્તવ્ય નિભાવે. (આલે ઇમરાનઃ ૧૧૦) 


સત્યની શિખામણની સાથે અન્ય વસ્તુ, જે ઈમાનવાળા અને તેમના સમાજને નુકસાનથી બચાવવા માટે 

8 | અનિવાર્ય શરત ઠેરવવામાં આવેલ છે, તે એ છે કે આ સમાજના લોકો એક-બીજાને “સબ્ર” (ધર્ય)ની તાકીદ કરતા 
1 રહે. અથતિ, સત્યના અનુસરણ અને તેની હિમાયતમાં જે મુશ્કેલીઓ આવે, અને આ માર્ગમાં જે તકલીફો, કષ્ટો, 

| મુસીબતો અને જે નુકસાન અને વંચિતતાઓનો મનુષ્યને સામનો કરવો પડે છે, તેના સામે તે એક-બીજાને'મક્કમ 

| અને અડગ-રહેવાની તાકીદ કરતા રહે; તેમનામાંનો દરેક વ્યક્તિ બીજાને હિંમત આપતો રહે, જેથી આ પરિસ્થિતિને 


9 ધૈર્યની સાથે. સહન ડરે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓ : તફહીુલ કુઅનિ, ભા-૬, અદ્દ-દહ્ર, નોંધ ૧૯, અલ-બલદ, 
| નોંધ ૧૪૦ ર ડ. 


-ક- 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 207 અલ-હુમઝહ - ૧૦૪ 


૧૦૪ઃ અલ-હુમઝહ૩ 
પરિચય 


પહેલીજઆયતના શબ્દ કૈક ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. _ 


€ ઉતરાણકાળઃ 


આના મક્કી હોવા અંગે તમામ વિવરણકર્તઓ સંમત છે, અને આના વિષય અને વર્ણનશૈલી પર [4 


ક | વિચાર કરતાં લાગે છે કે આ પણ મક્કાના આરંભિક કાળમાં ઊતરેલી સૂરઃઓમાંથી છે. 


ષય અને ચર્ચાઃ ર 
આમાં કેટલીક એવી નૈતિક બૂરાઈઓની નિંદા કરવામાં આવી છે, જે અજ્ઞાનતાકાળમાં ધનદોલતના |. 


.! પૂજારી ધનવાનોમાં જોવા મળતી હતી; જેને દરેક આરબ જાણતો હતો કે આ બૂરાઈઓ વાસ્તવમાં તેના |. 
| સમાજમાં છે અને જેને સૌ-કોઈ ખરાબ સમજતા હતા. કોઈનું પણ એવું માનવું નહોતું કે આ કોઈ ખૂબીઓ [4 


* આ ઘૃણાસ્પદ ચરિત્રને પ્રસતુત કર્યાપછી એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે આખિરત (પરલોક)માં તે લોકોનો [8 
અંજામ હશે જેમનું આવું ચરિત્ર છે. આ બંને વાતો (અર્થાત્‌ એક તરફ આ ચરિત્ર અને બીજી તરફ |8. 


શું 
જું આખિરતમાં તેનું આ પરિણામ) એવી શૈલીમાં વર્ણવવામાં આવી છે, જેનાથી શ્રોતાનું મનો-મસ્તિષ્ક [4* 
| આ 


1પોઆપ એ પરિણામ પર પહોંચી જાય કે આ પ્રકારના ચરિત્રનો આ જ અંત હોવો જોઈએ, અને [8] 


ર? દુનિયામાં આ પ્રકારના ચરિત્રવાળા લોકોને કોઈ સજા થતી નથી, બલ્કે તેઓ ફૂલતા-ફાલતા જ જોવા મળે [₹ 


છે 
જ છે, તેથી આખિરતનું અસ્તિત્વમાં આવવું તદન અનિવાર્ય છે. 


આસૂરઃને જો એ સૂરઃઓ સાથે સાંકળીને જોવામાં આવે, જે સૂરઃ ઝિલૂઝાલથી અહીં સુધી આવે છે, તો શ 


12 વ્યક્તિ ખૂબ સારી રીતે સમજી શકે છે કે મક્કા-મુઅઝ્ઝમાના આરંભિક કાળમાં કેવી રીતે ઇસ્લામની [ઢં* 


| ધારણાઓ અને તેની નૈતિક શિક્ષાઓને લોકોના મનમાં ઊતારવામાં આવી હતી. સૂરઃ ઝિલ્ઝાલમાં ૭ 
દ ર બતાવવામાં આવ્યું કેઆખિરતમાં માનવીની આખી કર્મનોંધ તેના સામે મૂકી દેવામાં આવશે અને કોઈ કણ [છ 
જા બરાબર નેકી કે બૂરાઈ એવી નહીં હોય, જે તેણે દુનિયામાં કરી હોય અને તે ત્યાં તેના સામે ન આવી જાય. [હુ 
ફે સૂરઃ આદિયાતમાં એ લૂટમાર, ખુનામરકી અને હિંસા અને મારધાડ તરફ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે [8 
| અરબમાં દરેક બાજુ ફેલાયેલ હતા. ત્યારબાદ એ ભાન કરાવ્યા'પછી કે અલ્લાહે આપેલ શક્તિઓનો આ 1%. 
નુ રીતે ઉપયોગ તેની ખૂબ મોટી કૃતઘ્નતા અને નિમકહરામી છે, લોકોને એ બતાવવામાં આવ્યું કે મામલો આં |. 
કુ! જ દુનિયામાં સમાપ્ત નહીં થઈ જાય, બલ્કે મૃત્યુ પછી બીજા જીવનમાં તમારા કાર્યોની જ નહીં, તમારી |%' 

| નિયતોની પણ જાંચ-પડતાલ કરવામાં આવશે અને તમારો રબ સારી રીતે જાણે છે કે કયો માણસ કેવા [# 

| વર્તનને લાયક છે. સૂરઃ કારિઆમાં કયામતનું ચિત્ર પ્રસ્‍તુત કર્યા પછી લોકોને સચેત કરવામાં આવ્યા કે [નું 
1 આખિરતમાં માનવીના સારા કે ખરાબ પરિણામનો આધાર એ વાત પર હશે કે તેની નેકીઓનું પલ્લું ભારે [%' 
| છે કે હલકું. સૂરઃ તકાસુરમાં એ ભૌતિકવાદી માનસિકતાની પકડ કરવામાં આવી, જેના કારણે લોકો [ક 


૦૩૭૭૭૦૦૭2૦૦ ૭૭૦૭૦૩૦ ઝર ૦૩૩૩૦૦૭ ૦૦૩ઝઝ222222 222222 22222222222 ઝન 


તફહીમુલ્‌ કુર્ચાન: પારએ-અમ્મ 208_ રી અલ-હુમઝહ - ૧૦૪ 


૪ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી બસ દુનિયાના લાભો અને લિજ્જતો તથા એશઆરામ અને હોદ્દા અને સત્તા 
ની. વધુને વધુ પ્રા કરવા અને એક-બીજાથી વધીને પ્રયત્ન કરવામાં રચ્યા-પચ્યા રહે છે, પછી આ ગંફલતના 
બુ ખરોબ પરિણામથી સચેત કરીને લોકોને બતાવવામાં આવ્યું કે આ દુનિયા કોઈ લૂંટનો માલ નથી કે તેના પર 
| તમે જેટલો અને જે રીતે ઇચ્છો હાથ મારો, બલ્કે એક-એક ને'મત (કૃપા) જે તમને અહીં મળી રહી છે, તેના 
| માટે તમારે તમારા રબને જવાબ આપવો પડશે કે તેને તમે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી અને પ્રાપ્ત કરીને તેનો ઉપયોગ 
જ] કેવી રીતે કર્યો. સૂરઃ અસ્ઞમાં તદ્દન સ્પષ્ટ રીતે બતાવી દેવામાં આવ્યું કે માનવ-જાતનો દરેક વ્યક્તિ, દરેક 
| સમૂહ, દરેક જાતિ, ત્યાં સુધી કે સમગ્ર માનવતા નુકસાનમાં છે, જો તેમના લોકોમાં ઈમાન અને સત્કર્મ ન 
ફૂ હોય અને તેના સમાજમાં સત્યની શિખામણ અને ધૈર્યની તાકીદનું ચલણ ન હોય. તે પછી તરત જ સુરઃ 
જી હુયઝહ આવે છે, જેમાં અજ્ઞાનતાકાળની સરદારી-નેતૃત્વનો એક નમૂનો પ્રસ્‍તુત કરીને લોકોની સામે એ [વ 
| પ્રશ્ન મૂકી દેવામાં આવ્યો કે શું આ ચરિત્ર અને વ્યક્તિત્વ છેવટે નુકસાનનું કારણ નથી? 


--9- 


ર ] ર * 


તફહીમુલ કુઓનિ: પારએ-અમ્મ 


છ તેનું ધન હંમેશા તેના પાસે રહેશે.” કદાપિ નહીં, તે વ્યક્તિ તો ભાંગીને ભુક્કો કરી દેનારી” 


ધિ દેવામાં આવશે” (એ સ્થિતિમાં કે તેઓ) ઊંચા-ઊંચા સ્તંભોમાં (ઘેરાયેલાહશે”). (રુકૂઅ-૧) 


| ક્યારેક બંને સમાન અર્થમાં પ્રયુક્ત થાય છે, અને ક્યારેક બંનેમાં ફરક હોય છે, પરંતુ એવો ફરક કે સ્વયં 
દ મુ ભાષાવિદોમાંથી અમુક લોકો *8 નો જે અર્થ વર્ણવે છે, કેટલાક,બીજા લોકો એ જ અર્થ 2*7 નો વર્ણવે છે, અને 
। તેનાથી વિપરીત, કેટલાક લોકો 54 નો જે અર્થ વર્ણવે છે, તે બીજા લોકોની દષ્ટિએ 4-5 નો અર્થ છે. અહીં બંને 
હું શબ્દો એક સાથે આવ્યા છે અને ક કે# ના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેથી બંને મળીને એ અર્થ 
| પેદા કરે છે કે એ વ્યક્તિની આદત જ એ બની ગઈ છે કે તે બીજા લોકોનું અપમાન કરે છે અને તેમને હલકા પાડે છે. 
8 | કોઈને જોઈને આંગળીઓ કરે છે અને આખોથી ઇશારાઓ કરે છે, કોઈને કુળના મહેણાં મારે છે, કોઈની જાતિ- 
ફ! જ્ઞાતિમાં ખોડખાંપણ કાઢે છે, કોઈના મોઢામોઢ ટોણા મારે છે, કોઈની તેની પીઠ પાછળ બૂરાઈઓ કરે છે, ક્યાંક 
1 ચાડી ખાઈને અને નિંદા કરીને મિત્રોને લડાવે છે અને ક્યાંક ભાઈઓમાં ફાટફટ નાખે છે, લોકોના ખરાબ નામો 
| રાખે છે, તેમને મહેણાંટોણા મારે છે અને તેમની ખામીઓ અને દોષો શોધે છે 


| વેમેનું અપમાન તે પોતાની અમીરીના થમંડમાં કરે છે. ધન એકત્ર કરવા માટે ઝૂજુહક- શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં 


__ અલ-હુમઝહ - ૧૦૪ 


પાઇ 
ઝમ ઝે 
દ#હે ઝે ૪ 
ખ્મ/7% ક %72 7 દ “77 
હરડ કી ઉડ જઠંક્ઈ#ઇ 
“2. ચિન જદવ 2૭ કુ ક 
ન કક કૂ. છ ન શ્રમ હ હ હા 
અલ્લાહના છ ક અત્યંત કૃપાળુ સઝ દયાળુ છે. 
વિનાશ છે દરેક તે વ્યક્તિ માટે જે (શોઢામોઢ) લોકોને મહેણાં મારવા અને (પીઠ પાછળ) 
બૂરાઈઓ કરવા ટેવાયેલ છે,” જેણે ધન એકઠું કર્યું અને તેને ગણી-ગણીને રાખ્યું.” તે સમજે છે કે 


જગ્યામાં ફેંકી દેવામાં આવશે;” અને તથે શું જાણો કે શું છે તે ભાંગીને ભુક્કો કરી દેનારી જગ્યા? 
અલ્લાહની આગ!” ખૂબ ધગધગાવેલી, જે હૃદયો સુધી પહોંચશે.” તે તેમના ઉપર ઢાંકીને બંધ કરી 


(૧) મૂળ શબ્દછે - જટ અરબી ભાષામાં 22૨ અને 57 અર્થની રીતે પરસ્પર એટલા નજીક છે કે 


ન્ટ 


(૨) પહેલા વાક્ય પછી આ બીજું વાક્ય આપોઆપ એ અર્થ આપે છે કે લોકોને હલકા પાડવાનું કૃત્ય અને 


નનન 


8 52222358222 8 ઝર ર 2 ર22 20 ઝર એઝ એઝ 
2 5 45.59 .9૦-૦૦:-૦૦-.૦૦-૦૯૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:;૦૦:૦૦-૦૦.૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૭૦ર1 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 210 અલ-હુમઝહ - ૧૦૪ 


કકક છ 


૦૦-.૦૦-૦૦-.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦:૦૦:૦૦:૦૯-:૦૦:૦૦૪૦૦:૦૦:૦૦:૦૦૮ 


આવ્યો છે, જેનાથી ધનની વિપુલતાનો અર્થ નીકળે છે. પછી ગણી-ગણીને રાખવાના શબ્દોથી એ વ્યક્તિની કંજૂસી _ 
અનેધન-લાલસાની છંબી આંખોની સામે આવીજાય છે. 

(૩) બીજો અર્થએ પણ થઈ શકેછે કે તે એમસમજે છે કે તેનું ધન તેને અનંત જીવસ-આપશે, અર્થાત્‌ ધન એકત્ર 
કરવા અને તેને ગણી-ગણીને રાખવામાં તે એવો મગ્ન છે કે તેને પોતાનું મૃત્યુ યાદ નથી રહ્યું અને તેને ક્યારેય એ 
વિચારપણ નથી આવતો કેએકસમયેઃતેને આ બધું જ છોડીને ખાલી હાથે વિદાય થઈ જવું પડશે. 

(૪) મૂળ શબ્દ «4.8- નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ભડ થી બન્યો છે. હં નો.અર્થ તોડવા, કચડી 
નાખવા અને ટુકડે-ટુકડા કરી નાખવાનો થાય છે. જહક્ષમનું આ નામ એટલા માટેરાખવામાં આવ્યું છે કે જે પણ વસ્તુ 
એમાં ફેંકવામાં આવશે, તેને તે પોતાના ઊંડાણ અને આગના કારણે તોડીની મૂકી દેશે. 

(૫) વાસ્તવમાં ઉહઈફરમાવવામાં આવ્યું છે. નડ અરબી ભાષામાં કોઈ વસ્તુને મૂલ્યહીન-કામ વગરની 
અને તુચ્છ સમજીને ફેંકી દેવા માટેબોલવામાં આવે છે. આનાથી આપોઆપ એ વાત નીકળે છે કેપોતાની અમીરીના 
કારણે તે દુનિયામાં પોતાને મોટી વસ્તુ સમજતો હતો , પરંતુ કયામતના દિવસે તેને તુચ્છ સમજીને જહન્નમમાં ફેંકી 
દેવામાં આવશે. 

(૯) કુઓન-મજીદમાં આ જગ્યા સિવાય બીજે ક્યાંય જહન્ષમની આગને અલ્લાહની આગ કહેવામાં આવેલ 
નથી. અહીં તેને અલ્લાહતૂઆલા સાથે જોડવાથી'ન કેવળ તેની ભયાનકતા પ્રગટથાય છે, બલ્કે એ પણ જાણવા મળે 
છે કે દુનિયાની ધનદોલત મેળવીને અહંકાર અને અભિમાન કરનારાઓને અલ્લાહ કેટલી સખત ઘૃણા અને 
નફરતની નજરથી જુએ છે, જેના કારણે તેણે એ આગને વિશેષ રૂપે પોતાની આંગ કહી છે, જેમાં તેમને ફેંકવામાં 
આવશે. 

(૭) મૂળ શબ્દો છે જૂળક,ક &ઈશબ્ દ ઈ! થી બનેલો છે, જેનો એક અર્થચઢવા અને ઉપર 
પહોંચી જવાનો થાય છે અને બીજો અર્થ માહિતગાર રહેવા અને સમાચાર મેળવવાનો થાય છે. ક4(શબ્દ 977 નું 1 
બહુવચન છે, જેનો અર્થ હૃદય થાય છે, પરંતુ આ શબ્દ એ અંગ માટે પ્રયુક્ત થતો નથી, જે છાતીની અંદર ધડકે છે, 
બલ્કે એ જગ્યા માટે પ્રયુક્ત થાય છે, જે માનવીની ચેતના અને સમજબૂઝ તથા ભાવના અને ઇચ્છાઓ તેમજ 
આસ્થાઓ-શ્રદ્ધાઓ અને વિચારો અને નિયતો અને ઇરાદાઓનું કેન્દ્ર છે. હૃદયો સુધી એ આગના પહોંચવાનો એક 
મતલબ એ છે કે આ આગ એ જગ્યા સુધી પહોંચશે, જે મનુષ્યના ખરાબ વિચારો, દૂષિત માન્યતાઓ, ખરાબ અત્તે 
ભ્રષ્ટ ઇચ્છાઓ: અન્તે લાગણીઓ, દુષ્ટ અને ગંદી નિયતો અને ઇરાદાઓનું કેન્દ્ર છે. બીજો મતલબ એ છે કે 
અલ્લાહની આ આગ દુનિયાની આગની જેમ આંધળી નહીં હોય કે પાત્ર અને અપાત્ર બધાને બાળી-નાખે, બલ્કે તે 
એક-એક ગુનેગારના હૃદય સુધી પહોંચીને ગુના અને પાપના પ્રકાર અને સ્વરૂપને જાણશે અને દરેકને તેના હક્ક 
અતુસારયાતના આપશે. જુ 

(૮) અર્થાત્‌, જેહન્ષમમાં ગુનેગારોને નાખીને ઉપરથી તેને બંધ કરી દેવામાં આવશે. કોઈ દરવાજો તો દૂરની 
વાતછે, કોઈતિરાડસુદ્ધાનહીં હોય. _ ત ન 

(9 કઈક, ઉદ ના ઘણા અર્થ હોઈ શકે છે. એક એ કે જહજ્નમનાં દરવાજાઓને બંધ કરીને તેના ઉપર 
ઊંચા-ઊંચા સ્તંભો રોપી દેવામાં આવશે. બીજો મતલબ-એ છે કે આ ગુનેગારો ઊંચા-ઊંચા સંતંભોથી બાંધેલા હશે. 
ત્રીજો મતલબ ઇબ્ને અબ્બાસ ડફ એ એ વર્ણવ્યો છે કેએ આગની જ્વાળાઓ લાંબા સ્તંભોનાં સ્વરૂપમાં ઉઠી રહી 


2 


9-૭ 


તફહીશુલ કુરઆન: પારએ-અમ્મ -- - ક કડ. 211 પ ન ફર ક _ _. અલ-ફીલ - ૧૦૫ 


દ રુ તેને યમન ઉપર કબ્જો અપાવી દીધો . 


૧૦૫: અલ-ફીલ” 
જ પરિચય 


ન પહેલી જઆંયતના શબ્દ ઈની ધ્ઝ્વ્ન થીલેવામાં આવુુંછે. ઝા 
ફી ઉતરાણકાળઃ ' ટે ઇન ર ઝુ 
તિ આ સૂરઃના મક્કી'હોવા અંગે સર્વસંમતિ છે, ર તેની સૌતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિ દા દષટિસ ષ્ટેસમક્ષ રાખીને 
જુ જોવામાં આવેતો એવું લાગે છેકે તેનું અવતંરણ મક્કા- કામમાં આરંભિક: કૌળમાં થયું હશે. 
| એતિહાસિકપશ્રાદૂભૂમિ: _ 
ફી “ આ અગાઉ સૂરઃ બુરૂજના નોંધ-૪ માં અમે વર્ણવી ગયા છીએ કે કે નજરામમાં યમનના યહૂદી શાસક 
જું] ઝૂતુવાસે મસીહ (હઝરત ઈસા) ઝ%થ ના અત્ુયાયીઓ પર જે અત્યાચારો કર્યા હતા, તેનો બદલો લેવા 
1 હબ્શાના ખ્રિસ્તી રાજ્યએ યમનઃઉપર હુમલો કરીને હિમયરી (1-100)/વત0) શાસનને સંમાપ્ત કરી દીધું હતું 
૬ અને ઈ.સ. પરપ માં આ સમગ્ર વિસ્તાર ઉપર હબ્શા (/03/ડડાંળ લ, “દદ, ઇથોપિયા)નું શાસત્ત 
સ્થાપિત થઈ ગયું હતું. આ સમગ્ર કાર્યવાહી વાસ્તવમાં કોન્સ્ટન્ટીનોપલના રોમન શાસન_અને હબ્શાના |: 
| શાસનના પરસ્પરના સહકારથી થઈ હતી, કેમ કે હબ્શીઓના પાસે એ વખતે કોઈ નોંધપાત્ર સમુદ્રી કાફલો | 
9 નહોતો. નૌકા કાફલો રોમનોએ ઉપલલ્ધ કર્યો અને હબ્શાએ પોતાનું 9૦ હજારનું સૈન્ય તેના દ્વારા યમનના 
ય દરિયા કાંઠે ઉતાર્યું. આગળના બનાવો સમજવા માટે એ વાત શરૂઆતમાં જ જાણી લેવી જોઈએ કે આ બધું 
છે1*માત્ર ધાર્મિક ભાવનાથી થયું નહોતું, બલ્કે તેના પાછળ આર્થિક અને રાજકીય હિતો પણ કામ કરી રહ્યા 
| હતા, બલે સંભવતઃ આ જં તેના મૂળ પ્રેરકો હતા અને ખ્રિસ્તી પીડિતોના લોહીનો બદલો એક બહાનાથી 
ની વધુ કંઈ નહોતું; રોમન શાસને જયારથી મિસર (ઇજિપ્ત) અને સીરિયા ઉપર કબ્જો કર્યો હતો, ત્યારથી જ 
1 તેની એ કોશિશ હતી કે પૂર્વ આફ્રિકા, ભારત,-ઇન્ડોનેશિયા વગેરે દેશો અને રોમન કબ્જાઃહેઠળના પ્રદેશો 
ને | વચ્ચે જે વેપોર ઉપર આરબોએ સદીઓથી'-કબ્જો જમાવી રાખ્યો હતો, તેને આરબોના કંબ્જામાંથી મુક્ત 
ર! કરાવીને તેઓ સ્વયં તેના ઉપર કબ્જો કરી લે, જેથી તેના લાભો સંપૂર્ણપણે તેને પ્રાપ્ થાય અને આરબ 
| વેપારીઓની મધ્યસ્થી વચ્ચેથી દૂર થઈ જાય. આ હેતુસર ઈ.સ.પૂ. ર૪ કે રપ માં કૈસર ઓગસ્ટસે એક મોટું 
| સૈન્ય રોમન જનરલ એલિયસ ગેલસ (#હાંઘડ ઉત્વાપ5)ના નેતૃત્વમાં આરબ પ્રદેશના પશ્ચિમી તટે ઉપર 
8 ઉતારી દીધું હતું, જેથી એ સમુદ્રી માર્ગનો તે કબ્જો મેળવી લે જે દક્ષિણ આરબ પ્રદેશથી સીરિયા તરફ જતો [૭.| ' 
મ હતો. (આ રાજમાર્ગનો નક્શો અમે તફહીસુલ કુર્બાન;ભા-૨માં પૂ: ૧૨૨ પર આપેલ છે.) પરંતુ આરબ 
| પ્રદેશના કંઠેન ભૌગોલિક સંજોગોએ આ આકંમણને “નિષ્ફળ બનાવી દીધું. તે પછી રોમનો પોતાતુંઃ 
તિ નૌકાદળ રાતા । સમુદ્રમાં લઈ આવ્યા અને તેમણે આરબોનો તે વેપાર સમાપ્ત કરી નાખ્યો, જે તેઓ સમુદ 
1 માર્ગે કરતા હતા), અને હવે માત્ર જમીન માર્ગ જ- તેમનો માટે બાકી રહી ગયો. આ જ જમીન માર્ગ ઉપર 
જ! કબ્જો મેળવવા માટે તેમણે હબ્શાના ખ્રિસ્તી શાસન સાથે ગઠબંધન કર્યું અને નૌકાદેળથી તેલી મદદ કરીને 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 212 અલ-ફીલ - ૧૦૫ 


જ ઝી 


9; યમનપર હબ્શાના જે સૈન્યએ આક્રમણ કર્યું હતું તેના વિશે આરબ ઇતિહાસકારોના કથનો જુદા-જુદા 
ન છે. હાફિઝ ઇબ્ને કસીરે લખ્યું છે કે તેનું નેતૃત્વ બે આગેવાનો કરી રહ્યા હતા, એક અયતિ (010/દ) અને 
ક્ે। બીજો અબ્રહા (00711611) ; અને મુહમ્મદ બિન ઇસ્હાકનું કથન એ છે કે આ લશ્કરનો નેતા અયતિ હતો, 
ક અને અબ્રહા તેમાં સામેલ હતો. તે પછી બંને એ વાત પરસંમત છે કે અબ્રહા અને અર્યાત અંદરોઅંદરઝઘડી 
| પડ્યા, મુકાબલામાં અયતિ માર્યો ગયો, અબ્રહાએ દેશ પર કબજો કરી લીધો અને પછી તેણે હબ્શાના 
| બાદશાહને એ વાત માટે તૈયાર કરી લીધો કે તે તેને જ યમનમાં તેનો નાયબ [નિયુક્ત કરે. તેનાથી વિપરીત, 
૬! યૂનાની અને સીરિયન ઈતિહાસકારોનું કથન છે કે યમનના વિજય પછી જ્યારે હબ્શાના લોકોએ સામનો 
જીય કરનારાં યમનના સરદારોને એક એક કરીને કતલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું, તો તેમાંથી એક સરદાર અસૂ- 
૪ સુમૈફી અશ્વા (૧ડ-5૫૫0૯/1 751307, જેને યૂનાની ઈતિહાસકારો £53/10011૦૫5 લખે છે)એ 
8. હબ્શાના લોકોની આધીનતા સ્વીકારીને અને જિઝ્યા અદા કરવાનું વચન આપીને હબ્શાના બાદશાહથી 
| યમનના ગવર્નર તરીકેનો પરવાનો મેળવી લીધો. પરંતુ હબ્શાના સૈન્યએ તેના વિરુદ્ધ બળવો કર્યો અને 
| અબ્રહાને તેની જગ્યાએ ગવર્નર બનાવી દીધો. આ વ્યક્તિ હબ્શાના બંદર અદોલિસના એક યૂનાની 
9 | વેપારીનો ગુલામ હતો, જેણે પોતાની ચતુરાઈથી યમન પર કબજો કરનારા હબ્શાના લશ્કરમાં મોટો પ્રભાવ 
| ઊભો કરી લીધો હતો . હબ્શાના બાદશાહે તેને કચડવા માટે જે લશ્કરો મોકલ્યા તે કાં તો તેના સાથે ભળી 
| ગયા અથવા તેણે તેને પરાજિત કરી દીધાં. છેવટે હબ્શાના બાદશાહના મૃત્યુ પછી તેના વારસદારે તેનો 
| યમનમાં પોતાના નાયબ તરીકે સ્વીકાર કરી લીધો. (યૂનાની ઇતિહાસકારો તેનું નામ અબ્રામિસ 
.| /૫07 11105 અને સીરિયન ઈતિહાસકારો અબ્રહામ /07લ1611 લખે છે . અબ્રહા સંભવતઃ તેનો જ હબ્શી 
| ઉચ્ચાર છે, કેમ કે અરબીમાં તો તેનો ઉચ્ચાર ઇબ્રાહીમ છે.) 
] આ વ્યક્તિ ધીમે-ધીમે યમનનો સ્વતંત્ર બાદશાહ બની ગયો, પરંતુ તેણે નામ પૂરતી હબ્શાની 
| આધીનતા સ્વીકારી રાખી હતી. અને પોતાને બાદશાહનો નાયબ લખતો હતો. તેણે જે પ્રભાવ પ્રાપ્ત કરી 
લીધો હતો, તેનું અનુમાન એ વાતથી કરી શકાય છે કે જ્યારે ઈ.સ. ૫૪૩ માં તે “સદે મારિબ' (મારિબના 
| બંધ)ની મરામતથી નિવૃત્ત થયો, તો તેણે એક ભવ્ય ઉજવણી કરી, જેમાં કૈસરે-રૂમ (રોમનો સીઝર, 
| બાદશાહ) » ઇરાનના બાદશાહ, હિરહના બાદશાહ અને ગસ્સાનના રાજાના દૂતો સામેલ થયા હતા. આનો 
વિગતવાર ઉલ્લેખ એ શિલાલેખમાં છે, જે અબ્રહાએ મારિબના બંધ પર લગાવ્યો હતો. આ શિલાલેખ 
| આજે પણ ત્યાં છે અને ગ્લેસરે (01૭૦ તેની નોંધ કરી છે. (વધુ માહિતી માટે જુઓ : તફહીમુલ કુર્અાન, 
| ભા-૪, સૂરઃ સબાનું વિવરણ, નોંધ ૩૭) 
યમત્તમાં સંપૂર્ણપણે પોતાની સત્તા મજબૂત કર્યા પછી અબ્રહાએ તે ઉદ્દેશ્ય માટે કામ શરૂ કરી દીધું, જે 
આ આક્રમણના આરંભથી રોમન સામ્રાજ્ય અને તેના મિત્ર હબ્શાના ખ્રિસ્તીઓની નજરમાં હતો. અથતિ, 
૬ એક તરફ આરબ પ્રદેશમાં ખ્રિસ્તી ધર્મને ફેલાવવો અને બીજી તરફ એ વેપાર પર કબજો કરવો, જે પૂર્વીય ' 
| પ્રદેશો અને રોમન સામ્રાજ્યના કબજા હેઠળના પ્રદેશો વચ્ચે આરબો દ્વારા થતો હતો. આ આવશ્કયતા 
] એટલા માટે વધી ગઈ હતી કે ઈરાનના સાસાની સામ્રાજ્ય સાથે સત્તાના અવિરત સંથર્ષે પૂર્વીય પ્રદેશોથી 
| રોમનોના વેપારના અન્ય તમામ માર્ગો બંધ કરી દીધા હતા. 


તફહીસુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ મ . 213 અલ-ફીલ- ૧૦૫ 


ક અબ્રહાએ આ હેતુસર યમનના પાટનગર સન્‌આમાં એક ભવ્ય ચર્ચનું નિર્માણ કર્યું, જેનો ઉલ્લેખ આરબ 
। ઈતિહાસકારોએ 'અલ-કલીસ' અથવા “અલ-કુલ્લેસ' અથવા 'અલ-કુલૈસ' નામથી કર્યો છે. (આ યૂનાની 14 
| શબ્દ :તત€ડાંદ્વ નું અરબી રૂપ છે અને ઉદૂનો શબ્દ “ક્લીસા' પણ આના ઉપરથી જ બન્યો છે.) મુહમ્મદ 

જ! બિન ઇસ્હાકની નોંધ છે કે આ કામને પૂરું કર્યા પછી તેણે હબ્શાના બાદશાહને લખ્યું કે હું આરબોની હજ્જ- 
| યાત્રાને કાબાથી આ ચર્ચ તરફ ફેરવ્યા વગર નહીં રહું.” ઇબ્ને-કસીરે લખ્યું છે કે તેણે યમનમાં છડેચોક [4 

બુ! પોતાનો આ ઇરાદો જાહેર કર્યો અને તે માટે જાહેર ઢંઢેરો પણ કરાવી દીધો. તેના આ કૃત્યનો હેતુ અમારા [૧ 

9 મતે એ હતો કે આમ કરીને તે આરબોને ઉશ્કેરે, જેથી તેઓ કોઈ એવી કાર્યવાહી કરે જેનાથી તેને મક્કા ઉપર 

છું! હુમલો કરવા અને કાબાને ધ્વસ્ત કરવાનું બહાનું મળી જાય. મુહમ્મદ બિન ઇસ્હાકનું કથન છે કે તેની આ 

કે! ઘોષણાથી કોધિત થઈને એક આરબે યેનકેન પ્રકારે ચર્ચમાં ઘૂસીનેજાજરૂ-પેશાબ કરી દીધા. ઇબ્ને કસીર કહે 

૬ છે કે આ કૃત્ય એક કુરેશીએ આચર્યું હતું; અને મુકાતિલ બિન સુલૈમાનની નોંધ છે કે કુરેશના કેટલાક 

નુ નવયુવાનોએ જઈને તે કલીસામાં આગ લગાડી દીધી હતી. આમાંથી કોઈ ઘટના પણ જો બની હોય તો 
| આશ્ચર્યની કોઈ વાત નથી, કેમ કે અબ્રહાની આ જાહેરાત નિશ્ચિતપણે ખૂબ ઉશ્કેરણીજનક હતી અને 

૬! પ્રાચીન અજ્ઞાનતાકાળમાં આના પર કોઈ આરબ કે કુરેશીનું અથવા અમુક કુરેશી નવયુવાનોનું ઉશ્કેરાઈને 

જુ કલીસોને ગંદુ કરી દેવું કે તેમાં આગ લગાડી દેવી ન સમજાય એવી વાત નથી. પરંતુ એ પણ કંઈ અસંભવ 

| નથીઃ કે અબ્રહાએ પોતે પોતાના કોઈ માણસથી છૂપી રીતે આવી કોઈ હરકત કરાવી હોય, જેથી તેને મક્કા 

૪] ઉપર.ચઢાઈ કરવાનું બહાનું મળી જાય અને એ રીતે તે કુરેશીઓને બરબાદ અને તમામ આરબોને ભયભીત 


જુ કરીને પોતાના બંને હેતુ સિદ્ધ કરી લે. ગમે તેમ, આ બંનેમાંથી જે પણ સ્થિતિ હોય, જ્યારે અબ્રહા પાસે આ 
| સમાચાર પહોંચ્યા કે કાબાને માનનારાઓએ તેના ચર્ચનું આવું અપમાન કર્યું છે તો તેણે પ્રણ લીધા કે હું ત્યાં 
| સુધી ચેન નહીં લઉંજ્યાં સુધી કાબાને ધ્વસ્ત ન કરી નાખું. 


9 હાથી) લઈને મક્કા તરફ રવાના થયો. રસ્તામાં પહેલાં યમનના એક સરદાર ઝૂ-નફ્રે આરબોનું એક 
। લશ્કર ભેગું કરીને તેનો સામનો કર્યો, પરંતુ તે પરાજિત થઈને કેદ થઈ ગયો. પછી ખસઅમના પ્રદેશમાં 
| એક આરબ સરદાર નુફેલ બિન હબીબ ખસઅમી પોતાના કબીલાને લઈને મુકાબલા માટે આવ્યો, પરંતુ તે 
ફર પણ હારીને કેદ પકડાયો અને તેણે પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ભોમિયાની સેવા આપવાનું કબૂલ કરી 
છ] લીધું. તાઇફના નજીક પહોંચ્યો તો (કબીલા) બની સકીફને લાગ્યું કે આટલા મોટા લશ્કરનોઃતે સામનો નહીં [ન 
૨! કરી શકે અને તેને એ જોખમ લાગ્યું કે ક્યાંક તે તેના ઉપાસ્યોનું મંદિર પણ ધ્વસ્ત ન કરી નાખે, તેથી તેનો 
નુ એક સરદાર મસૂઊદ એક પ્રતિનિધિ-મંડળ લઈને અબ્રહાથી મળ્યો અને તેણે કહ્યું કે અમારું મંદિર એ. 
જ | ઉપાસનાગૃહ નથી, જેને તમે ધ્વસ્તકરવા આવ્યા છો. એ તો મક્કામાં છે, તેથી તમે અમારા મંદિરને છોડી. 
[# દો, અમે મક્કાનો મોર્ગ દેખાડવા માટે આપને રસ્તો બતાવનાર માણસનો પ્રબંધ કરી આપીએ છીએ. 
| ૧. યમન ઉપર રાજકીય સત્તા પ્રાપ્ત કર્યા પછી ખ્રિસ્તીઓની એ નિરંતર કોશિશ રહી કે કા'બાની સરખામણીમાં તેના જેવું એક કા'બા 


2 2 5“ ₹:49૮૦૦-:૦૦.૯૦૦-.૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૪૦૦:૦૦:૦૦:.૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦ર 


ત્યારબાદતે ઈ.સ. ૫૭૦ કે ૫૭૧ માં €૦ હજાસતું સૈન્ય અને ૧૩ હાથીઓ (કેટલીક નોંધો અનુસાર ૯ 


બનાતેઅને આરબપ્રદેશમાં તેને કેન્દ્રીય સ્થાન અપાવે. તેથી તેમણે નજરાનમાં પણ એક કા'બા બનાવ્યો હતો, જેનો ઉલ્લેખ અમે સૂરઃ 
બુરૂજનાવિવરણ, નોંધ ૪ માં કરી ચૂક્યા છીએ. “ક 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 5214 - _ ક અલ-ફીલ - ૧૦૫ . ન 
૬ અબ્રહાએ આ વાત માની લીધી અને-બની સકીફે અબૂ રિગાલ નામના એકે માણસને તેના સાથે કરી દીધો.” પિ દક 
[૬ જ્યારે મક્કા ૩ કોસ (અંદાજે ૬ માઈલ) દૂર રહી ગયું તો અલ મુગમ્મસ (કે'અલ મુગેમ્મિસ) નામનાસ્થળે' 
ફે! પહોંચીને અબૂ રિંગાલ મરી ગયો અને આરબો લાંબા સમય સુધી તેની કબર પર પથ્થરો મારતા રહ્યા. બની 
૬% સકીફને પણ તેઓ.વર્ષો સુધી મહેણાં મારતા રહ્યાઃ કે તેમણે લાતના મંદિરને બચાવવા માટે બૈતુલ્લાહ 


। (અલ્લાહના ઘર) પર હુમલો કરવાવાળાથી સહયોગ કર્યો. નિ ક. 
મુહમ્મદ બિન ઇસ્હાકની નોંધ છે કેઅલ મુગમ્મસથી અબ્રહાએ પોતાની સેનાની અગ્રહરોળને આગળ 
9] વધારી અને તે અહલે-તિહામા અને કુરૈશના ઘણાં ઢોર લૂંટીને લઈ ગયો, જેમાં અલ્લાહના રસૂલ કૈં ના 
જુ! દાદાઅબ્દુલ મુત્તલિબના પણ ૨૦૦ ઊંટ હેતા. તે પછી તેણે પોતાના એક દૂતને મક્કા-મોકલ્યો અને તેના 
છ! દ્વરા મક્કાવાસીઓને એ. સંદેશો પહોંચાડ્યો કે હું તમારા સાથે યુદ્ધ કરવા નથી આવ્યો, પણ આ ઘર 
8 (કા'બા)ને ધ્વસ્ત કરવા આવ્યો છું. જો તમે યુદ્ધ નહીં કરો તો હું તમારા જાન-માલને કોઈ હાનિ નહીં 
| પહોંચાડું. ઉપરાંત, તેણે પોતાના દૂતને એવો આદેશ આપ્યો કે મક્કાવાસીઓ જો વાતચીત કરવા ઇચ્છે તો 
।। તેમનાસરદારને મારાપાસે લઈ આવજે. મક્કાના સૌથી મોટાસરદાર તે વખતે અબ્દુલ મુત્તલિબ હતા' દૂતે” 
| તેમને મળીને અબ્રહાનો સંદેશો આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે અમારામાં અબ્રહાથી લડવાની શક્તિ નથી. આ 
ફુ, અલ્લાહનું ઘર છે, તે ઇચ્છશે તો પોતાના ઘરને બચાવી લેશે. દૂતે કહ્યું કે તમે મારા સાથે અબ્રહા પાસે ચાલો. 
શ તેઓ એ માટે રાજી થંઈ ગયા અને તેના સાથે ચાલી નીકળ્યા. તેઓ એટલા દબદબાવાળા અને રૂઆબદાર 
ફા માણસ હતા કે તેમને જોઈને અબ્રહા ખૂબ પ્રંભાવિત થયો અને પોતાના સિંહાસન પરથી ઊતરીને તેમના 
8! પાસે આવીને બેસી ગયો. પછી પૂછયું કે તમે શું ઇચ્છો છો ? તેમણે કહ્યું કે મારા જે ઊંટ પકડી લઈ જવામાં . 
ભ આવ્યો છે, તે મને પરત આપી દેવામાં આવે. અબ્રહાએ કહ્યું કે તમને જોઈને તો હું ખૂબ પ્રભાવિત થયો. 
1 હતો, પણ તમારી આ વાતે તમને મારી નજરમાંથી ઊતારી દીધા કે તમે તમારા ઊંટોની માગણી કરી રહ્યા 
૬! છો અને આ ઘરજે તમારા અને તમારાપૂર્વજોના ધર્મનું કેન્દ્રછે, તેના વિષે તમે કંઈ કહેતા નથી. તેમણે કહ્યું, 
પ હું તો માત્ર મારા ઊંટોનો માલિક છું એને તેના વિશે જ હું તમને વિનંતી કરી રહ્યો છું. રહ્યું આ ઘર, તો તેનોઃ 
જ એક રબ (માલિક) છે, તે એનું રક્ષણ સ્વયં કરી લેશે. અબ્રહાએ જવાબ આપ્યો, તે એને મારાથી નહીં 
1] બચાવી શકે. અબ્દુલ મુત્તલિબે કહ્યું, તમે જાણો અને તે જાણે: એટલું કહીને તેઓ અબ્રહા પાસેથી ઊઠીને 
જુ આવી ગયા અને તેણે તેમના ઊંટપાછા આપી દીધા. કિ 
ઇબ્ને અબ્બાસ «ફંકનું કથન આનાથી ભિશ્ન છે. તેમાં ઊંટોની માગણીનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. અબ્દ બિન 
ક હમીદ, ઇબ્ને અંલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને મરદ્યા, હાકિમ, અબૂ નઈમ અને બયહકીએ તેમનાથી જે રિવાયત 
નુ) નોંધી છે, તેમાં તેઓ વર્ણવે છે કે જ્યારે અબ્રહા અસ્‌-સિફાહ નામના સ્થળે પહોંચ્યો (જે અરફાત અને 
જે! તાઈફના પહાડોની વચ્ચે હરમની હદનો નજીક આવેલ છે) , તો અબ્દુલ મુત્તલિબ સ્વયં તેનાપાસેગયા અને 
| તેને કહ્યું, તમને અહીં સુધી આવવાની શું જરૂર હતી ? તમને-જો કોઈ વસ્તુની જરૂર હતી તો અમને. 
ફી. કહેવડાવી દીધું હોત, અમે પોતે લઈને તમારા સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ જતા. તેણે કહ્યું, મેં સાંભળ્યું છે કે આ થર- 
જ] શાંતિનું ઘર છે, હું એની શાંતિ સમાપ્ત કરવા આવ્યો છું. અબ્દુલ મુત્તલિબે કહ્યું ક આ અલ્લાહનું ઘર છે,- 
9 આજ સુધી તેણે કોઈને આના પર કબ્જો કરવા દીધો નથી. અબ્રહાએ જવાબ આપ્યો, અમે. તેને ધ્વંસ કર્યા 


[૭-૦૦-૦૭૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૭:૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:૯૦૦-૦૭:૦૦:૦ ૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-:૦૦:૩૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦ ૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦ ૬:૦૦:૦૭:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૭૦:૦, 
7 ડક જક ન ન ન પ ગું મં સિ મ 
ર * દ ' ન ત હે ી 
દ ી 


તફહીસુલ કુરઆન ૨ ડ પારએ-અમ્મ રી 245 ક ડન અલ-ફીલ- ૧૦૫ 


9. વિનાં પાછા નહીં જઈએ. અબ્દુલ મુત્તલિબે કલયું,'તેમનેજે જોઈએ તે અમારાથી લઈ લો અંને પાછા જતા | 
જી રહો. પણ અબ્રહોએ- ઈન્કાર ક કરી દીધો ફે ર અધ્ફુલ મુત્તલિબને પાછળ મૂન પો પોતાના સૈન્યને આગળ 
| વધવાનો આદેશ આપ્યો: ડિ 

| * બંનેનોધોના' આ મતભેદને આપણે તેનાસ્થાને જ રહેવા દઈએ અનેં કોઈને કોઈના ઉપર પ્રાથમિકતા 1 તં 
|| ન ઓપીએ, તો આમાંથી કોઈપણ સ્થિતિ ઊભી થઈ હોય, તેમ છતાં પણ એ વાતઃ તદ્દન સ્પષ્ટ છે કે મક્કા [4]. 

| અને તેની આસપાસના કબીલાઓ આવામોટાં સૈન્ય સામે યુદ્ધ કરીને કોઃબાને બચાતવાની શક્તિધરાવતા [હ 

| નહોતા. તેથી એ તદ્દન'સમજમાં આવે એવી તાત છે કે કુરેશે તેનો સામનો કરવ્રાનો કોઈ પ્રયત્ન ન કર્યો. [ 

દત ફરૈશનો લૌકોતો અહૂંઝાબની લડાઈલખતે મુશૂરિકઅનેયહૂદી કબીલાઓનેસાથે લઈને વધુમાં વંધુ૧૦થી 

81 ૧૨ હજાર માણસો એકત્ર-કરી શક્યા હતા: તેઓ ૬૦ હજારના સૈન્યનોઃ મુકાબલો કેવી રીતે કરી શકતા | 


મુહમ્મદ બિન ઇસ્ડાક વર્ણવે છે કે અબ્રહાના સૈન્યના પડાવ પરથી પાછા આવીને અબ્દુલ મુત્તલિબે | 
8 -ડરેશીઓને કહ્યું કે પોતપોતાના કુટુંબોને:લઈને પહાડોમાં ચાલ્યા જાઓ, જેથી તેમની કત્લેઆમ ન થાય. [4 
ર, પછી તેઓ અને કુરૈશના કેટલાક સરદારો હરેમમાં ઉપસ્થિત થયા અને કા'બાના દરવાજાની સાંકળ પકડીને [* 
હુ તેમણે અલ્લાહતૂઆલાથી દુઆઓ પ્રાર્થનાઓ) કરી કે તે પોતાના ઘરે અને તેના સેવકોની રક્ષા કરે. તે હું 
૪] વખતે ખાન-એ-કા'બામાં ૩૯૦ મૂર્તિઓ હતી; પરંતુ આલોકો તેકટોકટીભરી પળે તેસૌને ભૂલ ભૂલી ગયા અને | 
ક તેમંણે-માત્ર અલ્લાહ સામે મદદ માટે હાથ લંબાવ્યો. તેમની જે પ્રાર્થનાઓ ઈતિહાસમાં નોંધાઈ છે, તેમાં [2 
| એકં અલ્લાહે સિવાય બીજા કોઈનું ન નામ સુધ્ધાં જોવા મળતું નથી. ઇબ્ને. હિશામે સીરત (પયગંબરના જીવન- [4]. 
છ] ચરિત)માં અબ્દુલ મુત્તલિબની જે શેર (કવિતાઓ)ની નોંધ કરી છે, તે ઓઃપ્રમાણે છે- -”. રી 
'.450 44640) હઝની ઠાક 
, ““હેખુદા! 1બંદોપોતાનાઘરતી રક્ષા કરે છે, તુંપણ પોતાના ઘરનીરક્ષા કર. 2% 
બાક સ ઈછન) ભન ડતકઝે ક 
 ““કાલેતૈમંની સલીબ (ક્રોસ) અને તેમની યુક્તિઓ તારીયુંક્તિઓની સામે જીતી-ન જાય. 
1. - - 554090 પ5 સ્ફ)બ્હ૭ા કી. 
1 -. - “જો તું તેમતે અને અમારા કબીલાને'પોતાની સ્થિતિમાં છોડી દેવા ઇશેછે તોતુજે ઇચ્છે તેકર,' # “ [4 
| સુહેલીએ -9/માં આ વિષયનોએક શેર પણ નોંધ્યો છે- * 
હા 2. 3 દ 
“સલીબનીસંતાન અને તેના ઉપાસકોના મુકાબલામાં આજેપોતાની સંતાનની મદદ કર.” 
| ઇબ્ને જરીરે અબ્કુલ સ આ શેર પણ. નોંધ્યા છે, જે આ પ્રસંગે હુઆ માગતી વખતે તેમણે. જું 
8 બોલ્યાહતા- . રા ક ક 
52 ન્‍૯ટ૦૪૫- 4] ર જહ ણુ 
 “હેમારારબતારા સિવાય હું તેમનાં મુકૉબલામાં કોઈનાથી, આશા નથી સો રે મારા શબ 1 
8! તેમનાથી પોતાના હરમની રક્ષા કર.” - ક જર “ ન 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 216 'અલ-ફીલ - ૧૦૫ 


નળ ૪૩૪,૦74! 
“આધઘરનો દુશ્મન તારો દુશ્મન છે. પોતાની વસ્તીને નષ્ટ કરવાથી તેમને રોકી લે.” 
આ દુઆઓ માગીને અબ્દુલ મુત્તલિબ અને તેમના સાથીઓ પણ પહાડોમાં જતા રહ્યા અને બીજા [% 
| દિવસે અબ્રહા મક્કામાં દાખલ થવા આગળ વધ્યો, પરંતુ તેનો ખાસ હાથી “મહમૂદ' જે આગળ-આગળ [8 
પ હતો, એકાએક બેસી ગયો. તેને ઘણી ફરશીઓ મારવામાં આવી, અંકુશ ભોંકવામાં આવ્યા, ત્યાંસુધી કે [4 
ક | તેને ઘાયલ કરી નાંખવામાં આવ્યો, પણ તે ન ખસ્યો. તેને દક્ષિણ, ઉત્તર અને પૂર્વ તરફ વાળીને ચલાવવાનો | 
8 પ્રયત્ન કરવામાં આવતો તો તે દોડવા માંડતો, પણ મક્કા તરફ તેને વાળવામાં આવતો તો તે તરત બેસી | 
ફર જતો અને કોઈ પણ યત્ને આગળ વધવા તૈયાર ન થતો. એવામાં જ પક્ષીઓના ટોળે-ટોળાં પોતાની ચાંચ [4. 
હ! અને પંજાઓમાં કાંકરીઓ લઈને આવ્યા અને તેમણે આ સૈન્ય ઉપર તે કાંકરીઓની વર્ષા કરી નાખી. જેના | 
| પર પણ આ કાંકરીઓ પડતી, તેનું શરીર ગળવા લાગી જતું. મુહમ્મદ બિન ઇસહાક અને ઇકરિમાનું કથન દન 
| છે કે આ શીતળાનો રોગ હતો અને આરબ પ્રદેશમાં સૌપ્રથમ શીતળાનો રોગ આજ વર્ષે દેખાયો. ઇબ્ને [8. 
| અબ્બાસ ##ક ની નોંધ છે કે જેના પર કોઈ કાંકરી પડતી , તેને ખૂબ ખંજવાળ ઉપડતી અને ખંજવાળતાં જ [4 
| ચામડી ફાટી જતી અને માંસ ખરવા માંડતું. ઇબ્ને અબ્બાસ «ક ની બીજી નોંધ એ છે કે માંસ અને લોહી (] 
| પાણીની જેમ વહેતા લાગતું અને હાડકાં નીકળી આવતા હતા. સ્વયં અબ્રહાના સાથે પણ આવું થયું. તેનું [9. 
1 શરીર ટુકડે-ટુકડા થઈને ખરી રહ્યું હતું અને જ્યાંથી કોઈ ટુકડો ખરતો ત્યાંથી પરુ અને લોહી વહેવા લાગતા. 
૨ | અંધાધૂંધી અને નાસભાગમાં આં લોકોએ યમન તરફ નાસવાનું શરૂ કર્યું. તુફેલ બિન હબીબ ખશઅમીને, રી 
। જેને આ લોકો માર્ગદર્શક બનાવીને ખશઅમ નગરમાંથી પકડી લાવ્યા હતા, શોધીને તેમણે કહ્યું કે પાછા [% 
જવાનો રસ્તો બતાવે, પણ તેણે સ્પષ્ટ ઇન્કાર કરી દીધો અને કહ્યું- 
વપ્ર 570 ટ. ૫0490 ઝાઝી જ 
ફુ] હવે ભાગવાની જગ્યા કયાં છે, જયારે કે અલ્લાહ પીછો કરી રહ્યો છે અને નકટો (અબ્રહા) પરાજિત 12 
કિં છે, જીત્યો નથી.” 
| આ નાસભાગમાં ઠેર-ઠેર આ લોકો પડી-પડીને મરતા રહ્યા. અતા બિન યસારતું કથન છે કેતમામે- [જે 
| તમામ એ જ વખતે માર્યા ન ગયા, બલ્કે કેટલાક તો ત્યાં જ મરી ગયા અને કેટલાક નાસતી વખતે આખા [હ 
| રસ્તામાં પડતા ગયા. અબ્રહાપણ ખશઅમ નગરમાં જઈને મર્યો.” 1 
૬ આથઘટના મુઝૂદલિફા અને મિના વચ્ચે આવેલ મુહસ્સબ ઘાટી નજીક મુહસ્સિર મુકામે બની હતી. ડે 
1 સહીહ મુસ્લિમ અને અબૂ દાઉદની રિવાયત અનુસાર અલ્લાહના રસૂલ કૈ ની હજ્જતુલ વિદાઅ (અંતિમ [હ 
| હજ્જ)નો જે પ્રસંગ ઇમામ જાફર સાદિક રહ.એ પોતાના આદરણીય પિતા ઇમામમુહમ્મદ બાકિર રહ.થી |[*' 
81 અને તેમણે હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ #ં થી નોંધી છે, તેમાં તેઓ કહે છે કે અલ્લાહના રસૂલ કક |. 


| ૧. અલ્લાહત્‌આલાએ હબ્શાના લોકોને માત્ર આ સજા આપવા પર સંતોષ ન માન્યો, બલ્કે ત્રણ-ચાર વર્ષમાં યમનમાંથી હબ્શાની સત્તા [નું 
હંમેશ માટે સમાપ્ત કરી દીધી. ઇતિહાસથી જાણવા મળે છે કેહાથીઓવાળાનાપ્રસંગપછી યમનમાં તેમની શક્તિ તદ્દત ક્ષીણ થઈ ગઈ, [નું. 
ઠેક-ઠેકાણે યમની સરદારો વિદ્રોહ કરીને ઊભા થઈ ગયા, પછી એક યમની સરદાર સૈફ બિન ઝીયઝને ઈરાનના બાદશાહથી સૈનિક [9. 
સહાયતા માગી અને ઈરાનનું માત્ર એક હજારનું લશ્કર, જે છ જહાજોની સાથે આલું હું, હૅબ્શી કે: સમાપ્ત કરવા માટે પૂરતું [૭ 

સાબિત થયું, આઘટના ઈ.સ.૫૭૫ ની છે. 


તફહીમુલ કુર્ઓન : પારએ-અમ્મ . 217 ટ ન અલ-ફીલ - ૧૦૫ 


૬! જ્યારે મુઝ્દલિફાથી મિના તરફ ચાલ્યા, તો મુહસ્સિરંની ઘાટીમાં આપે ચાલવાની ગતિ વધારી દીધી. |; 
જ ઇમામ નવવી રહ. આની સમજૂતી કરતાં લખે છે કે “અસ્હાબુલ ફીલ' (હાથીઓવાળા)ની ઘટના આ જ [4 
| જગ્યાએ ઘટી હતી, તેથી સુન્નત એ જ છે કે વ્યક્તિ અહીંથી ઝડપથી પસાર થઈ જાય. મુવત્તામાં ઇમામ 
૨1 માલિક રહ. નોંધે છે કે હુગૂર કક એ ફરમાવ્યું કે આખું મુઝ્દલિફા રોકાવાની જગ્યા છે, પરંતુ મુહસ્સિરની 
નુ ઘાટીમાં રોકાવામાં ન આવે . નુફેલ બિન હબીબના જે શેર ઇબ્ને ઇસહાકે નોંધ્યા છે, તેમાં તેઓ આ ઘટનાનો [4 
૪ આંખે દેખ્યો અહેવાલ વર્ણવ્યો છે - * 

પાં) વ્વ હમ ૧95 હ્ા)/*૨57 

“હેરૂદેના ! કદાચ તું જોતી, અને તું નહીંજોઈ શકેજેકંઈ અમે મુહસ્સ્બના મેદાનની તજીક જોયું.” 
દાઈ 6 0 

|] ઇમેંઅલ્લાહનો આભાર માન્યો, જ્યારે મેં પક્ષીઓને જોયા અને મને ડર લાગી રહ્યો હતો કે ક્યાંક 

૬! પથ્થર અમારા ઉપર આવીને નપડે.” ર 

પડડટઘક્ન્વાહાભ્ટઈ - [પરક ૭રડરહઝછોતૂંઈ) 

“'આ લોકોમાંથી દરેક નુફેલને શોધી રહ્યો હતો, જાણે કે મારા ઉપર હ હબ્શાના લોકોનું કોઈ લેણું 
| નીકળતું હતું.” 
9] ' આએટલી મોટી ઘટના હતી કે જે આખા આરબ પ્રદેશમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ અને૨ આના ઉપર કેટલાય 
| કવિઓએ કવિતાઓ લખી. આ કવિતાઓમાં એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ છે કે સૌએ તેને અલ્લાહની શક્તિનો 
ફર] ચમત્કાર ઠેરવ્યો અને ક્યાંય આડકતરી અને સાંકેતિક રૂપે પણ એમ નથી કહ્યું કે આમાં તે મૂર્તિઓની પણ 
. કોઈ દખલ હતીજે કા'બામાં પૂજવામાં આવતી હતી, જેમ કે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અઝ્રિઝબઅરા કહેછે: 

ઉપ્સ %ન જડ 22 
ક! _“₹€૦હજાર હતા, જેપોતાની ધરતી તરફ પાછાફરી ન શક્યા અને નપાછા ફર્યાપછી તેમનો બીમાર 

| (અબ્રહા) જીવતો રહ્યો.” _ 

પડા હવ) ભ્કાંકેભ્/૯-2 ૫ હડઇ 
ન “અહીં તેમના પહેલાં આદ અને જુર્હમ હતા, અને અલ્લાહ બંદાઓના ઉપર હાજર છે, જેણે તેને 
8. ટકાવી રાખેલ છે.” ર 

અબૂૈસ બિન અસલ્ત કહેછે: 

1 22292 ત 
8 “ઉઠો અને પોતાના રબની બંદગી કરો અને મક્કા અને મિનાની પહાડીઓ વચ્ચે પાકમાં 
મી ખૂણાઓનો સ્પર્શ કરો.” ર 

ત સત ટતા 284 22202 ઈ 

“જ્યારે અર્શવાળા (રાજસિંહાસનવાળા)ની મદદ તમને પહોંચી, તો આ બાદશાહના લશ્કરોએ એ 
બુ લોકોને એ સ્થિતિમાં ફેરવી દીધા કે કોઈ ધૂળમાં પડ્યું હતું અને કોઈને સંગસાર કરવામાં આવ્યો ડો 
| (અર્થાત્‌ પથ્થર મારીને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો.).” 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ દ 218 અલ-ફીલ - ૧૦૫ , 


નણ અલ્લાહના પયગંબર કેં એ ફરમાવ્યું : કુરેશે દસ વર્ષ (અને કેટલીક નોંધો મુજબ સાત વર્ષ) સુધી એક 
ફે અલ્લાહ સિવાય કોઈની ઇબાદત ન કરી. ઉમ્મે હાની હ ની રિવાયત ઈમામ બુખારી રહ.એ પોતાના 
૬ વૃત્તાંતમાં અને તબરાની, હાકિમ, ઇબ્ને મરદૂયા અને બયહકીએ પોતાનાં હદીસના પુસ્તકોમાં નોંધી છે: 

પ હઝરત ઝુબૈર «છ નું કથન તબરાની અને ઇબ્ને મરદૂયા અને ઇબ્ને અસાકરે રિવાયત કરેલ છે, અનેઃ [ 
ફ્રી! વધારામાં તેની પુષ્ટિ હઝરત સઈદ બિન મુસચ્યિબની એ “મુર્સલ''” રિવાયતથી થાય છે, જે ખતીબ 
જ બગદાદીએ પોતાના વૃત્તાંતમાં ઉલ્લેખ કરેલ છે. . 


જે'|.વર્ષે રસૂલુલ્લાહ કૈંક નો મુબારક જન્મ થયો. હદીસવેત્તાઓ અને ઇતિહાસકારો એ વાત પરલગભગ સંમત 
૨ છે કે હાથીવાળાઓનો પ્રસંગ મુહર્રસના મહિનામાં બન્યો હતો અને હુઝૂર કક નો જન્મ રબીઉલ અવ્વલ 
નુ. મહિનામાં થયો હતો. મોટાભાગના લોકોનું કહેવું છે કે આપનો જન્મ હાથીઓવાળાના પ્રસંગના ૫૦ 
જ. દિવસ પછી થયો. ર 

| વાણીનો ઉદ્દેશ્યઃ 


1 વિચાર કરવામાં આવે તો એ વાત સારી રીતે સમજમાં આવી જાય છે કે આ સૂરઃમાં આટલા ટૂંકા શબ્દોમાં 
| માત્ર હાથીવાળાઓ પર અલ્લાહના પ્રકોપનો ઉલ્લેખ કરી દેવાને જ કેમ પયાપ્તિ સમજવામાં આવ્યું છે. 
ફ.। ઘટના કંઈ વધારે જૂની નહોતી. મક્કાનું એક-એક બાળક સુધ્ધાં તેને જાણતું હતું. આરબ પ્રદેશના લોકો 
નુ સામાન્ય રીતે એનાથી વાકેફ હતા. તમામ આરબો એ વાતને સ્વીકારતા હતા કે અબ્રહાના આક્રમણ સામે 

| કાબાની રક્ષા કોઈ દેવી-દેવતાએ નહીં, બલ્કે અલ્લાહે કરી હતી. અલ્લાહથી જે કુરૈેશના સંરદારોએ'મદદ 
જ] માટેદુઆઓ માગી હતી, અને કેટલાક વર્ષોસુધી તો કુરેશના લોકો આ ઘટનાથી એટલી હદે પ્રભાવિત રહ્યા 
નુ. હતા કે તેમણે અલ્લાહ સિવાય કોઈની બંદગી કરી નહોતી. એટલા માટે સૂરઃ ફીલમાં આ બધી વિગતોના [# 
જે ઉલ્લેખની જરૂર નહોતી, બલ્કે માત્ર એ બનાવને યાદ કરાવી દેવું પૂરતું હતું, જેથી વિશેષતઃ કુરેશના લોકો |* 
| અતે સામાન્ય રીતે આરબવાસીઓ હૃદયપૂર્વક એ વાતનો વિચાર કરે કે મુહમ્મદ કૈક જે વસ્તુ તરફ બોલાવી 
છુ) રહ્યા છે, તે છેવટે એ સિવાય બીજું છે શું કે બધા ઉપાસ્યોને છોડીને માત્ર વદદહ્‌ લા-શરીક (એક અલ્લાહ, 
| જેનો કોઈ ભાગીદાર નથી)ની ઇબાદત કરવામાં આવે. તે સાથે તેઓ એ પણ વિચાર કરી લે કે જો સત્યના 
૨ આ આમંત્રણને દબાવવા માટે તેમણે બળજબરીથી કામ લીધું તો જે અલ્લાહે હાથીવાળાઓને ખેદાન- 
91 મેદાન કરી નાખ્યા હતા, તેના જ પ્રકોપમાં તેઓ પણ સપડાઈ જશે. 


₹ 5 (₹6:9૦-૦૦:૯૭૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૭૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૭૦:૦૦:- 


એટલું જ નહીં, બલ્કે હઝરત ઉમ્મે-હાની કૂંક અને હઝરત ઝુબૈર બિન અવ્વામ હં નું કથન છે કે 


જે વર્ષેઆ ઘટના ઘટી, તે વર્ષને આરબવાસીઓ “આમુલૂ ફીલ' (હાથીઓનું વર્ષ) કહે છે, અનેએજ 


જે એતિહાસિક વિગતોનો ઉલ્લેખ ઉપર કરવામાં આવ્યો છે, તેને નજરસમક્ષ રાખીને સૂરઃ ફીલ ઉપર 


7 


--ક- 


[ઈડલી હિવઝોન્ર્ટાૂ 
1 5557 હે ક હુ 
. ક ઉઝઝડ ક 


ફી બનાવી દીધી ?ઈઅને તેમનો ઉપર પક્ષીઓનો ટોળે-ટોળાં મોકલી દીધો” જે તેમના ઉપર પકવેલી 
| માટીના પથ્થર કેંકી રહ્યા છ પછી. તેમની દશા એવી કરી. દીધી જાણે પશુઓએ 
મ. ભૂસું!” (રુફૂઅ-૧) . - ર 


8 આરબ પ્રદેશના તમામ લોકો. છે, જેઓ.આ આંખા બનાવથી સારી રીતે વાકેફ હતા. કુર્ચાન-મજીદમાં ઘણે 

હ ર “ઠેકાણે જશું તમે જોયું)નાં શબ્દો” પ્રયુક્ત થયો છે અને-તેનો ઉદ્દેશ્ય નબી કૈં ને નહીં, બલ્કે સાંમાંન્ય લોકોને 
। સંબોધન ન રવાનો છે. (ઉદાહરણાર્થ ઃ આ આયતો જુઓ - ઇબ્રાહીમ આ.૧૯; અલ-હજ્જ આ.૧૮, ૬૫; અનૂ- 
પ નૂર આ. ૨૯, ૩૧; ફાતિર આ. ૨૭, અઝ્‌-ઝુમેરં આ: ૨૧) તે પછી 'જોવા'નો શબ્દ અહીં એટલા માટે પ્રયુક્ત 
] કરવામાં આવ્યો છે કે મક્કાં અંને'મક્કાના આસપાસ તેમજ અરેબેસ્તાનના દૂર-દૂરના વિસ્તારોમાં મક્કાથી યમન 

૬. સુધી એવા ઘણા લોકો તે-વખતે જીવતા હતા, જેમણે પોતાની આંખોથી હાથીવાળાઓની,તબાહીની ઘટના જોઈ 
| હતી, કેમ કે'આ ઘટનાને વિત્યે ચાળીસ-પિસ્તાળીસ વર્ષથી વધારે સમય થંયો નહોતો, અને'આખું અરબસ્તાંન 
| આના એ પ્રકારનાં નિરંતર સમાંચારો' જોનારાઓથી સૉંભળી ચૂક્યું હતું કે આ ઘટના લોકો માટે આખે દેખેલી 
| ઘટનાની જેમ વિશ્વસનીય હતી.. 


ર “આવ્યા હતા અને કયા હેતુસર આવ્યા હેતા; કેમે કે આવાતોની સૌનેખબર હતી. 
પ યુક્તિઓના અર્થમાં બોલવામાં આવે છે. પ્રશ્ન એ છે કે અહીં છૂપી વસ્તુ કઈ. હતી ? સાઇઠ.હજોરસું લશ્કર ઘણા” 


| હાથીઓ લઈને ખુલ્લંખુલ્લા યમનંથી. મક્કાઆવ્યું હતું,-અને તેણે એ વાત છુપાવીને રાખી નહોતી કે તે કા'બાને 
ક. ધ્વસ્ત કરવા આવ્યું છે. તેથી આ યુક્તિ તો છૂપી. નહોતી. અલબત્ત, જે વોત છૂપીહતી-તેહબ્શાના લોકોનો એઆશંય 


તફહીયુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ _ ્ “219 ી ક - -_અલ-ફીલ - ૧૦૫ 


૨ ₹ ર 2 2: 4.“ “:0:69:0૦-૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:-૦૬-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૭:- 


૦-૮ 09) કાઇક (3) 


ક 


૨ શ્ર ૨૨૦ 


૨72 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અત્તે દયાળુ છે. . 
" તમે જોયું નહીં” કે તમાંરા રબે હાથીવાળાઓ સાથેશું કર્યું?”શું તેણે તેમની યુક્તિ નિષ્ફળન 


' (૧) સંબોધન આમ તોઃ નબી ફૂ ને કરવામાં આંવેલ છે, પરંતુ આના ખરા સભોસિત ન કેવળ ફુરૈેશ, બલ્કે 


. - (૨) અહીં. શકાઈ કોઈ વિગત એ વાતની વર્ણવી નૈથી કે આ હાથીવાળાઓ કોણે હ હતા, ક્યાંથી 


(૩) વૌસ્તવામાં। 47 શબ્દનો'ઉપયોગ'કરવાંમાં આવ્યો છે, જેકોઈ વ્યક્તિને નુકસાન પહોંચાડવા માટે છૂપી 


2 2 2 6-90: 69.-૦૦-૦૦-૦૭-:-૦૦:૦૦:૦૦-૦૪૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦૨ 


સ્દ્-..' 


મ ક કે રી 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 220 અલ-ફીલ - ૧૦૫ 


| હતો કે તેઓ કા'બાને ધ્વસ્ત કરીને, કુરૈેશને કચડીને અને તમામ આરબવાસીઓને પરાધીન કરીને વેપારનો એ 
| માર્ગ આરબોથી છીનવી લેવા માગતા હતા, જે દક્ષિણ અરબસ્તાનથી સીરિયા અને મિસર (ઇજિપ્ને) તરફ જતો 
ન હતો . આ હેતુને તેમણે છુપાવી રાખ્યો હતો અને જાહેર એ કર્યું હતું કે તેમના ચર્ચનું જે અપમાન આરબોએ કર્યું છે, 
। તેનો બદલો તેઓ તેમનું ઉપાસનાગૃહ ધ્વસ્ત કરીને લેવા માગે છે. 

૨ 7) વાસ્તવમાં શબ્દો છે - દ * અર્થાત્‌ તેમની યુક્તિને તેણે “પથભ્રર્તામાં નાખી દીધી.' પરંતુ 
1 રૂઢિપ્રયોગમાં કોઈ યુક્તિને પથભ્રષ્ટ કરવાનો અર્થ એને વેડફી નાખવા અને તેને હેતુની સિદ્ધિમાં નિષ્ફળ બનાવી 
| દેવાનો થાય છે, જેમ કે આપણે ઉર્દૂભાષામાં કડીએ છીએ કે ફલાણા માણસેનો કોઈ દાવ ચાલી શક્યો નહીં, અથવા 
| વેનુંકોઈતીર નિશાન પરનલાગ્યું. કુર્બાનમાં એકઠેકાણે ફરમાવવામાં આવું છે- હહ ડક 

$ “પરંતુ કાફિરોની ચાલબાજી નિષ્ફળ જ ગઈ.” (સૂરઃ મુ'મિન, ૨૫) અને બીજે ઠેકાણે કહેવામાં આવ્યું છે કે - 

નિ લક હાજહરત્રફડજાહઇ “અનેએકે અલ્લાહ વિશ્વાસઘાતીઓની ચાલબાજીને સફળતાનો માર્ગ 
મ દેખાડતો નથી.” (સૂરઃ યૂસુફક, ૫૨) આરબો “1271 (ઇમરુલ-કૈસ)ને ઇજ 5ડ “વેડફી નાખનાર 
'। બાદશાહ' કહેતા હતા, કેમ કે તેણે પોતાના પિતાથી મળેલ બાદશાહીને ખોઈ નાખી હતી. 

-(૫) વાસ્તવમાં વટાણા શબ્દો પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઉર્દૂ ભાષામાં “અબાબીલ' એક વિશિષ્ટ 
ફુ રી પ્રકારના પક્ષીને કહે છે, તેથી આપણા ત્યાં લોકો સામાન્ય રીતે એવું સમજે છે કે અબ્રહાના લશ્કર પર “અબાબીલ” 
નીય (પક્ષીઓ)ને મોકલવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ અરબી ભાષામાં “અબાબીલ'નો અર્થ છે ઘણાબધા વિભિન્ન જૂથો, જે 

| એક-પછી-એક અલગ-અલગ દિશાએથી આવે, ચાહે માણસોના હોય કે જાનવરોના. ઇકરિમા અને કતાદા કહે છે 

૪ | કે આ ટોળે-ટોળા પક્ષીઓ રાતા સમુદ્ર તરફથી આવ્યા હતા. સઈદ બિન જુબૈર અને ઇકરિમા કહે છે કે આ પ્રકારના 
ે! પક્ષીઓ ન પહેલાં કદી જોવામાં આવ્યા હતા, ન પછી જોવામાં આવ્યા. આ ન તો નજૂદના પક્ષીઓ હતા, ન 
| હિજાઝના અને ન તહામા અથતિ હિજાઝ અને રાતા સમુદ્રના વચ્ચેના સમુદ્રકાંઠા વિસ્તારના. ઇબ્ને અબ્બાસ «ક કહે 
| છે કે તેમની ચોંચો પક્ષીઓ જેવી હતી અને પંજા ફૂતરાઓ જેવા. ઇકરિમાનું વર્ણન છે કે તેમના માથા શિકારી 
| પક્ષીઓના માથા જેવા હતા, અને મહદઅંશે તમામ રિવાયતકતઓનું સર્વસંમત કથન એ છે કે દરેક પક્ષીની ચોંચમાં 

! રુ એક-એકકાંકરો હતો, અને પંજાઓમાં બબ્બે કાંકરા. મક્કાના કેટલાક લોકોની પાસે આ કાંકરાઓ લાંબા સમય સુધી 
1 સુરક્ષિત રહ્યા હતા. તેથી અબૂ નઈમે નૌફલ બિન અબી મુઆવિયાનું કથન નોંધ્યું છે કે મેએ કાંકરાઓ જોયા હતા, જે 
| હાથીવાળાઓ પર ફેંકવામાં આવ્યા હતા. તે વટાણાના નાના દાણા જેટલા કાળાશ પડતા રંગના લાલ હતા. ઇબ્ને 
| અબ્બાસ «ક ની રિવાયત અબૂ નઈમે એ નોંધી છે કે તે પાઇનના બીજ જેટલા હતા, અને ઇબ્ને મરદૂયાની રિવાયતમાં 

8 છે કે બકરીની લીંડી જેટલા હતા. સ્પષ્ટ છે કે બધા પથ્થરો એક જેવા નહીં હોય. તેમાં કંઈને કંઈ તો ફરકજરૂર હશે. 

| (ઇ) મૂળ શબ્દો છે વર્ડ . અથિ, જેવા પથ્થર. ઇબ્ને અબ્બાસ “જ ફરમાવે છે કે આ શબ્દ 
1 વાસ્તવમાં ફારસીના શબ્દ “_£ (સંગ) અને ઈ(ગલ)નું મિશ્રણ છે અને તેનાથી અભિપ્રેત એ પથ્થર છે, જે 
| માટીના ગારામાંથી બનાવવામાં આવેલ હોય અને પાકીને કઠણ થઈ ગયો હોય. કુર્બાન-મજીદમાં પણ આની પુષ્ટિ 

ફ ! થાય છે. સૂરઃ હૂદ, આ. ૮૨ અને સૂરઃ હિજૂર, આ. ૭૪ માં કહેવામાં આવેલ છે કે લૂતની જાતિ પર (સિજિજિલ) જેવા 

ડુ ા પથ્થરોની વર્ષા કરવામાં આવી હતી, અને જે જ પથ્થરો વિશે સૂરઃ ઝારિયાત, આ.૩૩ માં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે 

હુ તેઓ લ્ક૦ દડ અર્થાત્‌માટીના ગારામાંથી બનાવેલ પથ્થર હતા. ી 

મૌલાના હમીદુદીન ફરાહી મરહૂમ-વ-મગફૂર;, જેમણે વર્તમાન સમયમાં કુઅનિ-મજીદના અર્થ અને 

રું ભાવાર્થના સંશોધનનું ખૂબ મોટું કામ કર્યું છે, આ આયતમાં રન્ન્લ્થ્ ના કર્તા મક્કા અને બીજા આરબવાસીઓને 


તફહીમુલ કુરઆન : પારએ-અમ્મ 221 અલ-ફીલ - ૧૦૫ 


[હ 
[6 
0 
નુ. 
ર 
હ 
તે 
નઃ 
જું 
[પ 
[હુ 
ર 
' 
ન. 


ઠેરવે છે, જેઓ ક્ટ ના સંબોધિત છે, અને પક્ષીઓ વિશે ફરમાવે છે કે તેઓ કાંકરાઓ નહોતા ફેંકી રહ્યા, બલ્કે 
એટલા માટે આવ્યા હતા કે હાથીવાળાઓની લાશોને ખાય. આ અર્થઘટન માટે જે દલીલો તેમણે આપી છે તેનો સાર 
એ છે કે અબ્દુલ મુત્તલિબનું અબ્રહા પાસે જઈને કા'બાના બદલે પોતાના ઊંટોની માગણી કરવું કોઈપણ રીતે 
સમજમાં આવે તેવી વાત નથી, અને એ વાત પણ સમજમાં આવે તેમ નથી કે કુરેશના લોકો અને બીજા આરબોએ, 
જેઓ હજ્જ માટે આવ્યા હતા, હુમલાખોર લશ્કરનો કોઈ સામનો ન કર્યો હોય અને કા'બાને તેની મહેરબાની પર 
છોડીને તેઓ પહાડોમાં જઈ છુપાયા હોય. તેથી ઘટના અંગે સાચી વાત એ છે કે આરબોએ અબ્રહાના લશ્કરને 
પથ્થરો માર્યા, અને અલ્લાહતૃઆલાએ પથ્થરો ફેંકવાવાળા તોફાની પવનો મોકલીને આ લશ્કરનો ભુક્કો બોલાવી 
દીધો, પછી એ લોકોની લાશો ખાવા માટે પક્ષીઓને મોકલવામાં આવ્યા. પરંતુ જેમ કે અમે પરિચયમાં બતાવી 
ચૂક્યા છે કે રિવાયત ફક્ત એ જ નથી કે અબ્દુલ મુત્તલિબ પોતાના ઊંટોની માગણી કરવા ગયા હતા, બલ્કે એ પણ છે 
કે તેમણે ઊંટોની કોઈ માગણી નહોતી-કરી અને અબ્રહાને કા'બા પર હુમલો કરવાથી દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો 
હતો. અમે એ પણ બતાવી ચૂક્યા છીએ કે તમામ પ્રમાણિત રિવાયતો અનુસાર અબ્રહાનું લશ્કર મુહર્રમમાં આવ્યું 
હતું, જ્યારે હાજીઓ પાછા ફરી ચૂક્યા હતા, અને એ પણ અમે બતાવી દીધું છે કે ૬૦ હજારના લશ્કરનો સામનો 
કરવો કુરેશ અને આસપાસના આરબો કબીલાઓની શક્તિની વાત નહોતી. તેઓ તો અહઝાબના યુદ્ધના પ્રસંગે 
ખૂબ તૈયારીઓ પછી મુશ્રિકો અને યહૂદીઓ કબીલાઓનું જે લશ્કર લઈને આવ્યા હતા, તે દસ-બાર હજારથી 
વધારે નહોતું. તો પછી તેઓ ૬૦ હજારના લશ્કરનો સામનો કરવાની હિંમત કેવી રીતે કરી શકતા હતા. તેમ છતાં 
જો આ તમામ દલીલોની ઉપેક્ષા પણ કરવામાં આવે અન્તે કેવળ સૂરઃ ફીલની વાણીના ક્રમને જોવામાં આવે, તો આ 
અર્થધટન તેનાથી વિરુદ્ધ ઠરે છે. જો વાત માત્ર એમ જ હોત કે પથ્થરો આરબોએ માર્યાધ અને હાથીવાળાઓ ભૂસું 
બનીને રહી ગયા, અને તે પછી પક્ષીઓ તેમની લાશોને ખાવા માટે આવ્યા, તો વાણીનો ક્રમ આ પ્રમાણે હોત કે - 
6ટણ્ાઇટઇવ૭ઝઉદ્રકા ઇ્ર્્ન્ક લક હ્રક૦્ઇજ્ક્ઝ ઉમે તેમનેપાકી માટીનાપથ્થરો 
મારી રહ્યા હતા, પછી અલ્લાહે તેમને ખાધેલા ભૂસા જેવા બનાવી દીધા, અને અલ્લાહે તેમના ઉપર પક્ષીઓના 
ટોળે-ટોળા મોકલી દીધા.) પરંતુ અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે પહેલા અલ્લાહત્‌આલાએ પક્ષીઓના ટોળે-ટોળા 
મોકલવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, પછી તરતજ વ્ર્્વ્ક્ષ્ક હડ (જેઓ તેમનેપાકેલી માટીના પથ્થરો મારી 
રહ્યા હતા) ફરમાવ્યું છે અને અંતમાં કહ્યું છે કેપછી અલ્લાહે તેમને ખાધેલા ભૂસા જેવાબનાવી દીધા. 

(૭) મૂળ શબ્દો છે 6% ૩૯. હજ શબ્દસૂરઃ રહમાન આ.૧૨માં આવ્યો છેઃ ઈંડવડડઇ 
“'અને અનાજ ભૂસાવાળું અને દાણાદાર.” આનાથી ખ્યાલ આવે છે કે હ&«# નો અર્થ એ ફોતરાનો.થાય છે, જે 
અનાજના દાણા પર હોય છે અને જેને ખેડૂત દાણા કાઢીને ફેંકી દે છે, પછી જાનવરો તેને ખાય પણ છે અને અમુક 
તેમના ચાવવા દરમ્યાન નીચે પડી પણ જાય છે અને કેટલુંક તેમના પગ નીચે ચગદાઈ પણ જાય છે. 


-૦-- 


તફહીમુલ કુરબાન $ પારએ-અસ્મ પ 222 ન કુરેશ- ૧૦૪ 


૧૦૬ : કુરેશ 
પરિચય 
1મઃ પ 
પહેલીજ આયતના શબ્દ ઈક ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
| ઉતરાણેકાળ : 
આમ તો ઝહૂહાક અને કલ્બીએ આને મદની કહી છે, પરંતુ તફસીરવેત્તાઓની બહુમતી આના મક્કી 
| હોવા અંગે સંમત છે, અને આના મક્કી હોવાનો સ્પષ્ટ પુરાવો સ્વયં આ સૂરઃના શબ્દો દડૂ14ક હ 
1 (આ ઘરના રબ)માં જ છે. જો આ મદીનામાં ઊતરી હોત તો ખાન-એ-કા'બા માટે “આ ઘરના શબ્દો કેવી 
૬! રીતે યોગ્ય હોઈ શક્તા હતા ? બલ્કે આના વિષયનો સૂરઃ ફીલના વિષય સાથે એટલો ગાઢ સંબંધ છે કે 
ફી સંભવતઃ આનું અવતરણ તેના પછી તરત જ થયું હશે. બંને સૂરઃઓ વચ્ચે આ જ સુસંગતતાના કારણે સલૂફ 
જીપ (પુરોગામીઓ)માંથી કેટલાક મહાનુભાવોએ એ વાતનો પણ સ્વીકાર કર્યો છે કે આ બંને વાસ્તવમાં એક જ 
દ | ચૂરઃ છે. આ ધારણાને એ રિવાયતથી બળ મળ્યું છે કે હઝરત ઉબ્બી બિન કઅબ ઢંક પાસેની કુર્બાનની 
| કૃતિમાં આ બંને એક સાથે લખવામાં આવેલ છે અને વચ્ચે “બિસ્મિલ્લાહ' લખેલ નહોતી. ઉપરાંત, એ કે 
| હઝરત ઉમર હંકએ એક વખતે અલગ પાડ્યા વગર આ બંનેને મેળવીને નમાઝમાં પઢી હતી. પરંતુ આ મત 
। એ કારણસર સ્વીકારી શકાય એમ નથી કે સહાબા કિરામની મોટી સંખ્યાની સહાયતાથી સૈયદના ઉસ્માન 
8! ડંક એ કુર્બાન-મજીદની જે કૃતિઓ સરકારી સ્તરે લખાવીને ઇસ્લામી પ્રદેશોના કેન્દ્રોમાં મોકલવામાં 
| આવેલ હતી, તેમાં બંને વચ્ચે “બિસ્મિલ્લાહ' લખવામાં આવેલ હતી, અને ત્યારથી લઈને આજ સુધીઃ 
8 દુનિયામાં જોવા મળતી કુઅનિની નકલોમાં આ અલગ-અલગ સૂરઃઓની હેસિયતે જ લખવામાં આવતી 
| રહી છે. વધુમાં, બંને સૂરઃઓની વર્ણનશૈલી એક-બીજાથી એટલી ભિન્ન છે કે આ સ્પષ્ટ રૂપે બે અલગ 
ય સૂરઃઓ દેખાય છે. 
| એતિહાસિક પશ્ચાદૂભૂમિ : , 
આ સૂરઃને સારી રીતે સમજવા માટે જરૂરી છે કે તે એતિહાસિક પશ્ચાદૂભૂમિને દષ્ટિ સમક્ષ રાખવામાં 
1 આવે, જેનાથી આના વિષય અને સૂરઃ ફીલના વિષયનો ગાઢ સંબંધ છે. 
ડુરેશનો કબીલો નબી ફૂંક ના પરદાદા કુસ્સઈ બિન [કેલાબના સમય સુધી હિજાઝમાં વિખરાયેલો પડ્યો 
9. હતો. સૌથી પહેલા કુસય્યએ તેમને મક્કામાં એકત્રિત કર્યા અને બૈતુલ્લાહ (અલ્લાહના ઘર-કાબા)ની 
| સમગ્ર વ્યવસ્થા આ કબીલાના હાથમાં આવી ગઈ. આ જ કારણેઃકુસ્સઈને “મુજમ્મેઅ' (એકત્ર કરનાર)નો 
| ઇલ્કાબ આપવામાં આવ્યો. આ વ્યક્તિએ પોતાની ઉચ્ચ પ્રકારની બુદ્ધિમત્તાથી મક્કામાં એક નાગરિક 
9 રાજ્યની આધારશીલા મૂકી, અને અરબસ્તાનના આસપાસના વિસ્તારથી આવનારા હાજીઓની સેવાની 
મ ઉત્તમ 'વ્યવસ્થા કરી, જેના કારણે ધીમે-ધીમે અરબસ્તાનના તમામ કબીલાઓ અને બધા વિસ્તારોમાં 
છ! ફ્રેશનો પ્રભાવ સ્થાપિત થતો ગયો. કુસ્સઈ પછી તેમના પુત્રો અબ્દે મનાફ અને અબદુદ્દાર વચ્ચે મક્કા 
| રાજ્યના હોદ્દાઓ વહેંચાઈ ગયા, પરંતુબંનેમાંથી અબ્દે મનાફને પોતાના પિતાના જ કાળમાં વધારે ખ્યાતિ 


તફહીમુલ કુરઆન: પારએ-અમ્મ _ ક 223 . કુરેશ - ૧૦૬ 


્ 


ક પ્રાપ્થઈ ચૂકી હતી અને અરબસ્તાનમાં તેની પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવને સ્વીકારવામાં આવી રહ્યા હતા. અવ્દે 
ન મનાફના ચાર પુત્રો હતા - હાશિમ, અબ્દે શમ્સ, મુત્તલિબ અને નૌફલ. આમાંથી હાશિમ - અબ્દુલ 
1 મુત્તલેબના પિતા અને અલ્લાહના રસૂલ કં ના પરદાદાના મનમાં સૌપ્રથમ એ વિચાર આવ્યો કે એ 

8 આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં ઝંપલાવવું જોઈએ, જે આરબ પ્રદેશના રસ્તેથી પૂર્વના દૈશો અને સીરિયા તથા 
| ઈજિપ્ત વચ્ચે થતો હતો અને સાથે-સાથે ઓરબોની જરૂરતનો માલસામાન પણ ખરીદીને લાવવામાં આવે, 
ર જેથી રસ્તામાં આવતા કબીલાઓ તેમનાથી માલસામાન ખરીદે અને મક્કાના બજારમાં દેશના અંદરના 

( ે વેપારીઓ પણ ખરીદી માટે આવવા લાગે. આ એ જમાનો હતો, જયારે ઈરાનનું સાસાની શાસન આ 
1 આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરી ચૂક્યું હતું, જે અન્ય ઉત્તરીય પ્રદેશો અને ઈરાનના 
| અખાતના માર્ગોથી રોમન રાજ્ય અને પૂર્વીય પ્રદેશો વચ્ચે થતો હતો. તેથી દક્ષિણ અરબસ્તાનથી રાતા 

| સમુદ્રના કાંઠાની સાથે-સાથે જે વેપારી માર્ગ સીરિયા અને ઇજિપ્ત તરફ જતો હતો, તેનો વેપાર ખૂજ જ 
| ખીલ્યો હતો. અન્ય આરબ કાફલાઓની સરખામણીમાં કુરૈશને એ સુવિધા પ્રાપ્ત હતી કે રસ્તામાં આંવતા 
1 તમામ કબીલાઓ તેઓ બેતુલ્લાહના સેવકો હોવાની હેસિયતે તેમનો આદર કરતા હતા. હજ્જ સમયે 

૬! અત્યંત વિશાળહૃદયતા અને ઉદારતાથી તમામ કબીલાઓની સેવા કુરૈશના લોકો કરતા હતા, તેના કારણે 
1 સૌ તેમના ત્કણી હતા. તેમને એ વાતનું જરાય જોખમ નહોતું કે રસ્તામાં ક્યાંક તેમના કાફલાઓને લૂંટી 
પ લેવામાં આવશે. માર્ગમાં આવતા કબીલાઓ તેમના પાસેથી તે ભારે રોડ-ટેક્ષ પણ વસૂલ કરી શકતા 

૭| નહોતા, જે બીજા કાફલાઓ પાસેથી લેવામાં આવતા હતા. હાશિમે આ તમામ પાસાઓ પર વિચાર કરીને 

8 | જ વેપારની યોજના ઘડી અને પોતાની આ યોજનામાં પોતાના અન્ય ત્રણેય ભાઈઓને સામેલ કર્યા. 
। સીરિયાના ગસ્સાની બાદશાહ પાસેથી હાશિમે , હબ્શાના બાદશાહ પાસેથી અબ્દે શમ્સે, યમનનો ઉમરાવો 
| પાસેથી મુત્તલિબે તથા ઈરાક અને ઈરાનના શાસકો પાસેથી નૌફલે વેપારની છૂટછાટો મેળવી. આ રીતે આ 

જ લોકોનો વેપાર ખૂબ ઝડપથી વિકસતો ગયો. આ જ કારણે આ ચારે'ભાઈઓ '“મુત્તજરીન' (વેપારીઓ)ના 
| નામથી પ્રખ્યાત થઈ ગયા અને જે સંપર્કો તેમણે આસપાસના કબીલાઓ અને રાજ્યોથી સ્થાપ્યા હતા, તેના 
। આધારે તેમને “અસ્હાબુલ ઈલાફ' પણ કહેવામાં આવતા હતા, જેનો શબ્દાર્થ “પ્રેમ પેદા કરનારા” થાય છે. 
ર આ વેપારના કારણે કુરેશના લોકોને સીરિયા, ઇજિપ્ત, ઇરાક, ઈરાન, યમન અને હબ્શાના દેશો સાથે 
1 સંબંધો કેળવવાની એ તકો મળી, અને વિવિધ દેશોની સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ સાથે સીધાં સંપર્કમાં આવવાને 
| કારણે તેમનું વિચારવા-સમજવાનું ધોરણ એટલું ઊંચું થઈ ગયું કે આરબોનો કોઈ બીજો કંબીલો તેમની 

ક! ટક્કરમાં આવે એવો ન રહ્યો. ધન-સંપત્તિની દષ્ટિએ પણ તેઓ આરબ પ્રદેશમાં બધાથી ચઢિયાતા થઈ ગયા 
મા અને મક્કા આરબ ઠ્વીપકલ્પનું સૌથી અગત્યનું વેપાર-કેન્દ્ર બની ગયું. આ આંતરરાષ્ટ્રીય સંપર્કોનો એક 
| મોટો લાભ એ પંણ થયો કે ઇરાકમાંથી આ લોકો તે લિપિ લઈને આવ્યા, જે પાછળથી કુર્બાન-મજીદ લખવા- 

૪ માટે ઉપયોગમાં આવી. આરબોના કોઈ બીજા કબીલામાં આટલા ભણેલા-ગણેલા માણસો નહોતા, જેટલા 

જુ! ફરેશમાં હતા. આ જ કારણોસર નબી ક એ કહ્યું હતું કે ૭188 _5:/5 'કુરેશ લોકોના નેતા છે.' (મુસ્નદે 

| અહમદ, ઉમરૂ બિન આસની રિવાયતો) અને હઝરત અલી હં તી રિવાયત બયહકીમાં છે કે હુઝૂર કં એ 
| ફરમાવ્યું : હરે હં હા ત્ફ૦૦0 ૩ કે ૦૩ ઈ “પહેલા આરબનું નેતૃત્વ હુમૈરવાળા- 


ઉત! 


૦૦:૦૦:૯૦ ૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૭૦:૦૦:૦ ૯:૦૦:૦૦:૦૦:૦ ૦-૦ ૦:૦૦:૦૦:૦૦2૦ ૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦2૦૭*૦ ૦૨૦ ૦2૦ ૪:૩ ૦૦૦૨૦ ૦*૭ ૦:૯૦%૦૦2-૦૦૨૦ ૦૨૦ ૦2૦૦-૦૦2૩, 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 224 ક હુરેશ-૧૦૯૬ 


| ઓના કબીલાને પ્રાપ્ત હતું, પછી અલ્લાહત્‌આલાએ તેમનાથી લઈને કુરૈશને આપી દીધું.” હ 
કુરેશ આવી રીતે ઝડપથી પ્રગતિ કરતા જઈ રહ્યા હતા કે એવામાં મક્કા ઉપર અબ્રહાના આક્રમણનો [4 

8 | બનાવ બન્યો. જો તે વખતે અબ્રહા આ પવિત્ર શહેરને જીતવા અને કા'બાને ધ્વસ્ત કરવામાં સફળ થઈ ગયો ્‌ કે 
8, હોત તો આરબ પ્રદેશમાં માત્ર કુરેશની જ નહીં, બલ્કે સ્વયં* કા'બાની ધાક પણ સમાપ્ત થઈ જતી. |. 
જ અજ્ઞાનતાકાળના આરબોની એ માન્યતા ડગમગી જતી કે આ ઘર વાસ્તવમાં બૈતુલ્લાહ (અલ્લાહતું ઘર) [| 

8 છે. કુરેશને આ ઘરના સેવક હોવાની હેસિયતે જે માન-સન્માન સમગ્ર દેશમાં પ્રાપ્ત હતું, તે એકદમ સમાપ્ત [કેં 
દ ી થઈ જતું. મક્કા સુધી હબ્શાના લોકોના આક્રમણ પછી રોમન સલ્તનત આગળ વધીને સીરિયા અને મક્કા દ ે 
જૂ વચ્ચેના વેપારી માર્ગને પણ પોતાના કબજામાં લઈ લેતી, અને કુરૈશ તેનાથી વધારે કંગાળ હાલતમાં ગ્રસ્ત [નું 
8] થઈ જતા, જેમાં કુર્સઈ બિન કિલાબથી પહેલાં ગ્રસ્ત હતા. પરંતુ જ્યારે અલ્લાહતૃઆલાએ પોતાની [8' 
શક્તિનો એવો ચમત્કાર બતાવ્યો કે પક્ષીઓના લશ્કરે કાંકરીઓ મારી-મારીને અબ્રહાના ૬૦ હજારના 1૨] 
શુ સૈન્યને નષ્ટ-વિનષ્ટ કરી આાખ્યું, અને મક્કાથી યમન સુધી તમામ માર્ગોએ આ વિનષ્ટ થઈ ગયેલ લશ્કરના |. 
૪1 માણસો પડી-પડીને મરતા જતા હતા, તો કા'બાના “બૈતુલ્લાહ' (અલ્લાહનું ઘર) હોવા અંગેનો તમામ [૬ 
જ! આરબોનો વિશ્વાસ પહેલાંથી અનેકગણો વધારે મજબૂત બની ગયો અને તેના સાથે કુરેશની ધાક પણ [૨ 
| દેશભરમાં પહેલાં કરતાં વધુ સ્થાપિત થઈ ગઈ. હવે આરબોને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે આ લોકો પર [4]. 
૪] અલ્લાહની વિશિષ્ટ કૃપા છે. તેઓ નિઃસંકોચ' અને નિર્ભયપણે અરબસ્તાનના દરેક ભાગમાં જતા અને [ર' 
૪ પોતાના વેપારી કાફલાઓ લઈને કોઈપણ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા. કોઈની એ હિંમત નહોતી કે તેમને [ક 


જ] હેરાન કરે. તેમને હેરાન કરવાની વાત તો દૂર રહી, તેમના શરણમાં કોઈ બિનકુરેશી પણ હોય, તો તેને પણ [2 
જી કોઈ હેરાનગતિ કરવામાંન આવતી. ર દિ 


*! વાણીનો ઉદ્દેશ્ય : 


નબી ફંક ના સમયમાં આ બનાવોથી સૌ વાકેફ હતા, એટલા માટે તેત્તા ઉલ્લેખની જરૂર નહોતી. | 
દ મે આ જ કારણ છે કે આ સૂરઃના ચાર નાના-નાના વાક્યોમાં કુરૈશને ફક્ત એટલી વાત કહેવાનું જ પયપ્તિ ક ક 
જુ સમજવામાં આવ્યું કે જ્યારે તમે પોતે આ ઘર (કા'બા)ને મૂર્તિઓનું નહીં, બલ્કે અલ્લાહનું ઘર માનો છો [હું 
| અને જ્યારે તમે સારી રીતે જાણો છો કે તે અલ્લાહ જ છે, જેણે તમને આ ઘરના કારણે આ શાંતિ આપી, [હ 
| તમારા વેપારને આટલો વિકસાવ્યો અને તમને ઉપવાસ અને ભૂખમરાથી બચાવીને આ ખુશહાલી આપી, |. 
નુ તો તમારે તેની જ બંદગી કરવી જોઈએ. રી 


તફહીમુલ કુર્ઓનિ : પારએ-અમ્મ 225 ક કુરેશ-૧૦૯ 


જાવક લ સ્‍કાઠહ્ાઈન્યઝ 


દુ તેમને જોઈએ કે આ ઘરના રબની બંદગી કરે,” જેણે તેમને ભૂખથી બચાવીને ભોજન આપ્યું” અને 
ફા ભયથી બચાવી શાંતિપ્રદાન કરી.” (રુફૂઅ-૧) ' ક ર 


| પરિચિત હોવું, ફાટી ગયા પછી ભળી જવું, અને કોઈ વસ્તુની આદત -અપનાવી લેવાનો થાય છે. ઉર્દૂ 
) 


। આવ્યો છે તેના વિશે અરબી ભાષામાં કેટલાક વિશેષશ્ઞોએ એ મત્રદર્શિત કર્યોછે કેઆ અરબી રૂઢિપ્રયોગ અનુસાર 


| જ નવાઈ પમાડે એવું છે કે અલ્લાહની જ કૃપાથી તેઓ વેરવિખેર થઈ ગયા પછી એકત્ર થયા અને એ વેપારી 
1 પ્રવાસોથી ટેવાઈ ગયા, જે તેમની સુખ-સમૃદ્ધિનું સાધન બનેલાં છે, અને તેઓ અલ્લાહની જ બંદગીથી મોઢું ફેરવી 
| રહ્યા છે. આ મત અખફશ, કિસાઈ અને ફરરનો છે અને આ મતને ઇબ્ને જરીર રહ.એ પ્રાથમિકતા આપતાં લખ્યું છે 
| કે આરબો જયારે આ “લામ' પછી કોઈ વાતનો ઉલ્લેખ કરે છે, તો એ જ વાત એ સ્પષ્ટ કરવા માટે પર્યાપ્ત સમજવામાં 
| આવેછે કે તેના હોવા છતાં જે વ્યક્તિ કોઈ વલણ અપનાવી રહ્યો છે, તે આશ્ચર્યજનક છે. તેનાથી વિપરીત, ખલીલ 
દ | બિન અહમદ, સિબવાયહ અને ઝમખશરી કહે છે કે આ “લામે તઅલીલ' (કાર્યકારણનો સંબંધ દર્શાવતો લામ) છે 
1 અને તેનો સંબંધ આગળના વાક્ય ર્ડા કહ 144કૂક થી છે. મતલબ આનો એ છે કે આમ તો. કુરેશ પર 
| અલ્લાહની કૃપાઓની ગણત્રી નથી, પરંતુ જો કોઈ અન્ય કૃપાના કારણે નહીં, તો આ જ એક કૃપાના કારણે તેઓ 
| અલ્લાહની બંદગી કરે કે તેની મહેરબાનીથી તેઓ આ વેપારી પ્રવાસોથી ટેવાઈ ગયા, કેમ કે આ સ્વયં તેમના ઉપર 
પ એક મોટો ઉપકાર છે. પ 


| ફલસ્તિન (પેલેસ્ટાઈન) તરફ થતા હતા, કેમ કે તે ઠંડા પ્રદેશો છે, અને ઠંડીની ત્છતુમાં તે દક્ષિણ અરબસ્તાન તરફ 
| થતા હતા, કેમ કે તે વિસ્તારો ગરમ છે. 


કદ .2%4 2૭૪ 27૮704૪ 22» 25 22722(%.0 ૪ 2 1 
8 ૦ ૦-9 ૦ દહ કટ હ હદ્ડફડા પક 


ટ 2 5 5 :9૪:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:-૯૦૦-.૦૦-૦૦-૦૦:૪૦૦:૭૦૦:૦૦-૦૦૪-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦-૦૦૪૮- 


(₹3) ધડક 5 ન કઇક (ન) 


ક 


«ક્રકહક%5-. 


7 મ૦ 
6 


ત્ર # કશક 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
* કેમ કે કુરેશ ટેવાઈ ગયા,” (અર્થાત્‌) શિયાળા અને ઉનાળાની મુસાફરીથી ટેવાઈ ગયા,” તેથી 


(૧) મૂળ શબ્દો છેડ વર્ય પ1! શબ્દ _# થી બનેલો છે, જેનો અર્થ રૂઢ થઈ જવું કે ટેવાઈ જવું, 
ભાષામાં હ. (ઉલ્ફત) અને ₹#1 (માલૂફ) શબ્દો પણ આનાથી જ બનેલા છે. -ક![) થી પહેલાં જે“/(લામ) 


આશ્ચર્યકે નવાઈના અર્થમાં છે. જેમ કે, આરબો કહે છે કેન; પ*52 “779, અથાત્‌ જરા આ ઝૈદને જુઓ કે અમે 
તેના સાથે કેવું સાહુ વર્તન કર્યું અને તેણે અમારા સાથે શું કર્યું. આમ, ત્ટ્યંઈડ્થેડઝનો અર્થ એ છે કે કુરેશનું વલણ ખૂબ 


(૨) ગરમી અને ઠંડીના પ્રવાસોનો અર્થ એ છે કે ગરમીની -્છતુમાં કુરેશના વેપારી પ્રવાસો સીરિયા અને 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 226 .  ફુરેશ-૧૦૬ 


8૩) “આ ઘર'થી અભિપ્રેત ખાનએ કા'બા છે અને અલ્લાહત્‌આલાના ઇરશાદનો અર્થ એ છે કે કુરેશને આ 
કૃપા આ ઘરના કારણે જ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને તેઓ પોતે તેને માને છે કે એ ૩૪૬૦ મૂર્તિઓ તેમના રબ નથી, જેમની 
તેઓપૂજા કરી રહ્યા છે, બલ્કે કેવળ અલ્લાહજ તેમનો રબ છે. તેણે જ તેમને હાથીવાળાઓના આક્રમણથી બચાવ્યા. 
તેને જ તેમણે અબ્રહાના સૈન્યના મુકાબલામાં મદદની દુઆ કરી હતી. તેન્મા ઘરના શરણમાં આવતાં પહેલાં જ્યારે 
તેઓ વેરવિખેર હતા, તો તેમની કોઈ હેસિયત નહોતી. અરબસ્તાનના તમામ કબીલાઓની જેમ તેઓ પણ એક 
વંશના વિખેરાયેલા જૂથો હતા. પરંતુ જ્યારે તેઓ મક્કામાં આ ઘરના આસપાસ એકત્ર થયા અને તેની સેવા કરવા 
લાગ્યા, તો સમગ્ર અરબમાં પ્રતિષ્તિ થઈ ગયા અને દરેક બાજુ તેમનાં વેપારી કાફલાઓ નિર્ભય રીતે અને જોખમ 
વિના આવવા-જવા લાગ્યા. આમ, તેમણે જે કંઈ મેળવ્યું છે, આ ઘરના રબના કારણે મળ્યું છે, તેથી તેમણે તેની જ 
ઇબાદત કરવીજોઈએ. 


૪) આસંકેત છે એ તરફ કે મક્કામાં આવતાં પહેલાં જ્યારે કુરેશ અરબસ્તાનમાં વેરવિખેર હતા, તો ભૂખથી 
મરી રહ્યા હતા. અહીં આવ્યા પછી તેમના માટે આજીવિકાના દરવાજા ખુલતા ગયા અને તેમના માટે હઝરત 
ઇબ્રાહીમ અલૈ.ની એ દુઆ શબ્દશઃ પૂરી થઈ કે હે પાલનહાર ! મેં મારા સંતાનોના એક ભાગને તારા પ્રતિષ્ઠિત 
ઘરની પાસે એક નિર્જન ખીણમાં વસાવ્યો છે, જેથી તેઓ નમાઝ કાયમ કરે, તેથી તું લોકોના હૃદયને આના મોહિત 
બનાવ અને તેમને ખાવા માટેફળ આપ. (ઇબ્રાહીમ, આ.૩૭) 


(પ) અર્થાત્‌, જે ભયથી અરબસ્તાનની ધરતીમાં કોઈ સુરક્ષિત નથી તેનાથી તેઓ સુરક્ષિત છે. અરબસ્તાનની 
સ્થિતિ એ જમાનામાં એ હતી કે આખા દેશમાં કોઈ વસ્તી એવી નંહોતી, જેના લોકો રાત્રે ચેનથી ઊંઘી શકતા હોય, 
કેમ કે હંમેશા તેમને આશંકા રહેતી કે કોણ જાણે ક્યારે કોઈ લૂંટારૂ જૂથ અચાનક તેના ઉપર છાપો મારી દે. કોઈ 
વ્યક્તિ એવો નહોતો, જે પોતાના કબીલાની સીમાઓથી બહાર પગ મૂકવાની હિંમત કરી શકે, કેમ કે એકલદોકલ 
માણસનું જીવતા બચીને પાછા આવવું, અથવા પકડાઈ જઈને ગુલામ બની જવાથી સુરક્ષિત રેહેવું જાણે અસંભવ 
હતું. કોઈ કાફલો એવો નહોતો, જે શાંતિથી પ્રવાસ કરી શકે, કેમ કે રસ્તામાં ઠેકઠેકાણે તેના ઉપર ધાડ પડવાનું 
જોખમ રહેતું હતું, અને આંખાય રસ્તાના પ્રભાવી કબીલાના સરદારોને લાંચ-રુશ્વત આપીને વેપારી કાફલાઓ 
સલામત પસાર થઈ શકતા હતા. પરંતુ કુરેશ મક્કામાં તદન સુરક્ષિત હતા, તેમને કોઈ દુશ્મનના હુમલાનો ભય 
નહોતો. તેમનાં નાના અને મોટા, દરેક પ્રકારના કાફલાઓ દેશના કોઈપણ ભાગમાં આવતા-જતા હતા, કોઈ એ 
“જાણકારી મળી ગયા પછી કે કાફલો હરમ (પ્રતિષિત ઘર)ના સેવકોનો છે, તેમને રંજાડવાની [હમત કરી શકતો 
નહોતો. હદ તો એ છે કે એકલો કુરૈશી પણ જો ક્યાંકથી પસાર થઈ રહ્યો હોય અને કોઈ તેને પરેશાન કરે, તો માત્ર 
શબ્દ ૬275 ' (હરમ અર્થાત્‌ પ્રતિષ્ઠિત ઘરનો માણસ છું) કે 1 હ હટ ઊં ધ' (હું અલ્લાહના ઘરનો માણસ 
છું) કહી દેવું પૂરતું બની જતું હતું, આસાંભળતાં જ ઉઠતા હાથ રોકાઈજતા હતા. 


ગિ 


સન . 


તફહીમુલ કુરઆન : પારએ-અમ્મ દિ 227 અલ-માઊન - ૧૦૭ 


૧૦૭: અલ-માઊન 
પરિચય 


અંતિમ આયતના અંતિમ શબ્દ 9.01 ને આ સૂરઃનું નામં આપવામાં આવ્યું છે. 


મ ઉતરાણકાળ : 


ઇબ્ને મરદૂયાએ ઇબ્ને અબ્બાસ અને ઇબ્ને ઝુબૈર હંક ના કથનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ સૂરઃ મક્કી છે |4* 


ક | અને આ જ કથન અતા અને જાબિરનું પણ છે. પણ અબૂ હૈયાને “અલ બહરૂલ મુહીત'માં ઇબ્ને અબ્બાસ | 
| «જક, કતાદા અને ઝહ્હાકનું આ કથન નોંધ્યું છે કે આ સૂરઃ મદીનામાં ઊતરી છે. અમારા મતે સ્વયં આ [૨ 
| સૂરઃમાં જ એક આંતરિક પુરાવો મોજૂદ છે જે આ સૂરઃના મદની હોવાની દલીલ છે અને તે એ છે કે આમાં તે [4 

| નમાઝ પઢનારાઓને તબાહીની ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જેઓ પોતાની નમાઝમાં ગફલત કરે છે [4 
| અને દેખાવ માટે નમાઝ પઢે છે. આ પ્રકારના મુનાફિકો (દભીઓ) મદીનામાં જ જોવા મળતા હતા, કેમ કે [૪ 
9] ત્યાંજ ઇસ્લામ અને ઇસ્લામને માનનારાઓને એ શક્તિ પ્રાત થઈ હતી કે ઘણા બધા લોકોને સગવડતા અને 
1 સ્વાર્થ ખાતર ઈમાન લાવવું પડ્યું હતું અને તેઓ લાચારીવશ મસ્જિદમાં આવતા હતા, જમાઅતમાં સામેલ |. 


ર થતા હતા અને દેખાવ ખાતર નમાઝો પઢતા હતા. , જેથી તેમને મુસલમાનોમાં ગણવામાં આવે. તેનાથી [4 
| વિપરીત, મક્કામાં એવી પરિસ્થિતિ મૂળેથી નહોતી કે ત્યાં કોઈને દેખાવ ખાતર નમાઝ પઢવી પડે. ત્યાં તો |9” 


8 | ઈમાનવાળાઓ માટેજમાઅત સાથેની નમાઝની વ્યવસ્થા પણ મુશ્કેલ હતી. તેમને છુપાઈને નમાઝ પઢવી [8 
પ પડતી હતી અને કોઈ જાહેરમાં પઢતું હતું તો જીવના જોખમે પઢતું હતું. મુનાફિકોનો જે પ્રકાર અહીં જોવા |. 
| મળતોઃહતો, તે દેખાવ ખાતર ઈમાન લાવવા અને દેખાવ ખાતર નમાઝ પઢનારા નહોતા, બલ્કે એ લોકોનો [4 
8 | હતો જેઓ રસૂલુલ્લાહ ફંક ના સત્ય પર અને સાચા હોવાને જાણી અને માની ગયા હતા, પરંતુ તેમાંથી કોઈ |8' 
૬ | પોતાની સત્તા, પ્રતિષ્ઠા અને વડપણને ટકાવવા માટે ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરવાથી દૂર રહેતો હતો અને કોઈ | 
| એ જોખમ લેવા માટે તૈયાર નહોતો કે મુસલમાન બનીને એ મુસીબતોને વહોરી લે, જેમાં તેઓ ઈમાન |. 


| લાવનારાઓને પોતાની આંખોની સામે ગ્રસ્ત થતાં જોઈ રહ્યા હતા. મક્કા કાળના મુનાફિકોની આ હાલત | 


ર સૂરઃ અન્કબૂત, આ.૧૦-૧૧ માં વર્ણવવામાં આવી છે. (સમજૂતી માટેજુઓ ઃ તફહીમુલ કુઅનિ, ભા-૩, |%' 
૨ અલ-અનૂકબૂત, નોંધ ૧૩થી ૧૬) 
| વિષય અને ચર્ચા: 


આનો વિષય એ બતાવે છે કે આખિરત પર ઈમાન ન લાવવું મનુષ્યમાં કેવા પ્રકારનું ચરિત્ર પેદા કરે છે. [2 


। આ. ૨ અને ૩ માં એ કાફિરો (વિધર્મીઓ)ની હાલત વર્ણવવામાં આવી છે, જેઓ આખિરતને ખુલ્લેઆમ [2 
| ખોટી ઠેરવે છે, અને અંતિમ ચાર આયતોમાં એ મુનાફિકોની હાલત વર્ણવવામાં આવી છે, જેઓ દેખીતી ન 
| રીતે તો મુસલમાન છે, પણ દિલમાં આખિરત અને તેના બદલા અને સજા તથા તેના પુણ્ય અને પ્રકોપ વિષે [8 


| કીઈ કલ્પના નથી રાખતા. એક સાથે બંને પ્રકારના જૂથોની વર્તણૂક બતાવવાનો હેતુ એ હકીકત લોકોના |. 


| મનમાં ઉતારવાનો છે કે મનુષ્યની અંદર એક મજબૂત અને સુદઢ પવિત્ર ચરિત્ર આખિરતની માન્યતા વિના | 
| પેદાથઈ શક્તું નથી. ઝે 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ - 228 અલ-માઊન - ૧૦૭ 


દ ઝુ ગન 2ના 7ર અણુનત્‌ ગરતણુખર્‌ 2નસુનર્‌ 7ની, રઆ નમ કજુબત ડાબર ઝગ્ુબર ઝા ૩૦૧૦ 5ન્‍સ ઝનઝનર્‌ ઝર 7૦૦ના ડીન જજ જુન નર 7૪૦૬ 7” ઝ_જ-્‌ પરમજુભય્‌- જુગ્‌ 7ર ડબા 7 


[2 દકદોકક, (નક 


વાઇન 


ક નત ડ્વઝ- 
પ જડ હાડ 6 દરદ 
9 


૦૨ 


પા કા ઈ 224247 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ ક દયાળુ છે. 
તમે જોયો” તે માણસને જે આખિરત (પરલોક)ના ઈનામ અને સજા”નેખોટાં ઠેરવે છે ?” 
મ] તે જ તો છે” જે અનાથને ધક્કા મારે છે,” અને ગરીબનું ભોજન” આપવા માટે પ્રેરિત 
૬ | કરતો નથી.” પછી વિનાશ છે તે નમાઝ પઢનારાઓ માટે” જેઓ પોતાની નમાઝથી બેદરકારી 
દાખવે છે, જેઓ દેખાડો કરે છે”” અને સામાન્ય જરૂરિયાતની વસ્તુઓ * (લોકોને) આપવાનું 
નૌ ટાળે છે. ઉુફૂઅ-૧) 


(૧) “તમે જોયું'નું સંબોધન દેખીતી રીતે નબી કંકં થી છે, પરંતુ કુર્ઓનની વર્ણનશૈલી એ છે કે આવા પ્રસંગે તે 

ય સામાન્ય રીતે બુદ્ધિશાળી અને સમજદાર વ્યક્તિને સંબોધન કરે છે, અને 'જોવાનો' મતલબ આંખોથી જોવાનો પણ 

1 છે, કેમ કે આગળ લોકોની જે સ્થિતિ વર્ણવવામાં આવી છે, તે પ્રત્યેક જોવાવાળો પોતાની આંખોથી જોઈ શકતો 

| હતો, અને આનો અર્થ જાણવું, સમજવું અને વિચાર કરવું પણ છે. અરબીની જેમ ઉર્દૂમાં પણ “જોવા'નો શબ્દ આ 

ા બીજા અર્થમાં પ્રયુક્ત થાય છે. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ કે “હું જોઈ રહ્યો છું' અને તેનો અર્થ એ છે કે હું જાણું છું, 

| અથવા મને ખબર છે; અથવા જેમ કે આપણે કહીએ છીએ કે “જરા આ પણ તો જુઓ' અને તેનો અર્થથાય છે કૅજરા 

ય આ વાત પરપણ વિચાર કરો. આમજો શબ્દ હરુછા ને આબીજા અર્થમાં લેવામાં આવે તો આંયતનો અર્થએ થશે કે 

જુ “જાણો છો એ કેવો માણસ છે, જે બદલા અને સજાને ખોટું ઠેરવે છે ? અથવા “તમે વિચાર કર્યો એ વ્યક્તિની સ્થિતિ 
| પર, જે કર્મોના બદલાને જૂઠું ઠેરવે છે ?' 


(૨) વાસ્તવમાં હટ દબ ફરમાવવામાં આવ્યું છે. હ શબ્દ કુર્બાનની પરિભાષામાં આખિરતના 
જુ'| કર્મોના ફળ કે વળતર માટે પણ પ્રયુક્ત થાય છે અને દીને-ઇસ્લામ માટે પણ. પરંતુ જે વિષય આગળ વર્ણવવામાં 
ર ે આવ્યો છે, તેના સાથે પહેલો અર્થ જ વધારે સુસંગત છે, જો કે બીજો અર્થ પણ વાણીના ક્રમથી અસંગત નથી. ઇબ્ને 


1 અબ્બાસ શ#એ બીજા અર્થને પસંદગી આપી છે અને મોટાભાગના તફસીરવેત્તાઓ પહેલા અર્થને પસંદ કરે છે. જો 


તફહીમુલ કુઅનિ: પારએ-અમ્મ 229 ર અલ-માઊન - ૧૦૭ 
ક 


ર! પહેલા અર્થને લેવામાં આવે તો આખી સૂર:ના વિષયનો મતલબ એ થશે. કે આખિરતના ઇન્કારનો વિશ્વાસ 
જુ. માનવીમાં આ પ્રકાસ્તું ચરિત્ર અને વ્યક્તિત્વ પેદા કરે છે, અને બીજો અર્થ લેવામાં આવે તો આખી સૂરઃનો ઉદ્દેશ્ય 

| દીને-ઇસ્લામની નૈતિક શિક્ષાનું મહત્ત્વ દશવિવું બની જશે. અથતિ વાણીનો હેતુ એ હશે કે ઇસ્લામ તેનાથી વિરુદ્ધ ' 
જ] ચરિત્ર અને વ્યક્તિત્વ પેદા કરવાચાહે છે, જે આ દીનનો ઇન્કાર કરવાવાળાઓમાં જોવા મળે છે. 


(૩) વર્ણનશૈલી પરથી એવું લાગે છે કે અહીં એ પ્રશ્નથી વાતની શરૂઆત કરવાનો હેતુ એ પૂછવાનો છે કે તમે 
| એ વ્યક્તિને જોયો છે કે નહીં, બલ્કે શ્રોતાને એ વાત પર વિચાર કરવાનું આમંત્રણ આપવાનો છે કે વળતર કે ઇનામ - 
| અને સજાનો ઇન્કાર માનવીમાં કયા પ્રકારનું ચરિત્ર પેદા કરે છે, અને તેને એ જાણવાની જિજ્ઞાસા ઊભી કરે છે કે આ 
ર ા વિશ્વાસ કે આસ્થાને ખોટી ઠેરવનારાઓ કેવા પ્રકારનાં લોકો છે, જેથી તેઓ આખિરત પર ઈમાનના નૈતિક મહત્ત્વને 
| સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. 


(૪) વાસ્તવમાં હઝ હાર્ડ ફરમાવવામાં આવ્યું છે. આ વાક્યાંશમાં હક આખા વાક્યનો અર્થ અદા કરે 
૪! છે. તેનો અર્થ એ છે કે, ““જો તમે નથી જાણતા, તો તમને જાણ થાય કે એજ તો છે જે...” અથવા તો પછી તેનો અર્થ 
થી] એ છે કે, '“પોતાના આ'જ આખિરતના ઇન્કારના કારણે તે એવો માણસ છે જે...” 
(પ) વાસ્તવમાં તકે દૂ નો વાક્યાંશે પ્રયુક્ત થયેલ છે, જેના ઘણા અર્થ છે. એક એ કે તે અનાથનો હક્ક 
। મારી ખાય છે અને તેના પિતાએ છોડેલ વારસામાંથી તેને બાકાત કરીને તેને ધક્કો મારી કાઢી મૂકે છે. બીજો એ છે કે 
1 અનાથ જો તેની મદદ માગવા આવે છે, તો દયા કરવાને બદલે તેને ધુત્કારે છે અને તે પછી જો તે પોતાની વિકટ 
| પરિસ્થિતિને લઈને તેનાથી દયાની આશા રાખીને ઊભો રહે, તો તેને ધક્કા મારીને ભગાડી દે છે. ત્રીજો એ કે તે 
| અનાથ પર અત્યાચાર કરે છે, જેમ કે -તેના ઘરમાં જો તેનો પોતાનો કોઈ સગો અનાથ હોય તો તેના ભાગ્યમાં આખા 
૬] ધરની સેવાચાકરી કરવા અને વાત-વાતમાં ઠપકો અને ઠોકરો ખાવા સિવાય બીજું કંઈ નથી હોતું. તદુપરાંત, આ 
ન. વાક્યાંશમાં એ અર્થ પણ છુપાયેલ છે કે તે વ્યક્તિથી કોઈક વખતે જ અત્યાચારી કૃત્ય અદા નથી થઈ જતું, બલ્કે તેની 
ન આદત અને તેનું હંમેશનું વલણ આ જ છે. તેને એ લાગણી જ નથી કે આ કોઈ ખરાબ કૃત્ય છે, જે તે કરી રહ્યો છે, 
| બલ્કે તે ખૂબ સંતોષથી આ વર્તન કરતો રહે છે અને સમજે છે કે અનાથ એક વિવશ અને 4િરાધાર-નિઃસહાય જીવ 
8 | છે, તેથી કોઈ વાંધો નથી જો તેના સાથે આવું વલણ અપત્તાવવામાં આવે, અથવા તેને અતિરેક અને અત્યાચારનું 
| લક્ષ્ય બનાવી રાખવામાં આવે , અથવાતે મદદ માગવા માટે આવે તો તેને ધક્કો મારવામાં આવે. ર 


આ સંદર્ભમાં એક ખૂબ, વિચિત્ર ઘટના કાઝી અબૂલહસન અલ-માવરદીએ પોતાના પુસ્તક “આ'લામ અન્‌- 

કે! નુબૂવ્વત'માં લખી છે. અબૂજહલ એક અનાથનો વાલી હતો. તે બાળક એક દિવસે એ સ્થિતિમાં તેના પાસે આવ્યો કે 

| તેના શરીર પર કપડાં સુદ્ધા નહોતા અને તેણે વિનંતી કરી કે તેના પિતાએ છોડેલ માલમાંથી તે તેને કંઈક આપે. પરંતુ 

| આ અત્યાચારીએ તેના તરફ જરાય ધ્યાન ન આપ્યું અને તે ઊભો-ઊભો છેવટે શિરાશ થઈને પાછો ફરી ગયો. 

જ! કુરેશના સરદારોએ ઘૃષ્ટતા ખાતર તેને કહ્યું કે મુહમ્મદ (કક) પાસે જઈને ફરિયાદ કર, તે અબૂ જહલથી ભલામણ 

8 | ડરીને તને તારો માલ અપાવી દેશે. બાળક બિચારો અજાણ હતો કે અબૂ જહલનો હુઝૂર કં થી શું સંબંધ છે અને ઓ 

ય શુંડાઓ અને મવાલીઓ તેને કયા આશયથી સલાહ આપી રહ્યા છે. તે સીધો હુઝૂર કૈ ની પાસે પહોંચ્યો અને 

| પોતાની સ્થિતિ આપની સામે વર્ણવી. આપ એ જ વખતે ઊભા થઈ ગયા અને તેને સાથે લઈને પોતાના સૌથી ખરાબ 
જ દુશ્મન અબૂ જહલના ત્યાં ગયા. આપને જોઈને તેણે આપનું સ્વાગત કર્યું અને જ્યારે આપે ફરમાવ્યું કે આ બાળકનો - 

હ ર હક્ક તેને આપી દે, તો તે તરત જ માની ગયો અને તેનો માલ લાવીને તેને આપી દીધો. કુરેશના સરદારો તાકમાં હતા 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 230 ર _ અલ-માઊન-૧૦૭ 


કે કેજોઈએ, આ બંને વચ્ચે શું મામલો બને છે. તેઓ કોઈ મજેદાર લડાઈની આશા રાખતા હતા. પરંતુ જ્યારે તેમણે 

0! આ મામલો જોયો, તો આશ્ચર્યચકિત થઈને અબૂ જહલની પાસે આવ્યા અને તેને મહેણું માર્યું કે તમે પણ પોતાનો ધર્મ 
1 છોડી દીધો. તેણે કહ્યું, ખુદાના સોગંદ ! મેં મારો ધર્મ છોડ્યો નથી, પણ મને એવું લાગ્યું કે મુહમ્મદ (8કૈ)ના જમણી 
| અને ડાબી બાજુએક-એક અણીદાર ભાલો છે, જે મારા અંદર પેસી જશે, જો મેં જરા પણ તેમની મરજી વિરુદ્ધ હરકત. 
| કરી. આ ઘટનાથી ન માત્ર એ જાણકારી મળે છે કે તે જમાનામાં અરબસ્તાનના સૌથી પ્રગતિશીલ અને પ્રતિષ્ઠિત 
જુગ કબીલાના મોટા-મોટા સરદારોતું પણ અનાથો અને અન્ય નિઃસહાય-નિરાધાર લોકોની સાથે શું વર્તન હતું, બલ્કે એ 
| પણ જાણવા મળે છે કે રસૂલુલ્લાહ કં કેટલી ઉચ્ચ નીતિમત્તા ધરાવતા હતા અને આપના ઉત્તમ ચારિતર્યનો આપના 

| સૌથી ખરાબ દુશ્મનો ઉપર પણ કેવો પ્રભાવ હતો.આ જ પ્રકારની એક ઘટનાની અમે આનાથી પહેલા તફહીમુલ 
| કુરાન, ભા-૩, પૃ.૧૪૬ પર નોંધ કરી ચૂક્યા છીએ, જે હુઝૂર કક ના આ ઉચ્ચતમ્‌ ચારિત્ર્યને પ્રમાણિત કરે છે, જેના 
કારણે કુરેશના કાફિરો (વિધર્મીઓ) આપને જાદુગર કહેતા હતા. 


(૯) છંડ્ચડણઝ નહીં, બલે બ્રાડ ડાકક ના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જો હ (“છછ 
મ] કહેવામાં આવ્યું હોત તો અર્થએ થતો કે તે'ગરીબને ભોજન કરાવવા માટે પ્રેરિત કરતો નથી. પરંતુ ન (0 નો 
| અર્થ એ છે કે તે ગરીબતું ભોજન આપવા માટે પ્રેરિત કરતો નથી. બીજા શબ્દોમાં જે ભોજન ગરીબને આપવામાં 
8. આવે છે તે આપવાવાળાનું ભોજન નહીં, બલ્કે એ જ ગરીબનું છે, તે તેનો હક્ક છે જે આપવાવાળાના શિરે છે, અને 
। આપવાવાળો કોઈ બક્ષિસ નથી આપી રહ્યો, બલ્કે તેનો હક્ક અદા કરી રહ્યો છે. આજ વાત, જે સૂરઃ ઝારિયાત, આ. 
। ૧૯ માં ફરમાવવામાં આવી છે કે જ, પ્રલાર્ટઃ ઝા ૪-7 “અને તેમના ધનમાં માગવાવાળા અને 
1 વંચિતનો હક્ક છે.” 
(૭) ૭##5નો અર્થ એ છે કે એ વ્યક્તિ પોતાના નફસ (મન)ને પણ આ કાર્યમાટે તૈયાર કરતો નથી, પોતાના 
| ઘરવાળાઓને પણ એમ નથી કહેતો કે ગરીબનું ભોજન આપવાનું રાખે, અને બીજા લોકોને પણ આ વાત માટે નથી 
ય પ્રેરતો કે સમાજમાં જે ગરીબ અને વંચિત લોકો ભૂખથી મરી રહ્યા છે, તેમના અધિકારોને ઓળખે અને તેમની ભૂખ 
ન મટાડવા માટેકંઈક પ્રયાસ કરે. 


અહીં અલ્લાહત્‌આલાએ કેવળ બે અત્યંત સ્પષ્ટ ઉદાહરણો આપીને વાસ્તવમાં એ બતાવ્યું છે કે આખિરતનો 

મ ઇન્કારલોકોમાં કયા પ્રકારની નૈતિક બૂરાઈઓ પેદા કરે છે. વાસ્તવિક હેતુ આ બે જ વાતો પર પકડ કરવાનો નથી કે 

| આખિરતને ન માનવાથી ફક્ત આ બે ખરાબીઓ જ પેદા થાય છે કે લોકો અનાથોને ધુત્કારે છે અને ગરીબોનું ભોજન 

| આપવા માટે પ્રેરિત કરતા નથી, બલ્કે જે અનેક ખરાબીઓ આ પથબ્રષ્ટતા ના પરિણામે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાંથી આ 

| બે એવી વસ્તુઓ ઉદાહરણ રૂપે પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી છે, જેને દરેક સભ્ય-શિષ્ટ અને સજ્જન માણસ માનશે કે તે 

નીમ અત્યંત ઘૃણાસ્પદ નૈતિક દૂષણો છે. તેના સાથે એ વાત પણ મનો-મસ્તિષ્કમાં ઉતારવાનો હેતુ છે કે જો આ જ વ્યક્તિ 

| ખુદા સમક્ષ પોતાની હાજરી અને જવાબદારીને માનતો, તો તેનાથી આવા નીચ કૃત્યોનું આચરણ ન થતું કે 

ર અનાથનો હક્ક મારે, તેનાપર અત્યાચાર કરે, તેને ધુત્કારે અને ગરીબને ન પોતે ભોજન કરાવે, ન કોઈને કહે કે તેનું 

ભોજન તેને આપો. આખિરત પર વિશ્વાસ રાખનારાઓના ગુણો તો એ છે, જે સૂરઃ અસર અને સૂરઃ બલદમાં 

વર્ણવવામાં આવ્યા છે કે શ્ડ્વદ્દ!ક્કાર્ક્ક (તે એક-બીજાને અલ્લાહના સર્જનો પર દયા કરવાની શિખામણ આપે 
૬ છે.) અને હું2દુ#કાર્કક (તેઓ એક-બીજાને સત્ય-નિષ્ઠાની અને હક્કોની અદાયગીની શિખામણ આપે છે.) 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 231 અલ-માઊન - ૧૦૭ 


| (૦) હડકઈઝઝર્કકના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં૫-ક એ અર્થમાં કે આખિરતનો ખુલ્લો 
જુ ઈન્કારકરનારાઓની સ્થિતિ તો એ હતી જે હમણા તમે સાંભળી, હવે જરા એ મુનાફિકોની સ્થિતિ પણ જુઓ, જેઓ 

| નમાઝપઢવાોવાળા જૂથ, અથતિ મુસલમાનોમાં સામેલ છે. તેઓ બાહ્ય રૂપે મુસલમાન હોવા છતાં આખિરતને જૂઠ 
ી રુ સમજતા હતા, તેથી જરા જુઓ કે તેઓ પોતાના માટે કેવા વિનાશની તૈયારી કરી રહ્યા છે. 


*₹-# 


ઇસ નો અર્થ તો “નમાઝપઢનારાઓ'” છે, પરંતુ જે સંદર્ભમાં વાણીમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં 
| આવ્યો છે અને આગળ એ લોકોની લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેના અનુસંધાનમાં એનો અર્થ 
કે વાસ્તવમાં નમાઝી હોવાનો નહીં, બલકે એહલે સલાત (નમાઝ પઢનારાઓ) , અથતિ મુસલમાનોના જૂથમાં સામેલ 
નું.| થવાનો છે. ી ા * 
| (૦) ટ#પ-55 કહેવામાં નથી આવ્યું, બછે ઠક" કહેવામાં આવ્યું છે. જો ન્‍કાકફે ના 
1 શબ્દોનો ઉપયોગ થયો હોત તો મતલબ એ થતો કે તેઓ પોતાની નમાઝોમાં ભૂલચૂક કરે છે. પરંતુ નમાઝ પઢતાં- 
મ પઢતાં કંઈક ભૂલી જવું શરીઅતમાં નિફાક (દંભ) તો દૂરની વાત છે, ગુનો પણ નથી, બલ્કે મૂળથી કોઈ દોષ કે પકડ 
| કરી શકાય એવી વાત પણ નથી. સ્વયં નબી થી પણ નમાઝમાં ક્યારેક ભૂલચૂક થઈ જતી હતી , અને હુઝૂર કંઈ એ 
દ ે તેનો દોષ દૂર કરવા માટે “સિજદએ સહૂવ'ની રીત નક્કી કરી છે. તેનાથી વિપરીત, હડ નો અર્થએછે 
| કે તેઓ પોતાની નમાઝથી ગાફેલ છે. નમાઝ પઢી તો ઠીક, ન પઢી તોય ઠીક, બંનેનું તેમની દૃષ્ટિએ કોઈ મહત્ત્વ 
| નથી. ક્યારેક પઢે છે અને ક્યારેક નથી પઢતા. પઢે છે તો એ રીતે કે નમાઝનો સમય ટાળતા રહે છે અને જ્યારે તે 
| સમાપ થવાના નજીક હોય છે, તો ઊભા થઈને ચાર વખત નાક જમીનને ઘસડી લે છે; અથવા નમાઝ માટે ઊભા થાય 
જ છે તો આળસ મરડતો-ઉચાટ મને ઊભા થાય છે અને અનિચ્છાએ પઢી લે છે, જાણે કોઈ મુસીબત છે જે તેમના ૫૨ 
ઊતરી આવી છે. કપડાંથી રમત રમે છે. બગાસા ખાય છે. ખુદાની યાદનો કોઈ અંશ સુદ્ધા તેમના અંદર હોતો નથી. 
આખી નમાઝમાં ન તેમને એ અહેસાસ થાય છે કે તેઓ નમાઝ પઢી રહ્યા છે અને ન એ ખ્યાલ રહે છે કે તેમણે શું પઢ્યું 
પ. છે. પઢી રહ્યા હોય છે નમાઝ અને દિલ ક્યાંકબીજે ભટકતું રહે છે. માર્ય-માર્યાએ રીતે પહે છે કે ન “કયામ' બરાબર 
| હોય છે, ન રુકૂઅ, ન સિજદા. બસ કોઈને કોઈ રીતે નમાઝ જેવું રૂપ બનાવીને જલ્દીમાં જલ્દી ફારેગ થઈ જવાની 
'। કોશિશ કરે છે, અને ઘણાખરા લોકો તો એવા છે કે કોઈ જગ્યાએ ફસાઈ ગયા તો નમાઝ પઢી લીધી, નહિં તો આ 
દ પે ઇબાદતનું કોઈ સ્થાન તેમના જીવનમાં નથી હોતું. નમાઝનો સમય આવે છે, તો તેમને ભાન સુદ્ધા થતું નથી કે આ 
| નમાઝનો સમય છે. મુઅઝ્ઝિન (અઝાન પોકારનાર)નો અવાજ કાનમાં આવે છે, તો તેમને.એ ખ્યાલ પણ નથી 
જું આવતો કે આ શું પોકારી રહ્યો છે, કોને પોકારી રહ્યો છે અને કેમ પોકારી રહ્યો છે. આ જ આખિરત પર ઈમાન ન 
| હોવાની નિશાની છે, કેમ કે વાસ્તવમાં ઇસ્લામના દાવેદારોનું આવું વર્તન એ કારણસર હોય છે કે તેઓ નમાઝ 
૩ | પઢવા માટેન કોઈ વળતર કે ઇનામને માને છે અને ન તો તેમનેએ વાતનો વિશ્વાસ હોય છે કે તેને ન પઢવા માટેકોઈ 
ન સજા મળશે. આ જ કારણસર હઝરત અનસ બિન માલિક હૂક અને અતા બિન દીનાર કહે છે કે ખુદાનો આભાર છે 
પ તેણે ક 9૫55૫2 નહીં, બલ્કે %પ“પઝ્ડ્ટ ફરમાવ્યું, અથાત્‌નમાઝમાં ભૂલી તો અવશ્ય જાય છે, 
ક રું પણ નમાઝથી ગાફેલ નથી, તેથી અમારો સમાવેશ મુનાફિકોમાં નહીં થાય. ક 
કુર્ાન-મજીદમાં મુનાફિકોની આ સ્થિતિને બીજીજગ્યાએ આ રીતે વર્ણવવામાં આવેલ છે કે- 


મ્ઠ&#કકાવઇઇકતાઝ૯ઝફાદાડ,ઝઇ૪# 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 232 _ અલ-માઊન - ૧૦૭ 


ન ““તેઓ નમાઝ માટે નથી આવતા, પરંતુ આળસ કરતા અને (અલ્લાહના માર્ગમાં) ખર્ચ નથી કરતાં, પરંતુ 
| અનિચ્છાએ.” (અત્‌-તૌબા, પ૪) 


રસૂલુલ્લાહ કૈક ફરમાવે છે - 

હ્ડછાડા કેન્ઝાપઝજાપ્સાનડ પીડા.» કાઇ 2 
2890 ઉની, પ) ઉફ, 
સિ “'આ મુનાફિકની નમાઝ છે, આ મુનાફિકની નમાઝ છે, આ મુનાફિકની નમાઝ છે, અસૂરના સમયે બેસીને 
| સૂર્યને જોતો રહે છે, ત્યાં સુધી કે જયારે તે શૈતાનના બંને શીંગડા વચ્ચે પહોંચી જાય છે (અથતિ સૂયસ્તિનો સમય 
ની નજીક આવી જાયછે), તો ઊભો થઈને ચાર વખત નાકને જમીન સાથે ઘસડી લે છે, જેમાં અલ્લાહને ઓછો યાદ કરે 
| છે.” (બુખારી, મુસ્લિમ, મુસ્નદ અહમદ) હઝરત સઅદ બિન અબી વક્કાસ “ફં થી તેમના સુપુત્ર મુસ્‌અબ બિન 
! રુ સઅદ ડક રિવાયત 'કરે છે કે મેં રસૂલુલ્લાહ કક એ એ લોકો વિશે પૂછ્યું, જેઓ નમાઝથી ગફલત ડરે છે. આપે 
પ ફરમાવ્યું કેઆ એ લોકો છે, જેઓ નમાઝને તેનો સમય ટાળીને પઢે છે. (ઇબ્ને જરીર, અબૂ યઅ્લા, ઇબ્ને અલ- 
1 મુન્ઝીર, ઇબ્ને અબી હાતિમ, તબરાની ફીલ ઔસત, ઇબ્ને મરદૂયા, બયહકી ફીસૂ-સુનન, આ રિવાયત હઝરત 
રુ સઅદ' ના પોતાસા કથનની હેસિયતે પણ “મૌફૂફન”” નોંધવામાં આવી છે અને તેની સનદ વધારે મજબૂત છે. 
। રસૂલુલ્લાહ કૈ ના ઇરશાદની હેસિયતે આની “મરફઅ”' રિવાયતને બયહકી અને હાકિમે 'ઝઈફ”*કહી છે.) હઝરત 
મુસૂઅબ «ક ની બીજી રિવાયત એ છે કે તેમણે પોતાના આદરણીય પિતાને પૂછયું કે આ આયત અંગે તમે વિચાર [4 
કર્યો? શું આનો અર્થ નમાઝને છોડી દેવાનો છે ? આનો અર્થ નમાઝ પઢતાં-પઢતાં માણસનું ધ્યાન ક્યાંક બીજે ફંટાઈ 
| જવાનો છે ? ધ્યાન બીજે ફંટાઈ જવાની સ્થિતિ આપણામાંથી ગમે તેના સાથે નથી બનતી ? તેમણે જવાબ આપ્યો, 
આનાથી અભિપ્રેતનમાઝના સમયને વેડફી નાખવાનો અને તેનો સમય ટાળીને પઢવું છે. (ઇબ્નેજરીર, ઇબ્ને અબી 

| શીબા, અબૂયઅલા, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને મરદૂયા, બયહકી ફીસ્‌-સુનન) 


7 


અહીંએ વાત સમજી લેવી જોઈએ કે નમાઝમાં બીજા વિચારોનું આવી જવું જુદી વસ્તુ છે અને નમાઝ તરફ કદી 

| ધ્યાન જ ન આપવું અને તેમાં હંમેશા બીજી વાતો જ વિચારતા રહેવું તદ્ન બીજી વસ્તુ. પહેલી સ્થિતિ તો માનવીય 

| સ્વભાવ છે, ઇરાદા વગર બીજા વિચારો આવી જ જાય છે, અને મોમિનને જ્યારે પણ એવું લાગે છે કે નમાઝથી તેનું 

રું ધ્યાન હટી ગયું છે, તો તે ફરીથી કોશિશ કરીને તેના તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. બીજી સ્થિતિ નમાઝથી ગફલત કે 

| બેદરકારી કરવાની વ્યાખ્યામાં આવે છે, કેમ કે આમાં માણસ કેવળ નમાઝની ક્સરત કરી લે છે, ખુદાની યાદનો કોઈ 

| ઈરાદો તેના દિલમાં હોતો નથી, નમાઝ શરૂ કરવાથી લઈને સલામ ફેરવવા સુધી એક પળ માટે પણ તેનું હૃદય ખુદા 
ક! તરફ કેન્દ્રિત થતું નથી, અને જે વિચારોને લઈને તે નમાઝપઢવાનું શરૂ કરે છે, તેમાં જ મગ્ન રહેછે. 


(૧૦) આ વાક્ય એક સ્વતંત્ર વાક્ય પણ હોઈ શકે છે અને અગાઉના વાક્યથી સંબંધિત પણ. જો તેને સ્વતંત્ર 

| વાક્ય ગણવામાં આવે તો તેનો અર્થ એ થશે કે કોઈ સત્ત્કર્મપણ તેઓ નિખાલસતા અને શુદ્ધ નિયતથી અલ્લાહ માટે 
દિ નથી કરતા, બલ્કે જે કંઈ પણ કરે છે, બીજાઓને દેખાડવા માટે કરે છે જેથી તેમના વખાણ થાય, લોકો તેમને 
| સદાચારી સમજે, દુનિયા તેમના સાર કાર્યોનો ઢંઢેરો પીટે, અને તેનો લાભ કોઈને કોઈ સ્વરૂપે તેમને દુનિયામાં પ્રાપ 

| થઈ જાય; અને જો આનો સંબંધ અગાઉના વાક્ય સાથે માનવામાં આવે તો તેનો અર્થ એ થશે કે તેઓ દેખાડા માટે 
| નમાઝો પહે છે. તફસીરવેત્તાઓએ સામાન્યતઃ બીજા જ અર્થને પ્રાથમિકતા આપી છે, કેમ કે પહેલી દષ્ટિએ એવું જ 


ફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ -233 અલ-માઊન-૧૦૭ 


ર! ર લાગે છે કે આનો સંબંધ અગાઉના વાક્યથી છે. ઇબ્ને અબ્બાસ હંકફરમાવે છે, ““આનાથી અભિપ્રેત મુનાફિકો છે, ન 
જુગ જેઓ દેખાડા માટે નમાઝો પઢે છે. જો બીજા લોકો ઉપસ્થિત હોતા તો પઢી લેતા અને કોઈ જોવાવાળું ન હોતું તો 14. 


| નહોતા પઢતા.” બીજી રિવાયતમાં તેમનાં શબ્દો આ પ્રમાણે છે : ““એકલા હોતા તો નમાઝ ન પઢતા અને જાહેરમાં 14. 
પઢી લેતા હતા.” (ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને મરદૂયા, બયહકી ફીસૂ-શઅબ) ન મે 


ા | ફુર્ઓાન-મજીદમાં પણ મુનાફિકોની આ સ્થિતિ વર્ણવવામાં આવી છે કે- 


હેઝ#કાહઈજકડઝઈાહડઇહાધકા;ઇ કાછીઇડઉડી 
“અને જ્યારે તેઓ નમાઝ માટે ઊભા થાય છે તો આળસ કરતા ઊભા થાય છે, લોકોને બતાવે છે અને |. 


| અલ્લાહને ઓછો જ યાદ કરે છે.”' (અન્‌-નિસા, ૧૪૨) 


(૧૧) વાસ્તવમાં ૭ ##** શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. હઝરત અલી «છ, ઇબ્ને ઉમર «ક, સઈદ બિન જુબૈર, ! મ 


1 કતાદા, હસનઃબસરી, મુહમ્મદ બિન હન્ફિયા, ઝહ્હાક, અબૂ માલિક, ઇબ્ને ઝૈદ, ઇકરિમા, મુજાહિદ, અતા અને [કું 
| રેંહ્રી રહ.નું કથન છે કે આનો અર્થઝકાત છે. ઇબ્ને અબ્બાસ «ટ, ઇબ્ને મસૂઊદ હ, ઇબ્રાહીમ નખઈ રહ., અબ્‌ [9 
| માલિક રહ. અને અન્ય ઘણા મહાનુભાવોનું કથન છે કે આનાથી અભિપ્રેત સામાન્ય જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, જેમ કે- [8' 


| હાંડી, ડોલ, કુહાડી, ત્રાજવું, મીઠું, પાણી, અંગારો, ચકમક (અત્યારે તેની જગ્યા દિવાસળીએ લીધી છે) વગેરે છે, |. 


ફિ 


| જે સામાન્ય રીતે લોકો એક-બીજા પાસેથી જરૂર મુજબ માગતા હોય છે. સઈદ બિન જુબૈર અને મુજાહિદનું પણ એક [4 
| કથન આની જ પુષ્ટિ કરે છે. હઝરત અલી ઢફંક નું પણ એક કથન એ છે કે આનાથી અભિપ્રેત ઝકાત પણ છે અને !૪ 


2. નાની-નાની સામાન્ય જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પણ. ઇકરિમાથી ઇબ્ને અબી હાતિમે નોંધ્યું છે કે “માઊન'નું સર્વોચ્ચ 


| સ્વરૂપ ઝકાત છે અને સૌથી નીચો દરજ્જો એ છે કે કોઈને ચારણી, ડોલ કે સોઈની જરૂર હોય તો આપવામાં આવે. |. 
| હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ ડં ફરમાવે છે કે અમે મુહમ્મદ કૈ ના સાથીઓ એમ કહ્યા કરતા હતા (અને [4 


| કેટલીક રિવાયતો અનુસાર હુઝૂર કૈ ના જમાનામાં એમ કહ્યા કરતા હતા) કે “માઊન' નો અર્થ હાંડી, કુહાડી, ડોલ, [8 


ય ત્રાજવું અને એવી જ બીજી વસ્તુઓ ઉધાર આપવું છે. (ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અબી શીબા, અબૂ દાઉદ, નિસાઈ, 18. 


જુ બઝ્ઝાર, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને અબી હાતિમ, તબરાની ફીલ-ઔસત, ઈબ્ને મરદૂયા, બયહકી ફીસ્‌-સુનન) [નું 


| સઅદ્‌બિન અયાઝ નામની સ્પષ્ટતા વગર મહદઅંશે આવું કથન રસૂલુલ્લાહ કછ ના સહાબાથી નોંધે છે, જેનો અર્થ [9 


! ર] એ છે કે તેમણે જુદા-જુદા સહાબાથી આ વાત સાંભળી છે. (ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અબી શીબા) દૈલમી, ઇબ્ને અસાકિર ી ે 


| અને અબૂ નઈમે હઝરત અબૂ હુરેરા «ની એક રિવાયત નોંધી છે, જેમાં તેઓ કહે છે કે સ્વયં રસૂલુલ્લાહ ફં એ આ |: 
| આયતની સમજૂતી વર્ણવી કે આનાથી અભિપ્રેત કુહાડી અને ડોલ અને એવી જ અન્ય વસ્તુઓ છે. જો આ રિવાયત | 


| સહીહ' (સાચી અને બધી રીતે પ્રમાણિત) છે, તો સંભવતઃ આ બીજા લોકોની જાણકારીમાં નહીં આવી હોય, નહિં |: કે 


| તો શક્ય નહોતું કે પછી કોઈ વ્યક્તિ આ આયતની બીજી કોઈ સ્પષ્ટતા કે સમજૂતી કરતો. દિ 


“ખરી વાત એ છે કે “માઊન' નાની અને ઓછી વસ્તુને કહે છે, જેમાં લોકો માટે કોઈ લાભ કે ફાયદો હોય. આ 11 


| અર્થને જોતાં ઝકાત પણ “માઊન' છે, કેમ કે તે ખૂબ જ ધનમાંથી થોડુંકજ ધન છે, જે ગરીબોની મદદ માટે આપવાનું [8 


હોય છે, અને બીજી સામાન્ય જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પણ “માઊન' છે, જેનો ઉલ્લેખ હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન [4]. 


૪ મસૂઊદ હક અને તેમના જેવા વિચાર ધરાવતા મહાતુભાવોએ કર્યો છે. મોટાભાગના તફસીરવેત્તાઓનું માનવું એ |વું* 
! ર છેકે 'માઊન' એ તમામ નાની-નાની વસ્તુઓ પર લાગુ થાય છે, જે સામાન્યતઃ પાડોશીઓ એક-બીજા પાસે માગતા ન ે 


કો 


તફહીમુલ કુરઆન : પારએ-અમ્મ 234 ી અલ-માઊન - ૧૦૭ 


રહેછે. તેમનું માગવું કોઈ અપમાનની વાત નથી હોતી, કેમ કે ગરીબ અને અમીર બધાને ક્યારેકને ક્યારેકતો તેની પ 
જરૂરત પડતી રહે છે. અલબત્ત, એવી વસ્તુઓ આપવાથી કંજૂસી કરવી નૈતિક રીતે એક નીચ અને હલકા પ્રકારનું ા 
કૃત્ય સમજવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આવી વસ્તુઓ સ્વયં સુરક્ષિત રહે છે અને પાડોશી તેનો ઉપયોગ કરીને 
યથાવત પાછી આપી દેતા હોય છે. આ જ “માઊન'ના અર્થમાં એ પણ આવે છે કે કોઈના ત્યાં મહેમાન આવી જાય 
અને તે પાડોશી પાસેથી ખાટલો કે બિસ્તર માગી લે, અથવા કોઈ પોતાના પાડોશીના ચૂલામાં પોતાની. રોટલી 
કરવાની માગણી કરે, અથવા કોઈ થોડાંક દિવસો માટે બહાર જઈ રહ્યો હોય અને સલામતી માટે પોતાનો કોઈ 
કીમતી સામાન બીજાને ત્યાં મૂકવા માગે. આમ, આયતનો હેતુ એ બતાવવાનો છે કે આખિરતનો ઇન્કાર માણસને 
એટલોસંકુચિત મનનો બનાવી દે છે કે તે બીજા માટેકોઈ મામૂલી ત્યાગ કરવા માટેપણ તૈયાર નથી હોતો. 


05%. 


-૦-- 


ન 
જ 

1 હ 
1. 
જુ. 
નર 
ત 
રી [વ 
ફુ 
નુ. 

ક નર 
ક 
જ 
6 
જુ 
જ 
રિ 
[0 
ત 
0 
ર્ર 
નુ. 
ર 
ર 
[0 

1 હ 
કુ. 
નરઃ 
જ 
[હ 
ર 
ફર 
0 
જ. 
20 
રર 
જ. 


તફહીમુલ કુરબાન: પારએ-અમ્મ 235 અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


૧૦૮ : અલ-કૌસર 
ી ' પરિચય 

| નામઃ . 
દ કઉહાદૂડડઉ) ના શબ્દ 50 ને આ સૂરઃનું ગામઆપવામાં આવ્યુંછે. 
ન ઉતરાણકાળ : ી " 

ઇબ્ને મરદૂયાએ હઝરત અવ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «જ, હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઝુબેર «ક અને 

ા રુ હઝરત આઈશા સિદ્દીકા «ક ના હવાલાથી નોંધ્યું છે કે આ સૂરઃ મક્કી છે, અને કલ્બી અને મુકાતિલ પણ 

ય આને મક્કી કહે છે, અને મોટાભાગના તફસીરવેત્તાઓનું કથન પણ આ જ છે. પરંતુ હઝરત હસન બસરી, 

ર) ઈકરિમા, મુજાહિદ અને કતાદા રહ. આને મદની કહે છે. ઇમામ સુયૂતી રહ.એ “ઇતૂકાન'માં આ જ 
દ! કથનને સાચું ઠેરવ્યું છે અને ઇમામ નવૂવીએ 'શર્હ મુસ્લિમ'માં આને જ પ્રાથમિકતા આપી છે. આનું 
ની કારણ એ રિવાયત છે, જે ઇમામ:અહમદ,-મુસ્લિમ, અબૂ દાઉદ, નિસાઈ, ઇબ્ને અબી શીબા, ઇબ્ને અલ- 
કે મુન્ઝીર, ઇબ્ને મરદૂયા અને બયહકી વગેરે હદીસવેત્તાઓએ હઝરત અનસ બિન માલિક «ક થી નોંધી છે કે 
8. હુઝૂર કૂક અમારા વચ્ચે હાજર હતા. એટલામાં આપને કંઈક ઊંઘ આવવા લાગી, પછી આપે સ્મિત કરતાં 
જું] માથું સુબારક ઉપર કર્યું. કેટલીક રિવાયતોમાં છે કે લોકોએ પૂછ્યું, આપ કઈ વાત પર મલકાઈ રહ્યા છો? 
છ | અને કેટલીક રિવાયતોમાં છે કે આપે સ્વયં લોકોને ફરમાવ્યું : “'અત્યારે મારા પર એક સૂરઃ અવતરિત થઈ 
૬ | છે. પછી બિસ્મિલ્લાહિર્‌-રહમાનિર્‌-રહીમ પઢીને આપે સૂરઃ કૌસર પઢી. આના પછી આપે પૂછયું, જાણો 
શું છો કૌસર શું છે ? લોકોએ અરજ કરી, અલ્લાહ અને તેના રસૂલને વધારે ખબર છે. ફરમાવ્યું, તે એકનહેર 
| છે.જે મારા રબે મને જન્નતમાં પ્રદાન.કરી છે. (આની વિગત આગળ “કૌસર”'ની સમજૂતીમાં આવી રહી 
8 | છે) . આ રિવાયતથી આ સૂરઃ મદની હોવાની દલીલ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે હઝરત અનેસ «ક 
ફૂ] મક્કામાં નહીં, બલ્કે મદીનામાં હતા અને તેમનું એમ કહેવું કે અમારી ઉપસ્થિતિમાં આ સૂરઃ અવતરિત 

| થઈ, એ વાતની દલીલ છે કે આ મદની છે. ન 

ા પરંતુ સૌપ્રથમ તો આ જ હઝરત અનસ ્ફે#થી ઇમામ અહમદ, બુખારી, મુસ્લિમ, અબૂ દાઉદ, 
બુ તિરમિઝી અને ઇબ્ને જરીરે એ રિવાયત પણ નોંધી છે કે જજ્નતની-આ નહેર (કૌસર) રસૂલુલ્લાહ કં ને |: 
8! મેઅરાજમાં બતાવવામાં આવી ચૂકી હતી, અને સૌને ખબર છે કે મેઅરાજ હિજરતથી પહેલાં મક્કામાં થઈ [% 
8 | હતી. બીજું, જ્યારે મેઅરાજમાં આપને અલ્લાહત્‌આલાના આ પ્રદાનના ન કેવળ સમાચાર આપી દેવામાં 
નુ આવ્યા હતા, બલે તે બતાવી દેવામાં પણ આવી હતી, તો કોઈ કારણ નહોતું કે હુઝૂરને તેની ખુશખબરી 
ક] આપવા માટે મદીના-તય્યિબામાં સૂરઃ કૌસર અવતરિત કરવામાં આવતી. ત્રીજું, જો સહાબાના એક 
8 સમૂહમાં હુઝૂર છક એ સ્વયં સૂરઃ કૌસરના અવતરિત થવાના એ ખુશખબર આપ્યા હોત, જે હઝરત અનસ 

ય “ક ની ઉપરોક્ત રિવાયતમાં વર્ણવવામાં આવેલ છે અને તેનો અર્થ એ હોત કે પહેલી વાર આ સૂરઃ એજ 
ફુ! વખતે અવતરિત થઈ છે, તો કેવી રીતે સંભવ હતું કે હઝરત આઇશા, હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ 

મ અને હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઝુબૈર હ જેવા જાણકાર સહાબા આ સૂરઃને મક્કી ઠેરવતા અને બહુમતી 


૦૦2૦૦૯૦૦૦2૦ ૦2૦૦૪૦૭૦૦- ૦૦૦૭૭૦૭૭૭૦ ૦૦2૭૦ ૩222222 ઝા ઝઞઝઝઝઝઝઝઝ2ગ ઝક ઝગ ઝગ 
52 2 2 ૨ ૨ 2 ૨ 5 499-9૦-.૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦.૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૫ 


તફહીમુલ કુઅનિ: પારએ-અમ્મ 236 અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


જ! તફસીરવેત્તાઓએ આનું મક્કી હોવાનું સ્વીકારી લીધું હોત ? આ મામલામાં વિચાર કરવામાં આવે તો 
। હઝરત અનસ ફ્ફેછ ની રિવાયતમાં એ અવકાશ સ્પષ્ટજોવા મળે છે કે તેમાં એ વિગત વર્ણવવામાં આવી નથી 
| કે જે સભામાં હુઝૂર કું એ આ વાત ઇરશાદ ફરમાવી હતી, તેમાં પહેલાંથી શું વાતચીત ચાલી રહી હતી. 

| સંભવ છે કે તે વખતે હુઝૂર કૈંક કોઈ મામલા અંગે કંઈક ઇરશાદ ફરમાવી રહ્યા હોય, તે દરમ્યાન વહી દ્વારા 

આપને જાણકારી આપવામાં આવી હોય કે આ મામલાના સંદર્ભમાં સૂરઃ કૌસરમાં પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો 

પ છે અને આપે આ જ વાતનો ઉલ્લેખ આ રીતે કર્યો હોય કે મારા પર આ સૂરઃ અવતરિત થઈ છે. આ પ્રકારનાં 
| બનાવો અનેક વાર બન્યા છે, જેના કારણે તફસીરવેત્તાઓએ અમુક આયતો વિશે કહ્યું છે કે તે બે વખત 
1 અવતરિત થઈ છે. આ બીજી વખતના અવતરણનો અર્થ વાસ્તવમાં એ થાય છે કે આયત તો પહેલાં 

પ અવતરિત થઈ ચૂકી હતી, પરંતુ બીજી વાર કોઈ પ્રસંગે હુઝૂર કૈંક ને વહી દ્વારા એ જ આયત તરફ ધ્યાન 
| અપાવવામાં આંવ્યું. આ પ્રકારની રિવાયતમાં કોઈ આયતના અવતરણનો ઉલ્લેખ એ નિર્ણય કરવા માટે 

8 | પર્યપ્તિ નથી હોતો કે તે મક્કી છે કે મદની, અને તેનું ખરેખર અવતરણ કયારે થયું હતું. 

હઝરત અનસ «ક ની આ રિવાયત જો શંકા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ ન હોય, તો સૂરઃ કૌસરનો સમગ્ર 
મ વિષય પોતે એ વાતની સાક્ષી આપે છે કે આ મક્કા-મુઅઝ્ઝમામાં ઊતરી હતી અને એ સમયે ઊતરી હતી, 
8 | જયારે હુઝૂર કૂક ખૂબ જ હતાશાજનક સંજોગોનો સામનો કરી રહ્યા હતા. 

1 એતિહાસિકપશ્ચાદ્ભૂમિઃ જ, પ 
આ અગાઉ સૂરઃ ઝ્ુહા અને સૂરઃ અલમ નશ્રહમાં તમે જોઈ ગયા છો કે નુબૂવ્વતના આરંભિક કાળમાં 
| જ્યારે રસૂલુલ્લાહ કક અત્યંત ભારે મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, આખી કોમ દુશ્મન બની ગઈ હતી, 
| વિધ્નોના પહાડ રસ્તામાં ઊભા થઈ ગયા હતા, વિરોધોનું તોફાન દરેક બાજુથી ઉઠી રહ્યું હતું, અને હુઝૂર કં 
| અને આપના અમુક મુઠ્ટીભરસાથીઓને દૂર-દૂર સુધી ક્યાંય સફળતાના કોઈ ચિહ્નો દેખાતા નહોતા, તે વખતે 
| આપને સાંત્વના આપવા અને આપની હિંમત વધારવા અલ્લાહત્‌આલાએ અનેક આયતો અવતરિત કરી. સૂરઃ 
। રુહામાં ફરમાવ્યું, ઝાડા જવ.કહંહ/#દકહાફિિડંડ્ડઇડ “અને ચોક્કસ તમારા માટે પછીનો 
| સમય (અથતિ પ્રત્યેક પછીનો સમય) પહેલાનાં સમય કરતાં શ્રેઠ છે અને નજીકમાં જ તમારો રબ તમને એ બધું 
1 જ,આપશે, જેનાથી તમે ખુશ થઈ જશો.”' અને અલમ-નશ્રહમાં ફરમાવ્યું, ઠં ડ65હાઇિઈઇ “અને અમે 
ય તમારી કીર્તિ સર્વોચ્ચ કરી દીધી.” અર્થાત્‌ દુશ્મનો તમને સમગ્ર દેશમાં બદનામ કરતા ફરી રહ્યા છે, પરંતુ અમે 
મનાથી ઊલ્ટું તમારી નામના કરવાની અને તમને ખ્યાતનામ કરવાની વ્યવરથા કરી લીધી છે. 

8! અનેઠં ઈ, શડહીઠાઈ-કહ હઉ “આમ, હકીકત એ છે કે તંગીની સાથે સમૃદ્ધે અન્તે વિપુલતા પણ 
મ છે, નિશ્ચિતપણે તંગીની સાથે સમૃદ્ધે અને વિપુલતા પણ છે.'' અર્થાત્‌, અત્યારે સંજોગોની કઠિનાઈથી પરેશાન 
પ નથાઓ, નજીકમાં જ મુસીબતોનો સમય સમાપ્ત થવાનો છે અને સફળતાઓનો સમય આવવાનોજછે. 

આવા જ સંજોગો હતા, જેમાં સૂરઃ કૌસર ઊતારીને અલ્લાહત્‌આલાએ નબી કં ને સાંત્વના પણ આપી 
અને આપના વિરોધીઓના વિનાશની આગાહી પણ કરી. કુરેશના કાફિરો (ઇસ્લામ-વિરોધીઓ) કહેતા હતા 
મ કે મુહમ્મદ (ઈ) આખી જાતિથી કપાઈ ગયા છે અને તેમની હાલત એક એકલાજલે નિરાધાર માણસ જેવી થઈ 
જં ગઈ છે. ઈકરિમાની નોંધ છે કે જ્યારે હુઝૂર ફક ને નબી બનાવવામાં આવ્યી અને આપે ડુરૈશને ઇદ્રલામ તરફ 
ફા બોલાવવાનું શરૂ કર્યું, તોકુરૈશનાલોકો કહેવા લાગ્યાકેપકર્નન્‍્ક્લ* કક (ઇબ્ને જરીર), અર્થાત્‌ મુહમ્મદ પોતાની 


4 


તફહીશુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 237 અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


8 જાતિથી કપાઈને એવા થઈ ગયા છે જાણે કોઈ વૃક્ષ પોતાના મૂળથી કપાઈ ગયું હોય અને સંભાવના એવી હોય કે ક 
| થોડા સમય પછી તે સૂકાઈને ધૂળમાં ભળી જશે. મુહમ્મદ બિન ઇસહાક કહે છે કે મક્કાના સરદાર આસ બિન 
1 વાઇલ સહમીના સામે જ્યારે રસૂલુલ્લાહ કૈં ની વાત કરવામાં આવતી તો તે કહેતો - “અરે ! છોડો એમને, 

8 એ તો એક “અબ્તર' (મૂળથી કપાયેલો) માણસ છે, તેમને કોઈ નર સંતાન નથી, મરી જશે તો કોઈ તેમનું નામ 
| લેનાર પણ નહીં હોય.”' શમીર બિન અતીયાનું કથન છે કે ઉક્બા બિન અબી મુઇત પણ આવી જ વાતો નબી ક 
| વિષે કહ્યા કરતો હતો. (ઇબ્ને જરીર) ઇબ્ને અબ્બાસ કેક ની રિવાયત છે કે એક વાર કઅબ બિન અશરફ 
1 (મદીનાનો યહૂદી સરદાર) મક્કા આવ્યો, તો કુરેશના સરદારોએ તેને કહ્યું કે - 

.હ..1 ક) 41... 515 હક્ત્ડા પ1 ૯ &*કેઝકહ્નકાક, તાદ, 

“'જરાજુઓ તો ખરા, આ છોકરાને જે પોતાની કોમથી કપાઈ ગયો છે અને સમજે છે કે તે અમારાથી વધારે. 
| શ્રેઠ છે, જો કે આપણે હજ્જ અને સદાનાહ (બૈતુલ્લાહની સુરક્ષા) અને સકાનાહ (હાજીઓને પાણી 

૨ | પીવડાવવા)ના વ્યવસ્થાપકો છીએ.” (બગૂઝાર) 

આ જ બનાવના સંદર્ભમાં ઇકરિમાની રિવાયત એ છે કે કુરેશીઓએ હુઝૂર કં માટે ક ન્‍7/% ના 
| શબ્દો પ્રયુક્ત કર્યા હતા, અથિ કમજોર, નિઃસહાય-નિરાધાર અને [નિઃસંતાન માણસ જે પોતાની કોમથી 
રી કપાઈ ગયો છે. (ઇબ્ને જરીર) ઇબ્ને સઅદ અને ઇબ્ને અસાકિરની રિવાયત છે કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન 
મ અબ્બાસ હેઠ એ ફરમાવ્યું કે રસૂલુલ્લાહ કક ના સૌથી મોટા સુપુત્ર કાસિમ હર હતા, તેમનાથી નાના હઝરત 
| ઝેનબ દૂંછ હતા, તેમનાથી નાનાં હઝરત અબ્દુલ્લાહ હેટ હતા, પછી ક્રમશઃ ત્રણ સુપુત્રીઓ ઉમ્મે કુલસુમ કેક, 

€ ફાતિમા «ફંક અને રૂકૈયા હૂક હતા. આમાંથી પહેલા હઝરત કાસિમતું અવસાન થયું, પછી હઝરત અબ્દુલ્લાહ 

| પણ મૃત્યુ પામ્યા. આ અંગે આસ બિન વાઇલે કહ્યું, ““તેમનો વંશ સમાપ્ત થઈ ગયો. હવે તેઓ “અબ્તર' છે. 
પ (અથતિ તેમતું મૂળ કપાઈ ગયું.)'' કેટલીક રિવાયતોમાં આ વધારો છે કે આસે કહ્યું - 
.૧9 હ ૫૭/2/55 હચ્છા હાર ઉ ૦4 1% ઝાપટ 

“ભુહમ્મદ (કૈ) અબ્તર છે, તેમનો કોઈ પુત્ર નથી, જે તેમનો ઉત્તરાધિકારી બને. જ્યારે તે મૃત્યુ પામશે 

1 તો તેમનું નામ દુનિયામાંથી મટી જશે અને તેમનાથી તમારો પીછો છૂટી જશે.” 


અબ્દ બિન હુમૈદે ઇબ્ને અબ્બાસ ડેક ની જે રિવાયત નોંધી છે તેનાથી જાણ થાય છે કે હુઝૂર કં ના સપુત્ર 
| અબ્દુલ્લાહના અવસાન અંગે અબૂ જહલે પણ આવી જ વાતો કહી હતી. શમીર બિન અતિયાથી ઇબ્ને અબી 
'। હાતિમની રિવાયત છે કે હુઝૂર કૈક ના દુઃખ પર ખુશી મનાવતાં આવી નીચતાનું પ્રદર્શન ઉકબા બિન અબી મુઈતે 
8! કર્યું હતું. અતા કહે છે કે જ્યારે હુઝૂર ફં ના બીજા સુપુત્રત્તું અવસાન થયું તો હુઝૂર કૈ નો સગો કાકો અબૂ લહબ 
| જિનું મકાન હુઝૂર કના ઘરને તદ્દન જોડાજોડ હતું) દોડીને મુશ્રિકો પાસે ગયો અને તેમને આ “શુભ સમાચાર' 

ન આપ્યા કે, 4ર ડક્વ- ક ““આજે રાત્રે મુહમ્મદ (કં) નિઃસંતાન થઈ ગયા અથવા તેમનું મૂળ કપાઈ ગયું.” 


આ હતા તે અત્યંત હતોત્સાહ કરી નાખતા સંજોગો, જેમાં સૂરઃ કૌસર હુઝૂર કક પર ઉતારવામાં આવી. 

1 કુરેશ એટલા માટે આપથી નારાજ હતા કે આપ કેવળ અલ્લાહની બંદગી અને ઇબાદત કરતા હતા અતે તેમના 
| શિર્ક (અનેકેશ્વરવાદ)ને આપે જાહેરમાં રદ કરી નાખ્યું હતું. આ જ કારણસર આખી કોમમાં જે સ્થાન અને 
| દરજ્જો આપને નુબૂવ્વતથી પહેલાં પ્રાસ હતો, તે આપની પાસેથી છીનવી લેવામાં આવ્યો હતો અને આપને 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 238 ._ અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


ી જાણે સમાજથી કાપીને ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા. આપના અમુક મુઠ્ઠીભર સાથીઓ પણ નિઃસહાય-નિરાધાર 
| હતા અને જ્યાં-ત્યાંથી તેમને પણ મારીને હાંકી કાઢવામાં આવી રહ્યા હતા. આના પર વધારાંમાં આપના ઉપર 
8 એક પછી એક પુત્રોના અવસાનથી દુઃખના ડુંગર તૂટી પડ્યા હતા. આ પ્રસંગે સ્નેહીજનો, સગાવહાલાઓ, 
8 કબીલા અને બિરાદરીના લોકો તથા પાડોશીઓ તરફથી સહાનુભૂતિ અને સાંત્વના મળવાને બદલે એવી 
મુ ખુશીઓ મનાવવોમાં આવી રહી હતી અને એવી વાતો બનાવવામાં આવી રહી હતી, જે એક એવા સજ્જન 
ક! અને સભ્ય માણસ માટેહૃદય તોડી નાખનારી હતી, જેણે માત્ર પોતાના લોકો સાથે જ નહીં, પારકાઓ સાથે પણ 
ન નું અત્યંત સદ્વ્યવહાર કર્યો હતો. આના પર અલ્લાહતૂઆલાએ આપને આ અત્યંત ટૂંકી સૂરઃના એક વાક્યમાં તે 
મંડ] ખુશખબર આપી, જેનાથી મોટી ખુશખબર દુનિયાના કોઈ માણસને ક્યારેય આંપવામાં આવી નથી, અને 
ફં] સાથે-સાથે તે નિર્ણયપણ સંભળાવી દીધો કે આપનો વિરોધ કરનારાઓના જ મૂળિયાં કપાઈ જશે. 


નનનજી--- 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ _ 239 અલ-કૌસર - ૧૦૮ _ 


જ પઢો અને કુરબાની કરો.” તમારો શત્રુ” જ મૂળ કપાયેલો છે.” (રુકૂઅ-૧) 


| વાત છે, સંભવતઃ દુનિયાની કોઈપણ ભાષામાં એક શબ્દથી અદા કરી શકાતો નથી. આ હ. હ (કસરત) ઉપરથી 


| કૃપાઓની વિપુલતા તથા એવી સમૃદ્ધિઓ સામેલ છે, જે અઢળકતા, રેલમછેલ અને પ્રચુરતાની ઊંચાઈઓ સુધી 
| પહોંચેલ હોય, અને તેનાથી અભિપ્રેત કોઈ એક સુખ અને ભલાઈ અને કૃપા નહીં, બલ્ક અગણિત ભલાઈઓ અને 
દ ર કૃપાઓની વિપુલતા છે. પરિચયમાં આ સૂરઃની જે પશ્ચાદભૂમિ અમે વર્ણવી છે, તેના ઉપર એક વાર ફરીથી નજર 
ન. નાખીને જુઓ. પરિસ્થિતિ એ હતી, જયારે દુશ્મનો એવું સમજી રહ્યા હતા કે મુહમ્મદ ફૂ દરેક રીતે તબાહ થઈ 
| ચૂડ્યા છે, કોમ અને સમાજથી કપાઈને નિઃસહાય-નિરાધાર બની ગયા છે, વેપાર સમાપ્ન થઈ ગયો છે, પુત્રો કે 
| જેમનાથી તેમનું નામ આગળ ચાલી શકતું હતું તેમનું પણ અવસાન થઈ ચૂક્યું છે. વાતં એવી લઈને ઊભા થયા છે કે 
હ રે “અમુક ગણ્યાગાંઠ્યા માણસોને છોડીને, મક્કા તો દૂરની વાત છે, આખા આરબ પ્રદેશમાં કોઈ તેને સાંભળવાનું પણ 
| પસંદ કરતું નથી. તેથી તેમના ભાગ્યમાં એ સિવાય કંઈ નથી કે જીવનપર્યત નાઉમેદી , સંતાપ અને નિષ્ફળતામાં 
| ગ્રસ્ત રહે અને જયારે મૃત્યુ પામે તો દુનિયામાં તેમનું નામ લેનાર કોઈ ન હોય. આ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે 
| અલ્લાહત્‌આલા તરફથી એમ ફરમાવવામાંઆવ્યું કે અમે તમને 'કૌસર' પ્રદાન કરી દીધું, તો આનાથી આપોઆપ 
| એ અર્થ નીકળે છે કે તમારા મૂર્ખ વિરોધીઓ તો એમ સમજે છે કે તમે બરબાદ થઈ ગયા અને નુબૂવ્વતથી પહેલાં જે 
! ર કૃપાઓ તમતે પ્રાપ્ત હતી, તે પણ તમારા પાસેથી છીનવી લેવામાં આવી, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે અમે તમને 
| અસંખ્ય ભલાઈઓ અને અગણિત કૃપાઓથી નવાજી દીધા છે. આમાં નીતિમત્તાની એ અનુપમ ખૂબીઓ પણ 
| સામેલ છે, જે હુઝૂર કક ને પ્રદાન કરવામાં આવી. આમાં નુબૂવ્વત અને કુરબાન તથા જ્ઞાન, બુદ્ધિમત્તા અને 
| તત્ત્વદર્શિતાની એ મહાન કૃપાઓ પણ સામેલ છે, જે આપને આપવામાં આવી. આમાં તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) અને 
9 એક એવી જીવન-વ્યવસ્થાની કૃપા પણ સામેલ છે, જેના સીધા-સરળ, સહજ અને સૌને સમજાય એવા, બુદ્ધિ અને 


499 :૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦.૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૯૦;૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:૦૭૦: 


અલ્લાહના ક જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
(હેપયગંબર કં !) અમે તમને કૌસર પ્રદાન કરી દીધું,” તો તમે પોતાના રબ માટે જ નમાઝ 


(૧) ક શબ્દનો અહીં જે રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેનો સંપૂર્ણ અર્થ આપણી ભાષામાં તો દૂરની 


અત્િશયોક્તિનું રૂપ છે, જેનો શાબ્દિક અર્થ તો અતિશય વિપુલતા અને સમૃદ્ધિ થાય છે, પરંતુ જે પ્રસંગે આ શબ્દનો. 
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેના અર્થમાં કેવળ વિપુલતા અને સમૃદ્ધિ જ નહીં, બલ્કે કલ્યાણ અને ભલાઈ તેમજ 


જ, 


ર્‌ ડછ્- 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 240 અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


ઇહ 
દ 
જ 
હ 
ર્ર 
0 
[0 
ર 
ક 
નઃ 
[0 
જ 
દમ 
નુ 
કૌ 
પ 
ન 
ન 
રઃ 
ન 
્ 
ન 
નું 
ર 


પ્રકૃતિને અનુરૂપ તથા વ્યાપક-સમાવેષક અને સર્વગ્રાહી સિદ્ધાંતો અને મૂલ્યો સમગ્ર જગતમાં ફેલાઈ જવા અને 
હંમેશા ફેલાતા જ રહેવાની શક્તિ ધરાવે છે. ઓમાં “રફએ-ઝિક્ર'ની કૃપા પણ સામેલ છે, જેના કારણે હુઝૂર કૈં નું 
નામ ચૌદસો વર્ષથી દુનિયાના ખૂણે-ખૂણે પોકારવામાં આવી રહ્યું છે અને કયામત સુધી પોકારાતું રહેશે. આમાં એ 
ફૃપાપણ સામેલ છે કેઆપનાસંદેશ અને આમંત્રણથી અંતે.એકએવી વૈશ્વિક માનવ-સમુદાય (ઉમ્મત) અસ્તિત્વમાં 
આવ્યો, જેદુનિયામાં હંમેશ માટે સત્ય-ધર્મની ધ્વજવાહક બની ગયો, જેનાથી વધારે સદાચારી અને પવિત્ર તથા શ્રોષઠ 
અને ઉમદા માનવીઓ દુનિયામાં કદી પેદા નથી થયા, અને જેઓ બગાડની સ્થિતિએ પહોંચીને પણ દુનિયાની 
તમામ જાતિઓથી વધારે પોતાનામાં ભલાઈ ધરાવે છે. આમાં એ કૃપા પણ સામેલ છે કે હુઝૂર ક એ પોતાની 
આંખોથી પોતાના પવિત્ર જીવનમાં જ પોતાના સંદેશને અત્યંત સફળતાને વરતો જોઈ લીધો અને આપના હસ્તે એ 
જમાઅત (સમૂહ) તૈયાર થઈ ગયો, જે દુનિયા પર છવાઈ જવાની શક્તિ ધરાવતો હતો. આમાં એ કૃપા પણ સામેલ 


છે કે પુત્રોથી વંચિત થઈ જવાના કારણે દુશ્મનો તો એમ સમજતા હતા કે આપનું નામોનિશાન દુનિયાથી મટી જશે, " 


પરંતુ અલ્લાહે કેવળ એટલું જ નહીં કે મુસલમાનોના સ્વરૂપમાં આપને આધ્યાત્મિક સંતાનો પ્રદાન કય, જે કયામત 
સુધી સમગ્ર ધરતી પર આપનું નામ ઝળહળતું રાખશે, બલ્કે આપની માત્ર એક જ સુપુત્રી હઝરત ફાતિમા હઠ થી 


 આપનેએ શારીરિકસંતાન પણ પ્રદાન કરી, જે સમસ્ત જગતમાં ફેલાયેલ છે અને જેના સમગ્ર ગૌરવની નીમૂડી જ હુઝૂર 


કક સાથે તેમનો સંબંધ છે. 

આતોએકૃપાઓ છે, જે આ દુનિયામાં લોકોએ જોઈ લીધી કે તે કેટલી વિપુલતાની સાથે અલ્લાહે પોતાના પ્રિય 
પયગંબર કૈં ને પ્રદાન કરી. તે ઉપરાંત, 'કૌસર'થી અભિપ્રેત બે વધુ એવી મહાન કૃપાઓ પણ છે, જે આખિરતમાં 
અલ્લાહત્‌ૂઆલા આપને આપવાનો છે. તેની જાણકારી મેળવવાનો કોઈ માર્ગ આપણા પાસે નહોતો, તેથી 
રસૂલુલ્લાહ કક એ આપણને તેની જાણકારી આપી અને બતાવ્યું કે “કૌસર'થી અભિપ્રેત આ પણ છે. એક હૌઝે 


કિ 


કૌસર, જે કયામતના દિવસે હશ્રના મેદાનમાં આપને મળશે. બીજી કૌસર નહેર, જે જન્નતમાં આપને આપવામાં 
આવશે. આ બંને વિશે એટલી બધી હદીસો હુઝૂર ફંક પાસેથી નોંધવામાં આવી છે અને એટલા બધા 
રિવાયતક્ત ઓએ તેની રિવાયત કરી છે કે તેની સત્યતામાં કોઈપણ પ્રકારના સંદેહનો અવકાશ નથી. 
હૌઝેકૌસર વિશે હુઝૂર કં એ જે કંઈ ફરમાવ્યુંતે આ પ્રમાણે છેઃ 

* ૧. -આ હૌઝ કયામતના દિવસે આપને પ્રદાન કરવામાં આવશે અને એવા કઠિન સમયે, જ્યારે કે દરેક 
વ્યક્તિ/કછ ૨૪ (તરસ-તરસ) કરી રહ્યો હશે. આપની ઉમ્મત આપની પાસે તેના પર હાજર હશે અને તેનાથી 
તૃપ્ત થશે. આપ તેના પર પહેલાથી જ પહોંચી ગયા હશે અને તેના મધ્યમાં બેઠા હશે. આપનો ઈરશાદ 
છેઃ ૧6168 હમ ૩ ૦%/૦#* “તે એક હોજ છે, જેના પર મારી ઉમ્મત કયામતના દિવસે હાજર થશે.” 
(મુસ્લિમ, કિતાબુસ્‌-સલાત, અબૂ દાઉદ, કિતાબુસૂ-સુસહ) “૭૪૭૦૦ 5 «5. 0 “હું તમારા સૌથી પહેલા તેના 
પર પહોંચેલો હોઈશ.” (બુખારી, કિતાબુર્‌-રિકાક અને કિતાબુલ્‌-ફતન. મુસ્લિમ, કિતાબુલ-ફઝાઈલ અને 
કિતાબુલ-તહારત. ઇબ્ને માજા, કિતાબુલ-મનાસિક અને કિતાબુલ-ઝુહદ. મુસ્નદ અહમદ, રિવાયત : અબ્દુલ્લાહ 
બિન મસૂઊદ «# અને અબૂ હુરેરા ૩%») 21) હ ાન્‍ગકડકળ) «ઉક “હું તમારાથી 
આગળ પહોંચવાવાળો છું અને તમારા પર સાક્ષી આપીશ અત્તે અલ્લાહના સોગંદ ! હું મારા હોજને એ વખતે જોઈ 
રહ્યો હોઈશ.” (બુખારી, કિતાબુલ-જઝાઈર, કિતાબુલ મગાઝી, કિતાબુર્‌-રિકાક) અન્સારને સંબોધન કરતાં એક 
વખતે આપે ફરમાવ્યું : (75 હાથે !//-2૭05 16૩ શડ «4 “મારા પછી તમને સ્વાર્થો અને 
સગાવાદનો સામનો કરવો પડશે, તેના પર ધૈર્ય રાખજો, ત્યાં સુધી કે મને હોજ પર આવીને મળો.” (બુખારી, 


તફહીમુલ કુરઆન : પારએ-અમ્મ 241 અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


ડિ કિતાબુલ મનાકિબ અલ-અન્સાર અને કિતાબુલ મગાઝી. મુસ્લિમ, કિતાબુલ અમ્મારા, તિરમિઝી, કિતાબુલ 
છ! ફતન) - ૭ ૪5 ક ૦-૪8 “હું કધામતના દિવસે હોજના મધ્યની પાસે હોઈશ.” (મુસ્લિમ, 
પ ક્તાબુલ ફઝાઈલ) હઝરત અબૂ બરઝા અસ્લમી કક ને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તમે હોજ વિશે રસૂલુલ્લાહ કૂક પાસેથી 
| કંઈ સાંભળ્યું છે ? તેમણે કહ્યું કે એક નહીં, બે નહીં, ત્રણ નહીં, ચાર નહીં, પાંચ નહીં, વારંવાર સાંભળ્યું છે, જે તેને 
| ખોટુંઠેરવે, અલ્લાહ તેને તેનું પાણી પીવાનું નસીબ ન કરે. (અબૂ દાઉદ, કિતાબુસ્‌-સુ્ષહ) ઉબૈદુલ્લાહ બિન ઝિયાદ 
હ પે હોજ વિશેની રિવાયતોને ખોટી માનતો હતો, ત્યાં સુધી કે તેણે હઝરત અબૂ બરઝા અસ્લમી હૂં, બર્ર બિન આઝિબ 
| હક અને આઈદ બિન ઉમરૂ હૂ ની તમામ રિવાયતોને ખોટી ઠેરવી દીધી. છેવટે અબૂ.સબરા એક લખાણ કાઢીને 
લાવ્યા, જે તેમણે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમરૂ બિન આસ કૂં થી સાંભળીને લખ્યું હતું અને તેમાં હુઝૂર જં નો આ 
૪ ઇરશાદ નોંધેલો હતો કે,'હ52 #5%* ૭1 %1 ““સાવધાન! મારી અને તમારી મુલાકાતનું ઠેકાણું મારી હોજ છે.” 
૪ (સુર્નદ અહમદ, રિવાયત : અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમરૂ બિન આસ હેક) 

૨. - આ હોજની વિશાળતા અનેક રિવાયતોમાં અલગ-અલગ રીતે વર્ણવવામાં આવેલ છે. પરંતુ 
| મોટાભાગની રિવાયતોમાં એ છે કે તે “એલા' (ઇઝરાયલનું તાજેતરનું બંદર એલાત)થી યમનના સનઆ સુધી, 
| અથવા ઈલાથી એડન સુધી, અથવા ઓમ્માનથી એડન .સુધી લાંબી હશે અને તેની પડોળાઈ એટલી હશે જેટલી 
| એલાથી હુઝફા (જિદ્દાહ અને રાબિગ વચ્ચે આવેલ એક સ્થળ) સુધીનું અંતર છે. (બુખારી, કિતાબુર્‌-રિકાક. અબૂ 
| દાઉદ, અત્‌-તયાલિસી, હદીસ નં. ૯૯૫. મુસ્નદ અહમદ, રિવાયત : અબૂબક્ર સિદીક હક અને અબ્દુલ્લાહ બિન 
પ ઉમર ડક. મુસ્લિમ, કિતાબુત્‌-તહારત અને કિતાબુલ ફઝાઈલ. તિરમિઝી, પ્ર. સિકતુલ કિયામા. ઇબ્ને માજા, 
ન કિતાબુલ ઝુહદ) આંનાથી એવું અનુમાન કરી શકાય છે કે કયામતના દિવસે વર્તમાન રાતાસમુદ્રને જ હૌઝે-કૌસરમાં 

૬ પરિવર્તિત કરી દેવામાં આવશે, વલ્લાહુ અઅલમુ બિસ્‌-સવાબ. 
૩.--આ હોજ વિશે હુઝૂર છં એ બતાવ્યું છે કે આમાં જન્નતની નહેર કૌસર (જેનો ઉલ્લેખ આગળ આવી રહ્યો 
| છે)માંથી પાણી લાવીને નાખવામાં આવશે. તઝક્ડાટ_ ૭! 4 હ-ક૬5: અને બીજી રિવાયતમાં છે - 
1 . વહ ટાર્ગઝ ટણાંઝે# “કશ અર્થાત્‌ આમાં જસતથી બે પાઈપ લાવીને નાખવામાં આવશે, જે તેને પાણી 
8! પહોંચાડશે.” (મુસ્લિમ, ક્તાબુલ ફઝાઈલ) એક અન્ય નોંધમાં છે- -૭૪ક25 દા 7& 1 #હક “જન્નતની 
| નહેર કૌસરમાંથી એક નહેર આ હોજ તરફ ખોલી દેવામાં આવશે.” (મુસ્નદ અહમદ, રિવાયત : અબ્દુલ્લાંહ બિન 
| મસૂઊદ હર) ર 
૪.-આની સ્થિતિ હુઝૂર કં એ એ વર્ણવી છે કે આનું પાણી દૂધથી (અને અમુક રિવાયતોમાં છે ચાંદીથી અને 
ક! અમુકમાં બરફથી) વધારે સફેદ, બરફથી વધારે ઠંડું, મધથી વધારે મધુર હશે. તેની માટી મુશ્ક (કસતૂરી)થી વધારે 
1 સુગંધીદાર હશે, તેના ઉપર એટલી મોટી સંખ્યામાં કુંજાઓ મૂકેલા હશે જેટલા આકાશમાં તારાઓ છે. જે આનું પાણી 
1 પી લેશે, તેને ત્યારબાદ ક્યારેય તરસ નહીં લાગે; અને જે તેનાથી વંચિત રહી ગયો, તે ત્યારબાદ કદી તૃમનહીથાય. 
| આ વાતો થોડા-થોડા શાબ્દિક ફરક સાથે અનેક હદીસોમાં નોંધવામાં આવી છે. (બુખારી, કિતાબુર્‌-રિકાક. 
8 મુસ્લિમ, કિતાબુત્‌-તહારત અને કિતાબુલ ફઝાઈલ. મુસ્નદ અહમદ, રિવાયત : ઇબ્ને મસૂઊદ ક, ઇબ્ને ઉમર હ 
પ અને અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમરૂ બિન આસ ક તિરમિઝી, પ્ર. સિક્તુલ કિયામા. ઇબ્ને માજા, કિતાબુઝ્‌-ઝુહદ. અબૂ 
| દાઉદતયાલિસી, હદીસ નં. ૯૯૫,૨૧૩૫)” . 
૫.-આનાવિશે હુઝૂર કક એ વારંવારપોતાના જમાનાના લોકોને સાવધાન કર્ય કે મારાપછી તમારામાંથી જે 
લોકો પણ મારી રીતનેબદલી નાખશે, તેમને એ હોજથી દૂર કરી દેવામાં આવશે અને તેના પર તેમને આવવા દેવામાં 


કદા 11,110 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 242 ર અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


દ નહીં આવે. છુંકહીશ કે આ મારાસાથીઓ છે, તો મને કહેવામાં આવશે કે આપને ખબર નથી કે આપના પછી તેમણે જ 
| શું કર્યું છે. પછી હું પણ તેમને દૂર કરી દઈશ અને કહીશ કે દૂર થઈ જાઓ. આ વિષય પણ અનેક રિવાયતોમાં [4. 
| વર્ણવવામાં આવ્યો છે. (બુખારી, કિતાબુર્‌-રિકાક, કિતાબુલ ફતન. મુસ્લિમ, કિતાબુત્‌-તહારત, કિતાબુલ [નું* 
| ફઝાઈલ. મુસ્નદ અહમદ, રિવાયત : ઇબ્ને મસઊદ ડં અને અબૂ હુરેરા હક ઇબ્ને માજા, કિતાબુલ મનાસિક) ઇબ્ને [9* 

હ નું માજાએ આ સંદર્ભમાં જે હદીસો.નોંધી છે તે ખૂબ જ દુઃખદ શબ્દોમાં છે. આમાં હુઝૂર જં ફરમાવે છેઃ "1 

હિ કણ ત તાતી ૯ 24 
“૬5૫૫ 1491૫ હ)“ 4 «ડછબ્૦ા૫૦) પ હ ઉ, તર 

“સાવધાન ! હું તમારાથી પહેલાં હોજ પર પહોંચી ગયેલો હોઈશ અને તમારા દ્વારા બીજી ઉમ્મતોની |* 

| સરખામણીમાં મારી ઉમ્મતની અત્યધિક સંખ્યા પર ગર્વ લઈશ. તે વખતે મારું મોઢું કાળુ ન કરાવશો. સાવધાન | [ક 

દ! કેટલાક લોકોને હું છોડાવીશ અને કેટલાક લોકોને મારાથી છોડાવી લેવામાં આવશે. હું કહીશ કે, હે પાલનહાર | આ [8 
1 તો મારા સાથીઓ છે. તે ફરમાવશે, તમે નથી જાણતા, તેમણે તમારા પછી શું નિરાળા કાર્યો કર્યા છે.” (ઇબ્ને |. 
| માજાની રિવાયત છે કે આ શબ્દો હુઝૂર કૈંક એ અરફાતના પ્રવચનમાં કહ્યા હતા.) 

૬-એ જપ્રમાણે હુઝૂર કૈંક એ પોતાના સમય પછી કયામત સુધી આવનારા મુસલમાનોને પણ સાવધાન કર્યા [ 

૨ | છે કે તેમનામાંથી જેઓ પણ મારી રીતથી હટીને ચાલશે અને તેમાં ફેરફાર કરશે, તેમને આ હોજથી દૂર કરી દેવામાં ક 
| આવશે, હું કડીશ કે હે રબ ! આ તો મારી ઉમ્મતના લોકો છે. જવાબ મળશે કે આપને ખબર નથી કે તેમણે આપના [%, 
| પછી શું-શું ફેરફારો કર્યા અને ઊલ્ટા જ ફરતા ચાલ્યા ગયા. પછી હું પણ તેમને દૂર કરી દઈશ અને હોજ પર આવવા 
| નહીં દઉં. આ વિષયની ઘણી રિવાયતો હદીસોમાં છે. (બુખારી, કિતાબુલ મસાકાત, કિતાબુર્‌-રિકાક, કિતાબુલ [4 
| ફતન. મુસ્લિમ, કિતાબુત્‌-તહારત, કિતાબુસ્‌-સલાત, કિતાબુલ ફઝાઈલ. ઇબ્ને માજા, કિતાબુઝ્‌-સુહદ. મુસ્નદ [૪ 
| અહમદ, રિવાયત: ઇબ્ને અબ્બાસ હઝ) 


“આ હોજની રિવાયતો ૫૦ થી વધારે સહાબાથી નોંધેલ છે , અને સલ્ફે (પુરોગામી મહાનુભાવોએ) સામાન્ય [હું 
રીતે આનાથી અભિપ્રેત હૌઝે કૌસર લીધેલ છે. ઇમામ બુખારી રહ.એ કિતાબુર્‌-રિકાકના અંતિમ પ્રકરણનું શીર્ષક |ક' 
“ફી જઆરાખ્યું છે-કે, ૦૦૪૫ અનેહઝરત અનસ «ફંકની એક નોંધમાં તો સ્પષ્ટતા છે દ 

1 કેડુગૂર જીએ કૌસર વિશે ફરમાવ્યું -[ત4. ૩૪ કત્ઝ “તેએક હોજ છે, જેના પર મારી ઉમ્મત પહોંચશે.” 
જન્નતમાં કોસર નામની' જે નહેર રસૂલુલ્લાહ ફક ને પ્રદાન કરવામાં આવશે, તેનો ઉલ્લેખ પણ અનેક [4 
| રિવાયતોમાં જોવા મળે છે. હઝરત અનસ હકથી ઘણી રિવાયતો નોંધવામાં આવી છે, જેમાં તેઓ ફરમાવે છે (અને | 
[$ કેટલીક રિવાયતોમાં સ્પષ્ટતા છે કે રસૂલુલ્લાહ કંકના કથનની હેસિયતે વર્ણવે છે) કે મેઅરાજ વખતે હુગૂર જને [8] 
નુ જજશતનો પ્રવાસ કરાવવામાં આવ્યો અને તે વખતે આપે એક નહેર જોઈ, જેના કાંઠાઓ પર અંદરથી કોતરેલા |. 
| મોતીઓ કે હીરાઓના ઘુમ્મટબનેલા હતા. તેના તળિયાની માટી તીવ્ર સુગંધીદાર વિશિષ્ટ મુશ્ક (કસ્તૂરી)ની હતી. |નું. 
| હુઝૂર કએ જિબ્રઈલને, અંથવા એ ફરિશ્તાને જેણે આપને પ્રવાસ કરાવ્યો હતો, પૂછયું આ શું છે ? તેણે જવાબ [9* 
| આપ્યો, આ કૌસર નહેર છે, જે આપને અલ્લાહત્‌આલાએ પ્રદાન કરી છે. (મુસ્નદ અહમદ, બુખારી, મુસ્લિમ, ન 
| અબૂ દાઉદ, તિરમિઝી, અબૂ દાઉદ તયાલિસી, ઇબ્ને જરીર) હઝરત અનસ કકની જ રિવાયત છે કે હુઝૂર કને 1%. 
જા પૂછવામાં આવ્યું (અથવા એકવ્યક્તિએ પૂછયું) , કૌસર શું છે? આપે ફરમાવ્યું, એકનહેરછે, જે અલ્લાહતૃઆલાએ |. 
| મતે જક્ષતમાં પ્રદાન કરી છે. તેની માટી મુશ્ક છે. તેનું પાણી દૂધથી વધારે સફેદ અને મધથી વધારે મધુર છે. (મુસ્નદ 
| અહમદ, તિરમિઝી, ઇબ્ને જરીર. મુસ્નદ અહમદની એક અન્ય રિવાયતમાં છેકે હુઝૂર કએ કૌસરઃનહેરના ગુણોનું ! ા 


તફહીમુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ 243 અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


વર્ણન કરતાં ફરમાવ્યું : તેના તળિયામાં કાંકરીઓના બદલે મોતી પડેલા છે.) ઇબ્ને ઉમર કક ફરમાવે છે કે હુંઝૂર 

કૂ#એ ઇરશાદ ફરમાવ્યો કે કૌસર જન્નતમાં એક નહેર છે, જેના કાંઠાઓ સોનાના છે, તે મોતીઓ અને હીરાઓ પર 
વહી રહી છે. (અર્થાત્‌ કાંકરીઓની જગ્યાએ તેના તળિયામાં ઝવેરાત પડેલું છે), તેની માટી મુશ્કથી વધારે 
સુગંધીદાર છે, તેનું પાણી દૂધથી (કે બરફથી) વધારે સફેદ છે, બરફથી વધારે ઠંડું અને મધથી વધારે મધુર છે. (મુસ્નદ 
અહમદ, તિરમિઝી, ઇબ્ને માજા, ઇબ્ને અબી હાતિમ, દારમી, અબૂ દાઉદ તયાલિસી, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને 
મરદૂયા, ઇબ્ને અબી શીબા) ઉસામા બિન ઝેદ હકની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ કૈક એક વાર હઝરત હમઝા ફના 
ત્યાં ગયા. તેઓ ઘરે નહોતા. તેમની પત્નીએ હુઝૂર કંકની સરભરા કરી અને વાતચીત દરમ્યાન અરજ કરી કે મારા 
પતિએ મને બતાવ્યું છે કે આપને જન્નતમાં એક નહેર પ્રદાન કરવામાં આવી છે, જેનું નામ કૌસર છે. આપે ફરમાવ્યું, 
હા, અને તેની જમીનયાકૂત (લાલ માણેક) અને મરજાન (લાલ રંગના પરવાળા) અને ઝબરજદ (લીલા મણિ) અને 
મોતીઓની છે. (ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને મરદ્યા, આની સનદજો કે “ઝઈફ' છે, પરંતુ આ વિષયની અસંખ્ય રિવાયતોનું 
હોવું તેને મજબૂત બનાવે છે.) આ “મર્ફ્અ' રિવાયતો ઉપરાંત સહાબા અને તાબેઈનના અનેક કથનો હદીસોમાં 
નોંધવામાં આવેલા છે, જેમાં તેઓ કૌસરનો અર્થ જજ્નતની આ નહેર લે છે અને તેની એ જ ખાસિયતો વર્ણવે છે, જે 
ઉપર આવી ગઈ છે. જેમ કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર હ, હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ હક, હઝરત 
અનસ બિન માલિક «ક, હઝરત આઇશા કક, મુજાહિદ અને અબૂલ આલિયાના કથનો મુસ્નદ અહમદ, બુખારી, 
તિરમિઝી, નિસાઈ, ઇબ્ને મરદૂયા, ઇબ્ને જરીર અને ઇબ્ને અબી શીબા વગેરે હદીસવેત્તાઓનાપુસ્તકોમાં છે. * 


(૨) આની વિભિન્ન સમજૂતીઓ જુદા-જુદા બુઝુર્ગો (મહાનુભાવો)થી નોંધવામાં આવી છે. અમુક મહા- 
નુભાવોએ નમાઝથી અભિપ્રેત વચ્ચેના સમયની નમાઝ લીધી છે, કેટલાકે આનો અર્થબકર-ઈદની નમાઝ લીધો છે, 
અને કેટલાક બુજુર્ગો કહે છે કે અહીં નમાઝની જ વાત કરવામાં આવી છે. એ જ રીતે ક્ડ!૬ , અથતિ 'નહૂર' કરોથી 
અભિપ્રેત અમુક મહાન બુઝુર્ગોથી એ નોંધવામાં આવ્યું છે કે નમાઝમાં ડાબા હાથ ૫ર જમણો હાથ મૂકીને તેને છાતી 
પર બાંધવું છે. અમુકનું કથન એ છે કે આનો અર્થ નમાઝ શરૂ કરતી વખતે બંને હાથ ઉઠાવીને તકબીર (અલ્લાહુ 
અકબર) કહેવું છે. કેટલાકનું કહેવું એ છે કેનમાઝના આરંભ વખતે અને રુકૂઅમાં જતાં અને રુકૂઅથી ઊભા થઈને 
'રફઅ-યદૈન' કરવું છે; અને કેટલાક કહે છે કે આનો અર્થબકર-ઈદની નમાઝ પઢવી અને તેના પછી કુરબાની કરવું 
છે. પરંતુ જે સંદર્ભમાં આ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, જો તેના પર વિચાર કરવામાં આવે તો આનો મતલબ 
ચોખ્ખો એ દેખાય છે કે, ““ હે નબી કૂક ! જ્યારે તમારા રબે તમને આટલી અધિક અને મહાન ભલાઈઓ પ્રદાન કરી 
છે, તો તમે તેના માટે જ નમાઝ પઢો અને તેના માટે જ કુરબાની કરો.” આ આદેશ એ વાતાવરણમાં આપવામાં 
આવ્યો હતો, જ્યારે કુરેશ મુશ્રિકો જ નહીં, બલ્કે તમામ આરબ પ્રદેશના મુશ્રિકો અને દુતિયાભરના મુશ્રિકો 
પોતાના હસ્તે ઘડેલા ઉપાસ્યોની ઇબાદત (ઉપાસના) કરતા હતા અને તેમના જ સ્થાનકો પર કુરબાનીઓ કરતા 
હતા. આમ, આદેશનો હેતુ એ છે કે મુશ્રિકોથી વિરુદ્ધ તમે પોતાના આ જ વલણ પર મક્કમતાથી કાયમ રહો કે 
તમારીનમાઝપણ અલ્લાહ માટેજ હોય અને કુરબાની પણ તેના માટેજ, જેમ કે બીજી જગ્યાએ ફરમાવ્યું, 

*ઈદાઇકઝટહ%ક દઈ ઇપકર હણ્ક#ઝકડઇકડડાઠક 
્હકળટક ઉહ હળદ 

“'હે નબી કૂક! કહી દો કે મારી નમાઝ અને મારી કુરબાની અને મારું જીવન અને મારું મૃત્યુ બધું જ અલ્લાહ 
રબ્બુલ આલમીન (સૃષ્ટિઓના પ્રભુ-પાલનહાર અલ્લાહ) માટે છે, જેનો કોઈ ભાગીદાર નથી, તેનો જ મને આદેશ 
આપવામાં આવ્યો છે અને હું સૌપ્રથમ આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝુકાવનાર છું.” (અલ-અન્‌આમ, ૧૬૨-૧૬૩) આ 


ન 
0 
[લ 
ર 
તુ 
56 
ન 
નુ 
[6 
નઃ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 244 . દ અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


જ અર્થ ઇબ્ને અબ્બાસ કફ, અતા, મુજાહિદ, ઇકરિમા, હસન બસરી, કતાદા, મુહમ્મદ બિન કઅબ અલ-કરઝી, 
ઝહૂહાક, રબીઅ બિન અનસ, અતા અલ-ખુરાસાની અને બીજા ઘણા પીઢ તફસીરવેત્તાઓ રહ.એ વર્ણવ્યો છે.” 
(ઇબ્ને ક્સીર) અલબત્ત, એ વાત પોતાની જગ્યાએ તદ્દન સાચી છે કે રસૂલુલ્લાહ ફંક્એ જયારે મદીના-તૈયબામાં 
અલ્લાહત્‌આલાના આદેશથી બકર-ઈદની નમાઝ અને કુરબાનીની પ્રણાલિકા સ્થાપી, તો એ કારણસર કે આયત 
હક4ઇશડહ। અનેઝક્ઠઇ હાઇ લક માંગમાઝને પહેલા અને કુરબાનીને તેના પછી રાખવામાં આવેલ 
છે. આપે સ્વયં પણ આ જ અમલ અપનાવ્યો અને આનો જ આદેશ મુસલમાનોને આપ્યો કે તે દિવસે પહેલા નમાઝ 
પઢે અને પછી કુરબાની કરે. આ આયતની આ તફસીર (સમજૂતી) નથી, ન તો તેનો ઉતરાણકાળ, બલ્કે આ હુઝૂર. 
જનો આ આયતનો નિષ્કર્ષ છે અને આપનો નિષ્કર્ષપણ વહીનો એક પ્રકારછે. 

(૩) વાસ્તવમાં ઢાક શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. દ્ંધ્ક શબ્દ ઠં” થી બન્યો છે, જેનો અર્થ એવો 
દ્વેષ અને વૈમનસ્ય છે, જેના કારણે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ બીજા વ્યક્તિની સાથે દુર્વ્વવહાર કરવા લાગે અને અશિષ્ટતા 
આચરવા લાગે. કુઅન-મજીદમાં બીજી જગ્યાએ કહેવામાં આવ્યું છે - કદ્ર, કહઈણક#ડક્ટઝ% 
““અને હે મુસલમાનો! કોઈ જૂથની દુશ્મનાવટ તમને એ અતિરેક માટે તૈયાર ન કરી દે કે તમે ન્યાય ન કરો.'” 
(માઇદા, ૮) આમ, ઢાછ્ાર્ક થી અભિપ્રેત દરેક એ વ્યક્તિ છે, જે રસૂલુલ્લાહ કૂંકની દુશ્મની અને વેરમાં એવો 
આંધળો બની ગયો હોય કે આપના પર ખોટું દોષારોપણ કરતો હોય, આપતી બદનક્ષી કરતો હોય, આપનું 
અપમાન કરતો હોય અને આપને મહેણાટોણા મારીને અને આપની ઠઠ્ામશ્કરી કરીને પોતાના હૃદયનો ગુસ્સો 
ઠાલવતો હોય. 


2૬૮ 


ઉ) ઝક “એજ અબ્તર (મૂળ કપાયેલો) છે' ફરમાવવામાં આવ્યું છે, અર્થાત્‌ તે આપને “અબ્તર' કહેછે, 
પરંતુ હકીકત એ છે કે “અબ્તર' તે પોતે છે. “ંત્થોડીક સમજૂતી અમે આનાથી પહેલા આ સૂરઃના પરિચયમાં 
કરી ચૂક્યા છીએ. આ શબ્દ 7: થી બન્યો છે, જેનો અર્થ કાંટો થાય છે. પરંતુ રૂઢિપ્રયોગમાં આ ખૂબ જ વ્યાપક 
અર્થમાં પ્રયુક્ત થાય છે. હદીસમાં નમાઝની એ રકા'તને, જેના સાથે કોઈ બીજી રકા'ત ન પઢવામાં આવે, તેને 
જ કહેવામાં આવે છે, અથત્‌ એકલી (એકજ) રકા'ત. એક અન્ય હદીસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે - 
ઝાંઝ ૦૦૦ જં ગ્રે છુંધ હક »4* “'દરેકએ કાર્ય, જે કોઈ મહત્ત્વ ધરાવતું હોય, અલ્લાહની પ્રશંસા 
વગર શરૂ કરવામાં આવે તો “અબ્તર' છે.”.એટલે કે તેનું મૂળ કપાયેલું છે, તેને કોઈ સ્થાયિત્વ પ્રાપ્ત નથી, અથવા 
તેત્તું પરિણામ સારું નથી. નાઉમેદ માણસને પણ “અબ્તર' કહેવામાં આવે છે. સાધન-સામગ્રીથી વંચિત થઈ 
જવાવાળો વ્યક્તિ પણ “અબ્તર' કહેવાય છે. જે વ્યક્તિ માટે કોઈ સુખ અને ભલાઈની આશા ન રહી હોય અને જેની 
સફળતાની તમામ અપેક્ષાઓ ભાંગી ગઈ હોય તે પણ “અબ્તર' છે. જે માણસ પોતાના કુળ-જ્ઞાતિ અને સમાજ અતે 
મિત્રો-સહાયકોથી કપાઈને એકલો પડી ગયો હોય, તે પણ “અબ્તર' છે. જે માણસને સંતાનમાં કોઈ પુત્ર ન હોય 
અથવા મૃત્યુ પામ્યો હોય, તેના માટે પણ “અબ્તર” શબ્દો બોલવામાં આવે છે, કેમ કે તેના પાછળ તેનું કોઈ નામ 
લેનારબાકી નથી રહેતું અને મૃત્યું પછી તેત્તું નામોનિશાન નથી રહેતું. મોટાભાગે આ તમામ અર્થોમાં કુરેશી કાફિરો 
રસૂલુલ્લાહ છને “અબ્તર' કહેતા હતા. આના પર અલ્લાહતૂઆલાએ ફરમાવ્યું કે હે નબી ફક! “અબ્તર' તમે નહીં, 
બજે તમારા આ દુશ્મનો “અબ્તર' છે. આ કેવળ કોઈ “જવાબી હુમલો! નહોતો, બલ્કે વાસ્તવમાં આ ડુર્ઓાનની ખૂબ 
મોટી ભવિષ્યવાણીઓમાંથી એક ભવિષ્યવાણી હતી, જે શબ્દશઃ સાચી સાબિત થઈ. જે સમયે આ ભવિષ્યવાણી 
કરવામાં આવી હતી, ત્યારે લોકો હુઝૂર કને જ “અબ્તર' સમજતા હતા અને કોઈ કલ્પના પણ કરી શકતું નહોતું કે 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારંએ-અમ્મ ક 245 અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


ડિ કુરેશના આ મોટા-મોટા સરદારો કેવી રીતે “અબ્તર' થઈ જશે, જે ન માત્ર મક્કામાં, બલ્કે આખા આંરબ પ્રદેશમાં 
| નામના ધરાવતા હતા, સફળ હતા, માત્ર ધનદોલત અને સંતાનની જ કૃપાઓ નહોતા ધરવતા, બલ્કે આખા 
| પ્રદેશમાં ઠેકઠેકાણે તેમના મિત્રો-સહાયકો મોજૂદ હતા. વેપારમાં ઇજારાદાર હતા અને હજ્જના વ્યવસ્થાપકો 
| હોવાથી તમામ આરબ કબીલાઓથી તેમનાં વ્યાપક સંબંધો હતા. પરંતુ થોડાક વર્ષો પસાર ન થયા હતા કે સંજોગોઃ 
8 તદન પલટાઈ ગયા, એક સમય એ હતો કે અહઝાબના યુદ્ધ (હિ.૫) ના પ્રસંગે કુરેશ ઘણા આરબ અને યહૂદી 
1 કબીલાઓ લઈને મદીના પર ચઢી આવ્યા હતા અને હુઝૂર કૈકૈને ઘેરાઈને અને શહેરની આસપાસ ખાઈ ખોદીને 

| રક્ષણ કરવું પડ્યું હતું, અને ત્રણ જ વર્ષમાં એ સમય આવ્યો કે હિ. ૮ માં જ્યારે આપે મક્કા પર ચઢાઈ કરી, તો. 

* [8 કુરેશનો કોઈ હિમાયતી અને મદદગાર નહોતું અને તેમને લાચારીથી હથિયાર હેઠા મૂકવા પડ્યા. આ પછી એક 
| વર્ષમાં જ સમગ્ર આરબ પ્રદેશ હુઝૂર કના હાથમાં હતો, પ્રદેશના ખૂણે-ખૂણેથી કબીલાઓના પ્રતિનિધિ-મંડળો 
| આવીને 'બૈત' (શપથ) કરી રહ્યા હતા, અને આપના દુશ્મનો તદ્દન વિવશ અને નિઃસહાય બનીને રહી ગયા હતા. 

| પછી તેઓ એવા નામોનિશાન વગરના થઈ ગયા કે તેમની સંતાન જો દુનિયામાં બાકી રહી હતી, તો તેમાંથી આજે 

| કોઈ એ નથી જાણતું કે તેઓ અબૂ જહલની કે અબૂ લહબ કે આસ બિન વાઈલ કે ઉકબા બિન અબી! મુઈત વગેરે 
। ઇસ્લામના દુશ્મનોના સંતાનોમાંથી છે, અને જાણતું પણ હોય તો કોઈ એ કહેવા તૈયાર-નથી કે તેના પૂર્વજો આ લોકો 

ર હતા. આનાથી વિપરીત, રસૂલુલ્લાહ ની “આલ' (વંશજ) પર આજે દુનિયાભરમાં દરૂદ મોકલવામાં આવી રહ્યા 

1 છે. કરોડો મુસલમાનોને આપના સાથે સંબંધ પર ગર્વ છે. લાખો લોકો કેવળ આપ કં થી જ નહીં, બલ્કે આપના 
પરિવારજનો અને આપના સાથીઓના કુટુંબીજનો સુદ્ધાથી સંબંધને ઇજ્જત અને પ્રતિષ્ઠા સમજે છે. કોઈ-સૈયદ છે, 

| કોઈ અલ્વી છે, કોઈ અબ્બાસી છે, કોઈ હાશમી છે, કોઈ સિદ્દીકી છે, કોઈ ફારૂકી છે, કોઈ ઉસ્માની, કોઈ રુબેરી, 


અનેકોઈઅન્સારી. પરંતુ નામનું પણ કોઈ અબૂજહલી કે અબૂસહબી નથી જોવા મળતું. ઇતિહાસે સાબિત કરીદીધું 


કે“અબ્તર' (મૂળ કપાયેલ) હુઝૂર છ નહીં, બલ્કે આપના દુશ્મનો જ હતા અને.છે. 


-બ્- 


તફહીસુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 246 . અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 


| ઉતરાણકાળઃ 


| મક્કી છે. હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઝુબૈર હ કહે છે કે આ મદની છે, અને હઝરત કતાદાના બે કથનો 
૬ નોંધવામાં આવ્યા છે, એક એ કે આ મક્કી છે અને બીજું એ કે મદની છે. પરંતુ સાંમાન્ય રીતે બધા 


2 તફસીરવેત્તાઓના મતે આ મક્કી સૂરઃ છે અને આનો વિષય સ્વયં તેના મક્કી હોવાને પુરવાર કરે છે. 
નુ એતિહાસિકપશ્ચાદ્ભૂમિઃ છુ 


૬! ફરેશના મુશ્રિક (અનેકેશ્વરવાદી) સમાજમાં વિરોધનો વંટોળ તો ઊઠી ચૂક્યો હતો, પરંતુ હજુ કુરેશના. 
| સરદારો એ વાતથી સદંતર નિરાશ થયા નહોતા કે હુઝૂર કૈકને કોઈને કોઈ રીતે સમાધાન માટે તૈયાર કરી 
| શકાશે. આથી તેઓ સમયાંતરે આપની પાસે સમાધાનના વિવિધ પ્રસ્‍તાવો લઈને આવતા રહેતા હતા, જેથી 

8! આપ તેમાંથી કોઈને સ્વીકારી લે અને તે ઝઘડો સમાપ્ત થઈ જાય જે આપના અને તેમના વચ્ચે ઊભો થઈ 


$ | સીને પસંદ કરો તેનાથી આપના લગ્ન કરાવી દઈએ છીએ, અમે આપના પાછળ ચાલવા માટે તૈયારછીએ 
પ આપ બસ અમારી આ વાત માની લો કે અમારા ઉપાસ્યોની બૂરાઈ કરવાથી દૂર રહો. જો આપને આ મંજૂર 
| નથી, તો અમે એક વધુ પ્રસતાવ તમારા સામે મૂકીએ છીએ, જેમાં આપની પણ ભલાઈ છે અને અમારી પણ. 
૬! હંગૂર જએ પૂછ્યું, એ શું છે ? તેમણે કહ્યું, એક વર્ષ તમે અમારા ઉપાસ્યો લાત અને ઉઝ્ઝાની બંદગી કરો 
.$ અને એક વર્ષ અમે તમારા ઉપાસ્યની બંદગી કરીશું. હુઝૂર કકએ ફરમાવ્યું : સારું, થોભો, જોઈ લઉં કે 
જ માસ રબના તરફથી શું આદેશ આવે છે ?” આના પર વહી અવતરિત થઈ -હડછડાધઇ ૭%... 
| અનેએ કે૦્હઝટ્રઝાસ્કાદા ઇક#ઉ,કાણૂઈઈકક (અઝ્‌-ઝુમર, આ.૯૪) “તેમને કહો, હે નાસમજ 
8 | લોકો ! શું તમે એમ કહો છો કે અલ્લાહ સિવાય હું કોઈ અન્યની બંદગી કરું ?”' (ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અબી 
1 હાતિમ, તબરાની) ઈબ્ને અબ્બાસ «ફકની એક અન્ય રિવાયત એ છે કે કુરેશના લોકોએ હુઝૂર કને કહ્યું : હે 


| ૧. આનો અર્થ એ નથી કે રસૂલુલ્લાહ ફંક આ પ્રસ્તાવને સ્વીકાર-યોગ્ય તો દૂરની વાત છે, કંઈક અંશે પણ વિચારણીય સમજતા હતા, 
| અનેઆપે,મઆઝઅલ્લાહ, કાફિરોને જવાબ એ આશાએ આપ્યો હતો કે કદાચ, અલ્લાહત્‌આલા તરફથી આની મંજૂરી આવી જાય; 
બલ્કે વાસ્તવમાં આ વાત તદ્દન એવી હતી કે કોઈ તાબેદાર અધિકારીની સામે કોઈ અનુચિત માગણી મૂકવામાં આવે અને તે જાણતો 
હોયકે તેની સરકાર માટે આ માગણી સ્વીકાર્ય નથી, પણ તે સ્વયં સાફ ઇન્કાર કરી દેવાનેબદલે માગણી કરવાવાળાઓને કહે કે તમારી 
દરખાસ્ત ઉપર પહોંચાડી દઉં છું, જે કંઈ ત્યાંથી જવાબ મળશે, તમને બતાવી દઈશ. આનાથી ફરક એ પડે છે કે તાબેદાર અધિકારી જો 
પોતે જ ઇન્કાર કરી દે તો લોકોનો હઠાગ્રહ ચાલુ રહે છે, પરંતુ જો તે બતાવી દે કે ઉપરથી સરકારનો જવાબ જ તમારી માગણી વિરુદ્ધ 
આવ્યો છે તો લોકો આશા છોડી છે. 


2 2 5 “4 સ“. 9₹ક9:-૯૦-૦૦-૦૦.૦૦-૦૦:૦૦:૦૭:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૯૦:૦૦:૭૦૭: 


૧૦૯ : અલ-કાફિરૂન 
પરિચય 
પહેલીજ આયત હડઠકઊાધ્કઇ ના શબ્દ હ#/છ! ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ «ફઇ, હઝરત હસન બસરી રહ. અને ઇકરિમાં રહ. કહે છે કે આ સૂરઃ 


મક્કા-મુઅઝ્ઝમામાં એક જમાનો એવો વિત્યો છે, જ્યારે નબી કના ઇસ્લામી આહવાન્‌ વિરુધ્ધ 


ગયો હતો. આ સંબંધમાં ઘણાં કથનો હદીસોમાં નોંધવામાં આવ્યા છે. 
હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «કની રિવાયત છે કે કુરેશના લોકોએ રસૂલુલ્લાહ કને કહ્યું, અમે 
આપને ધનદોલત આપી દઈએ છીએ કે આપ મક્કાના સૌથી વધારે ધનવાન માણસ બની જશો, આપ જે 


2 


તફહીમુલ કુઓન : પારએ-અમ્મ 247 જ અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 


| મુહમ્મદ (જં) ! જો તમે અમારા ઉપાસ્ય મૂર્તિઓને ચૂમી લો, તો અમે તમારા ઉપાસ્યની બંદગી કરીશું.” 
મુની આના પર આ સૂરઃ અવતરિત થઈ. (અબ્દ બિન હુમૈદ) 
સઅદ બિન મીનાઅ (અબૂલ બષ્તરીએ મુક્ત કરેલ ગુલામ)ની રિવાયત છે કે વલીદ બિન મુગીરા, 
૨! આસ બિન વાઈલ, અસ્વદ બિન અલ-મુત્તલિબ અને ઉમૈયા બિન ખલફ રસૂલુલ્લાહ કને મળ્યા અને 
નુ આપને કહ્યું : ““હે મુહમ્મદ (ક) ! ચાલો , અમે તમારા ઉપાસ્યની બંદગી કરીએ છીએ અને તમે અમારા 
| ઉપાસ્યોની બંદગી કરો અને અમે અમારા બધા કાર્યોમાં તમને સામેલ કરી લઈએ છીએ. જો એ વસ્તુ જે તમે [ 
%.। લઈને આવ્યા છો તે તેનાથી ચઢિયાતી નીકળી જે અમારાપાસે છે, તો અમે તમારા સાથે તેમાં સામેલ થઈશું 
મુ અને અમારો ભાગ તેમાંથી મેળવી લઈશું, અને જો એ વસ્તુ જે અમારા પાસે છે તેનાથી ચઢિયાતી નીકળી જે 
દ તમે લાવ્યા છો, તો તમે અમારા સાથે તેમાં સામેલ થશો અને તેમાંથી તમારો ભાગ મેળવશો'' આના પર 
8 અલ્લાહત્‌આલાએ આ વહી અવતરિત કરી કે...હડકીડાણઇઃહકં (ઇબ્ને જરીર અને ઇબ્ને અબી હાતિમ,' 
જ. ઇબ્ને હિશ્શામે પણ પોતાના “સીરત'”ના પુસ્તકમાં ઓ ઘટનાની નોંધ કરી છે.) પ 
વહબ બિન મુનબ્બિહની રિવાયત છે કે કુરેશના લોકોએ રસૂલુલ્લાહ કને કહ્યું કે જો તમે પસંદ કરો તો 
| એક વર્ષ અમે તમારા દીન (ધર્મ)માં દાખલ થઈ જઈએ અને એક વર્ષ તમે અમારા દીનમાં દાખલ થઈ 
જુ. જવાનું રાખો. (અબ્દ બિન હુમૈદ, ઇબ્ને અબી હાતિમ) 
| આ રિવાયતોથી જાણ થાય છે કે એકી સમયે એક જ સભામાં નહીં, બલ્કે અલગ-અલગ સમયે જુદા- 
8 | જુદા પ્રસંગે કુરેશના કાફિરોએ હુઝૂર કની સામે આ પ્રકારના પ્રસ્‍તાવો મૂક્યા હતા અને તે વખતે એ વાતની 
ફુ. આવશ્યકતા હતી કે એક વાર ચોખ્ખા શબ્દોમાં જવાબ આપીને તેમની એ આશાને હંમેશ માટે સમાપ્ત કરી 
છુ! દેવામાં આવે કે રસૂલુલ્લાહ છ દીનના મામલામાં “કંઈ આપો અને કંઈ લો'ની પદ્ધતિ પર તેમનાથી કોઈ 
| સમાધાન કરી લેશે. 
ક | વિષય અનેચર્ચાઃ 
આ પશ્ચાદ્ભૂમિને નજર સમક્ષ રાખીને જોવામાં આવે તો આ સૂરઃ ધાર્મિક સહિષ્ણુતાની શિખામણ |# 
મ આપવા માટે ઊતરી નહોતી, જેમ કે આજકાલ કેટલાક લોકો વિચારે છે, બલ્કે એટલા માટે અવતરિત થઈ [4 
| હતી કે કાફિરોના ધર્મ અને તેમના પૂજા-પાઠ અને તેમના ઉપાસ્યોથી સંપૂર્ણ છૂટકારો, વિમુખતા અને 
શું] અસંબંધની જાહેરાત કરી દેવામાં આવે અને તેમને બતાવી દેવામાં આવે કે દીને-કુકર (કાફિરોનો ધર્મ) અને 
। દીને-ઇસ્લામ એકબીજાથી તદન અલગ છે. તેમનાં પરસ્પર મળી જવાનો મૂળથી કોઈ પ્રશ્ન જ ઉદૂભવતો 
[8 | નથી. આ વાત જો કે શરૂઆતમાં કુરેશના કાફિરોને સંબોધીને સમાધાન માટેના પ્રસ્‍તાવોના જવાબમાં 
નીય] કહેવામાં આવી હતી, પરંતુ આ તેમના સુધી જ સીમિત નથી, બલ્કે આને કુર્અાનમાં અંકિત કરીને તમામ 
| મુસલમાનોને કયામત સુધી એ શિક્ષા આપી દેવામાં આવી છે કે દીને-કુફ્ર જ્યાં જે સ્વરૂપમાં પણ છે, તેમણે 
[જ | તેનાથી વાણી અને વર્તન દ્વારા તેની સાથે કોઈ નિસ્બત ન હોવાની જાહેરાત કરવી જોઈએ અને કોઈપણ 
1 પ્રકારના સંકોચ વગર કહી દેવું જોઈએ કે દીન (ધર્મ)ના મામલામાં તેઓ કાફિરોથી કોઈપણ પ્રકારની 
ફુ આપ-લે કે સમાધાન નથી કરી શકતા. તેથી આ સૂરઃ એ સમયે પણ પઢવામાં આવતી રહી, જયારે એ લોકો 
ફુ! પરી-ખપી ગયા હતા જેમની વાતોના જવાબમાં તેને અવતરિત કરવામાં આવી હતી, અને એ લોકો પણ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ . 2468 - હ અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 


| પુસલમાન બન્યા પછી તેને યઢતા રહ્યા, જેઓ તેના અવતરિત થવાના સમયે કાફિર અને મુશ્રિક હતા, 
| અને તેમના પછી સદીઓ બાદ આજે પણ મુસલમાનો તેને પઢે છે, કેમ કે કુક અને કુફ્ર જેવાં વર્તન- 
ફે વ્યવહારથી અણગમો અનેસંબંધ-વિચ્છેદ જ ઈમાનનો સ્થાયી તકાદો છે. . 
કી અલ્લાહના રસૂલ (#જ)ની નજરમાં આ સૂરઃનું શું મહત્ત્વ હતું, તેનું અનુમાન 'નીચેની કેટલીક 
મુ હદીસોથી કરી શકાય છે. 
૬] હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર #જનું કથન છે કે મેં ઘણી વખત હુઝૂર કને ફજની નમાઝ પહેલાં અને 
ફુ મગૂરિબની નમાઝ પછીની બે રકઅતોમાં હડકડીધ્ઉ( ઠક અને હડ &848 રક પઢતા જોયા છે. (અ 
| પ્રકારની અનેક રિવાયતો થોડાક શાબ્દિક ફેરફારોની સાથે ઇમામ અહમદ, તિરમિઝી, નિસાઈ, ઇબ્ને 
8 | માજા, ઇબ્ને હબ્બાન અને ઇબ્ને મરદૂયાએ ઇબ્ને ઉમર «કની પાસેથી નોંધી છે.) - જું 
હઝરત ખબ્બાબકકહે છે કે નબી [જએ મને કહ્યું કે જયારે તમે સૂવા માટે તમારી પથારીમાં જાઓ 
ક! તો હડાદ ડક પઢવાનું રાખો, અને હુઝૂરઈંછની પણ એ રીત હતી કે જ્યારે આપ કૈક સૂવા માટે આડા 
કુ. પડતા તો આ સૂરઃ પઢી લેતા હતા. (બઝ્ઝાર, તબરાની, ઇબ્ને મરદૂયા) 
1 ઇબ્ને અબ્બાસ «કનું વર્ણન છે કે રસૂલુલ્લાહ કઈુએ લોકોને ફરમાવ્યું : “હું તમને બતાવું એ કલેમા, જે 
| તમને શિર્કથી સુરક્ષિત રાખવાવાળો છે ? તે એ છે કે હા ંઇડકં પઢવાનું રાખો.” (અબૂ યઅલા;' 
જુ તબરાની) 
જ ઝરત અનસ હે કહે છે કે રસૂલુલ્લાહ કંકએ હઝરત મઆઝ બિન જબલ કને ફરમાવ્યું : “સૂતી 
શુ] વખતે હફ્ીડીણંઇ ઠં પઢવાનું રાખો, કેમ કે તે શિર્કથી છુટકારો છે.” (બયહકી ફીશૂ-શઅબ) _ 
| ફરવાહ બિન નૌફલ અને અબ્દુર્‌-રહમાન બિન નૌફલ, બંનેનું વર્ણન છે કે તેમના પિતા નૌફલ બિન 
| મુઆવિયતુલ શજઈ «એ રસૂલુલ્લાહ કને નિવેદન કર્યું કે મને કોઈ એવી વસ્તુ બતાવી દો, જેને હું સૂતી 
| વખતે પઢવાનું રાખું. આપે ફરમાવ્યું : ““હ%ડાપ્કઇ,કં છેવટ સુધી પઢીને સૂઈ જવાનું રાખો, કેમ કે તે 
જ! શિર્કથી મુક્તિ છે. (સુસ્નદ અહમદ, અબૂ દાઉદ, તિરમિઝી, નિસાઈ, ઇબ્ને અબી શીબા, હાકિમ, ઇબ્‌ 
ની. મરદૂયા, બયહકી ફીશ્‌-શઅબ) આવું જ નિવેદન હઝરત ઝૈદ બિન હારિસા શના ભાઈ હઝરત જબલા |; 
જુના બિન હારિસા હકએ હુઝૂર કને કર્યું હતું અને તેમને પણ આપે આ જ જવાબ આપ્યો-હતો. (મુસ્નદ 
૬ અહમદ, તબરાની) ર " 


* દિ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ી  અલ-કાફિરૂન-૧૦૯ 


ભ કકક કટ (3) 
ચક 


ને 2 1 ક 
સ કછુ તિ 
ન ૪ “ક. ત્ર 2% 75 ર ન 
#હ#છઇડ્‌ઇ ઇજા સી 
દૃ 


ન 


હ ક્્ત્ર્ુ દ્વિ 44૬2 કદે 4 હ 5 22 નુ 


અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
કહી દો કે હે ક્રાફિરો (ઇન્કાર કરનારાઓ) !” હું તેમની બંદગી નથી કરતો જેમની બંદગી તમે 
કરો છો,” અને ન તમે તેની બંદગી કરવાના છો જેની બંદગી હું કરું છું,” અને ન હું તેમની બંદગી 
કરવાનો છું જેમની બંદગી તમે કરી છે, અને ન તમે તેની બંદગી કરવાના છો જેની બંદગી હું કરું 


છું.” તમારા માટે તમારો દીન (ધર્મ) છે અને મારા માટે મારો દીન (ધર્મ).” (રુકૂઅ-૧) 
(૧) આ આયતમાં કેટલીક વાતો વિશેષ રૂપે ધ્યાન આપવા યોગ્યછેઃ 


૧,-આદેશ આમ તો નબી કૈંૈને આપવામાં આવ્યો છે કે આપ કાફિરોથી આ વાત સાફ-સાફ કહી દો, પરંતુ 
આગળનો વિષય એ બતાવી રહ્યો છે કે દરેક મોમિનને આ જે વાત કાફિરોને કહી દેવીજોઈએ, જે પછીની આયતમાં 
વર્ણવવામાં આવી છે, ત્યાં સુધી કે જે વ્યક્તિ કુફ્રથી તૌબા (પશ્ચાતાપ) કરીને ઈમાન લઈ આવ્યો હોય તેના માટે પણ 
અનિવાર્ય છે કે દીને-કુફ અને તેની ઉપાસતા-પૂજાઅર્ચના તથા તેના ઉપાસ્યોથી એ જ પ્રમાણે મુક્તિ અને સંબંધ- 
વિચ્છેદની જાહેરાત કરી દે. આમ, 9 શબ્દ (કહી દો)ના પ્રથમ સંબોધિત તો. રસૂલુલ્લાહ કજ છે, પરંતુ આ આદેશ 
હુઝૂર જમાટેજ વિશિષ્ટ નહીં, બલ્કે આપના માધ્યમથી દરેક મોમિનને લાગુ પડે છે. 

* ૨.-'કાફિર' શબ્દ કોઈ ગાળ કે અપશબ્દ નથી, જે આ આયતના સંબોધિતોને બોલવામાં આવી હોય, બલ્કે | 
અરબી ભાષામાં 'કાફિર'નો અર્થ ઇન્કાર કરવાવાળો અથવા ન માનવાવાળો ((119611€0૯1છ થાય છે,અને તેના 
વિરુદ્ધ 'મોમિન' શબ્દ માની લેવાવાળા અને સ્વીકારી લેવાવાળા (3૯11૯1) માટે બોલવામાં આવે છે. તેથી 
અલ્લાહના આદેશથી નબી કનું એ ફરમાવવું કે “હે કાફિરો' વાસ્તવમાં આ અર્થમાં છે કે “હે એ લોકો, જેમણે મારી 
રિસાલત (ઇશદૂતત્વ) અને મારી લાવેલ શિક્ષાઓને માનવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે.” અને એ જ પ્રમાણેજ્યારે આ 
શબ્દ કહેવામાં આવશે તો તેનાથી અભિપ્રેત મુહમ્મદ જૈ પર ઈમાન નલાવનારાઓ થશે. 

૩.-“હેકાફિરો” કહેવામાં આવ્યું છે, “હે મુશ્રિકો' નથી કહ્યું, તેથી સંબોધિત કેવળ મુશ્રિકોજ નહીં, બલ્કેએ 
તમામલોકો છે, જેઓ મુહમ્મદ કૈકને અલ્લાહત્‌આલાના પયગંબર અને આપની લાવેલ શિક્ષાઓ અને માર્ગદર્શનને 


4૮ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 250 . અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 


ટ 2: ર 5 4 .444₹9:99-6૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦.૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦: 


કે મહાન અને પ્રતાપી અલ્લાહની શિક્ષાઓ અને માર્ગદર્શન નથી માનતા, ચાહે તે યહૂદીઓ હોય, ખ્રિસ્તીઓ હોય, 
જું અગ્નિપૂજકો હોય, કે સમગ્ર દુનિયાના કાફિરો અને મુશ્રિકો અને નાસ્તિકો હોય. આ સંબોધનને કેવળ કુરૈશ કે 
જુ આરબપ્રદેશના મુશ્રિકો સુધી સીમિત રાખવાનું કોઈ કારણ નથી. ક 
૪.-ઇન્કાર કરનારાઓને “હે કાફિરો' કહીને સંબોધન કરવું તદ્દન એવું જ છે, જે રીતે આપણે અમુક લોકોને 
ક. | 'હેદુશ્મનો' અથવા “હે વિરોધીઓ' કહીને સંબોધીએ. આ પ્રકારનું સંબોધન વાસ્તવમાં સંબોધિતોને વ્યક્તિગત રૂપે 
જુ નહીં, બલ્કે તેમની શસુતા અને વિરોધના ગુણોના આધારે હોય છે અને ત્યાં સુધી હોય છે જયાં સુધી તેમનામાં આ 
| ગુણ બાકી રહે. જો તેમનામાંથી કોઈ વ્યક્તિ દુશ્મની અને વિરોધ ત્યજી દે, અથવા મિત્ર કે હિમાયતી બની જાય, તો 
ક |- તે આ સંબોધન તેમને કરવામાં આવતું નથી. બરાબર એ જ પ્રમાણે જે લોકોને “હે કાફિરો' કહીને સંબોધન કરવામાં 
રફ આવ્યું છે, તે પણ તેમના કુફના ગુણને કારણે છે, ન કે તેમની વ્યક્તિગત હેસિયતથી. તેમનામાંથી જો વ્યક્તિ મૃત્યુ 
| પર્યત કાફિર રહે, તેના માટે તો આ સંબોધન કાયમી હશે, પરંતુ જે વ્યક્તિ ઈમાન લઈ આવે, તેને આ સંબોધન 
| કરવામાં નહીં આવે. ર 
૫.-તફસીરવેત્તાઓમાંથી ઘણા મહાત્રુભાવોએ એ મત પ્રદર્શિત કર્યો છે કે આ સૂરઃમાં હે કાફિરો'નું સંબોધન 
દ . કુરેશના કેવળ એ વિશિષ્ટલોકોને હતું, જેઓ રસૂલુલ્લાહ છૂકૈની પાસે દીનના મામલામાં સમજૂતીનો પ્રસતાવ લઈને 
આવી રહ્યા હતા અને જેમના વિશે અલ્લાહત્‌આલાએ પોતાના રસૂલ કને બતાવી દીધું હતું કે આ લોકો ઈમાન 
| લાવવાના નથી. આ મત તેમણે બે કારણોસર બાંધ્યો છે. એક એ કે આગળ હઠઠ:ઈહડદાઈ (જેની અથવા 
| જેમની બંદગી તમે કરો છો તેની અથવા તેમની બંદગી હું નથી કરતો) ફરમાવવામાં આવ્યું છે, અને તેઓ કહે છે કે 
૬ | આ કથન યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ પર લાગુ નથી પડતું, કેમ કે તેઓ અલ્લાહની બંદગી કરે છે. બીજુંએ કે આગળ 
એ પણ ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે હટ્ટઈિહ& 55% (અને ન તમે તેની બંદગી કરવાના છો, જેની બંદગી હું 
કરું છું), અને દલીલ એ છે કે આ કથન એ લોકોને લાગુ નથી પડતું જેઓ આ સૂરઃના અવતરણ વખતે કાફિર હતા 
। અને પાછળથી ઈમાન લઈ આવ્યા. પરંતુ આ બંને દલીલો સાચી નથી. જયાં સુધી અ આયતોનો સંબંધ છે, તેમની 
| સમજૂતી તો અમે આગળ કરીશું, જેનાથી ખ્યાલ આવી જશે કે તેમનો એ અર્થ નથી, જે તેના વિશે સમજવામાં આવે 
આ પે છે. અહીંએ દલીલની ભૂલ સ્પષ્ટ કરવા માટે કેવળ એટલી વાત કહી દેવી પૂરતી છે કે જો આ સૂરઃના સંબોધિતો ફક્ત 
1 એ લોકો હતા, તો તેમના મરી-ખપી ગયા પછી આ સૂરઃની તિલાવત ચાલુ રહેવાનું છેવટે શું કારણ છે ? અને તેને 
મુન સ્થાયી રૂપે ફુર્અનમાં નોંધી લેવાની શું આવશ્યકતા હતી કે કયામત સુધી મુસલમાનો તેને પઢતા રહે? 
(૨) આમાં એ સૌ ઉપાસ્યો સામેલ છે, જેમની બંદગી (ઉપાસના, પૂજાઅર્ચના) દુનિયાભરના કાફિરો અને 
હ ર મુશ્રિકો કરતા રહ્યા છે અને કરી રહ્યા છે, ચાહે તે ફરિશ્તાઓ (દિવદૂતો) હોય, જિન્નાત હોય, અંબિયા (ઈશદૂતો) 
| હોય, અને અવલિયા (સંતો, મહાપુરુષો) હોય, જીવંત હોય કે મૃત માનવીઓની આત્મા હોય, કે સૂર્ય, ચંદ્ર, 
ય તારાઓ-નક્ષત્રો, પશુઓ, વૃક્ષો, સમુદ્રો-નદીઓ, મૂર્તિઓ અને કાલ્પનિક દેવીઓ અને દેવતાઓ હોય. આ અંગે 
| એ પ્રશ્ન કરી શકાય છે કે આરબ મુશ્રિકો (અનેકેશ્વરવાદીઓ) અલ્લાહત્‌આલાને પણ તો ઉપાસ્ય માનતા હતા અને 
દ રે દુનિયાના અન્ય મુશ્રિકોએ પણ પ્રાચીન કાળથી આજ સુધી અલ્લાહના ઉપાસ્ય હોવાનો ઇન્કાર કર્યો નથી; રહ્યા 
| એહલે ક્તાબ (જેમના ઉપર ઈશગ્રંથો અવતરિત થયા છે, યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ) તો તેઓ મૂળ ઉપાસ્યના 
પ રૂપમાં તો અલ્લાહને જ માનતા હતા; તો પછી આ તમામ લોકોના બધા ઉપાસ્યોની બંદગી (ઉપાસના, પૂજા- 
। અર્ચના)થી કોઈ અપવાદ વગર મુક્તિ અને સંબંધ-વિચ્છેદનું એલાન કેવી રીતે સાચું હોઈ શકે છે, જ્યારે કે 
8 | અલ્લાહનો પણ તેમાં સમાવેશ થયેલ છે ? આનો જવાબ એ છે કે અલ્લાહને ઉપાસ્યોના સમૂહમાં એક ઉપાસ્યની 


2. 5 ર2. 42:699.૦૦:૦૦-૦૦-૮૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦-૦૦-૦૦: 


તફહીમુલ કુઓનિ : પારએ-અમ્મ 251 અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 


ન હેસિયતથી સામેલ કરીને જો અન્યોની સાથેત્તેની બંદગી કરવામાં આવે, તો તે વ્યક્તિ જે તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) પર. 
| ઈમાન રાખતો હોય અનિવાર્યપણે આ બંદગીથી પોતાની મુક્તિ અને સંબંધ-વિચ્છેદને પ્રદર્શિત કરશે, કેમ કે તેના 
| મતે અલ્લાહ ઉપાસ્યો અને પૂજ્યોના સમૂહમાંથી એક ઉપાસ્ય કે પૂજ્ય નહીં, બલ્કે એ જ એકલો-એક માત્ર ઉપાસ્ય 
| અને પૂજય છે, અને આ સમૂહની બંદગી મૂળભૂત રીતે અલ્લાહની બંદગી જ નથી, ભલે ને તેમાં અલ્લાહની બંદગી 

પણસામેલ હોય. કુર્બાન-મજીદમાં આ વાતને સાફ-સાફ કહેવામાં આવી છે કે અલ્લાહની બંદગી કેવળ એ છે, જેના 
મ સાથે કોઈ અન્યની બંદગીનો અંશ સુદ્ધા ન હોય, અને જેમાં માનવી પોતાની બંદગીને તદ્દન અલ્લાહ માટે વિશુદ્ધ કરી 
1 દેઃ# ઉ હડ) કહઝશઇ4ડછ *%) ઇં છેડ ''લોકોને એના સિવાય કોઈ આદેશ આપવામાં 
| આવ્યો નહોતો કે તેઓ તદ્દન એકાગ્ર બનીને, પોતાના દીન (ધર્મ)ને અલ્લાહ માટે વિશુદ્ધ કરીને તેની બંદગી કરે.”' 
| (અલ-બય્યિનહ, ૫) આ વિષય અનેક ઠેકાણે કુઅનિમાં પૂર્ણ સ્પષ્ટતા સાથે અને ભારપૂર્વક વર્ણવવામાં આવ્યો છે. 
ર ઉદાહરણાર્થ જુઓ : અન્‌-નિસા આ.૧૪૫-૧૪૬, અલ-આ'રાફ આ.૨૯, અઝૂ-ઝુમર આ. ૨,૩,૧૪,૧૫, 
| અલ-મુ'મિન આ. ૧૪, ૬૪ થી ૬૬. આ જ વિષય એક હદીસે-કુદસીમાં પણ વર્ણવવામાં આવ્યો છે, જેમાં 
| રસૂલુલ્લાહ કૂં ફરમાવે છે : ''અલ્લાહત્‌આલાનો ઇરશાદ છે કે હું સૌથી વધારે દરેક પ્રકારનાં શિર્કથી બેન્િયાઝ 
| (નિઃસ્પૃહ, નિરપેક્ષ) છું. જે વ્યક્તિએ કોઈ કાર્ય એવું કર્યું, જેમાં મારા સાથે કોઈ અન્યને પણ તેણે સામેલ કર્યો કે 

૬ | ભાગીદાર બનાવ્યો હોય, તેનાથી હું વિમુક્ત છું અને સંપૂર્ણ કાર્ય તેના જ માટે છે જેને તેણે સામેલ કર્યો કે ભાગીદાર 

| બનાવ્યો.” (મુસ્લિમ, મુસ્નદ અહમદ, ઇબ્ને માજા) આમ, વાસ્તવમાં અલ્લાહને બે કે ત્રણ કે અસંખ્ધ ખુદાઓ 
પ (ઈશ્વરો, ઉપાસ્યો)માંથી એક ઠેરવવું અને તેના સાથે બીજાઓની બંદગી (ઉપાસના) અને પૂજા કરવી એ જ તો ખરું 

કુફ છે, જેનાથી મુક્તિનું એલાન કરવું આ સૂરઃનો હેતુ છે. 
|] (૩) મૂળ શબ્દ છેહ્ઝટજિં. અરબી ભાષામાં ઇ શબ્દ સામાન્ય રીતે નિષ્પ્રાણ-નિર્જીવ કે બુદ્ધિહીન-નાસમજઃ 
વસ્તુઓ માટે પ્રયુક્ત થાય છે, અને બુદ્ધિવાળી-સમજ રાખનાર હસ્તીઓ માટે હું.૪ શબ્દ બોલવામાં આવે છે. આ 
ની કારણે એ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે અહીં ડડઠાડ5 કહેવાને બદલે હઝ્ટાજં કેમ કહેવામાં આવ્યું છે? આના ચાર 

2 જવાબો સામાન્ય રીતે તફસીરવેત્તાઓએ આપ્યા છે. એક એ કે અહીં [, એ ૭5 ના અર્થમાં છે. બીજું એ કે અહીં 

9! ઈ હન ના અર્થમાં છે (અથતિ જે). ત્રીજુંએ કે બંને વાક્યોમાં ઈ ક્રિયાપદના મૂળ રૂપમાં છે અને એનો અર્થએ છે 
1 કે હુંએબંદગી નથી કરતો જે તમે કરો છો, અર્થાત્‌ મુશ્રિકો જેવી (અનેકેશ્વરવાદી) બંદગી, અને તમેએ બંદગી નથી 
ર કરતા જે હું કરું છું, અર્થાત્‌ તૌહીદવાળી બંદગી. ચોથું એ કે પહેલા વાક્યમાં ઉ5/:ર્કક ફરમાવવામાં આવ્યું છે, 
તેથી બીજા વાક્યમાં વાણીની સુસંગતતા યથાવત રાખતાં હડૂર્ટઉૈફરમાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ બંનેજગ્યાએ માત્ર 

દ ર શબ્દની સમાનતા છે, અર્થની સમાનતા નથી, અને તેના દષ્ટાંતો કુઅનિમાં બીજે ઠેકાણે પણ મળે છે. જેમ કે, સૂરઃ 

| બકરહ (આ.૧૯૪)માં ફરમાવવામાંઆવ્યું છે “રદ ાહકટકઝઇ4જણ «હરક 

શ! ““જે લોકો તમારા પર અતિરેક કરે, તેના પર તમે એવો જ અતિરેક કરો, જેવો તેણે તમારા પર કર્યો છે.'' દેખીતું છે કે 
| અતિરેકનો એવો જ જવાબ “જેવો અતિરેક કરવામાં આવ્યો હોય' અતિરેકની વ્યાખ્યામાં નથી આંવતો, પરંતુ કેવળ 


| વાણીની એકરૂપતા માટે જવાબરૂપે અતિરેકનો શબ્દ પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. એ જ રીતે સૂરઃ તૌબા 
1 (આ.૬૭)માં ઇરશાદ થયો છેઃ ક્ટ ક#ડ5“તેઓ અલ્લાહને ભૂલી ગયા તો અલ્લાહ તેમને ભૂલી ગયો.” 
ન જયારે કે અલ્લાહ ભૂલતો નથી અને વાણીનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે અલ્લાહે તેમને અવગણી દીધા, પરંતુ તેમના ભૂલવાના 
| જવાબમાંઅલ્લાહ માટે ભૂલવાનો શબ્દ માત્ર વાણીની એકરૂપતા યથાવત રાખવા માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. 


આચારેય અર્થઘટનો, જો કે પોતાની રીતે દરેક સાચા છે અને અરબી ભાષામાં આ બધા અર્થનો અવકાશ છે, 


૦૦૦૦૭૦૭૨૦૦૨ ૦૦ 22252828822 225 ઝર 2222202 ર 2222 ઝર રઝ 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-એમ્મ 252 અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 
| પરંતુ આમાંથી કોઈથી પણ તે ખરો હેતુ સ્પષ્ટ થતો નથી, જેના માટે 4:ઠોઠ* કહેવાને બદલે 4: છ કેમ કહેવામાં 
| આવ્યું છે. વાસ્તવમાં અરબી ભાષામાં કોઈ વ્યક્તિ માટે હુ.4 શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, તો તેનો અર્થ તેની જાત વિશે 
| કંઈ કહેવાનો અથવા પૂછવાનો થાય છે, અને જ્યારે [, શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે તો તેનો અર્થ તેના ગુણો વિશે 

| પૂછવાનો કે કહેવાનો થાય છે. આ એવું જ છે જેમ કે ઉર્દૂ ભાષામાં જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિ વિશે પૂછીએ કે આ 
હ રી સાહેબ કોણ છે, તો હેતુ એ વ્યક્તિની જાતનો પરિચય મેળવવાનો હોય છે. પરંતુ જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિ વિશે 
| પૂછીએ. છીએ કે આ સાહેબ શું છે ? તો તેનો હેતુ એ જાણવાનો હોય છે કે જેમ કે, તે સૈન્યનો માણસ છે તો તેનો હોદ્દો 

| શું છે ? અને કોઈ શિક્ષણ સંસ્થાથી સંબંધિત છે તો તેમાં રીડર છે ? લેક્ચરર છે ? કે પ્રોફેસર ? કઈ વિદ્યા કે હુ્નરનો 

| વિશેષજ્ઞ છે ? કઈ ડિગ્રી ધરાવે છે ? વગેરે. આમ, જો આ આયતમાં એમ કહેવામાં આવતું કેઠ્ઝ્ટહનહાઠ ૯% 
| તો તેનો અર્થ એ થતો કે તમે એ હસ્તીની બંદગી કરવાવાળા નથી, જેની બંદગી હું કરું છું અને તેના જવાબમાં 
| મુશ્રિકો અને કાફિરો એ કહી શકતા હતા કે અલ્લાહની હસ્તીને તો અમે માનીએ છીએ અને તેની બંદગી પણ અમે 

| કરીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે એમ કહેવામાં આવ્યું કે હઝટાઈહટ# 5% તો તેનો અર્થ એ થયો કે જે ગુણોવાળા 
 ઉપાસ્યની બંદગી હું કરુંછું, તે ગુણોવાળા ઉપાસ્યની બંદગી કરવાવાળા તમે નથી; અતે આ જ વાસ્તવિક વાત છે, 

દ જેના કારણે નબી કૈકનો દીન (ધર્મ) ખુદાના ઇન્કાર કરનારાઓ સિવાય તમામ પ્રકારનાં કાફિરોના દીન (ધર્મ)થી 
9, તદ્દન જુદો થઈ જાય છે; કેમ કે આપ કૈંૈનો ખુદા એ તમામ લોકોના ખુદાથી તદ્દન ભિન્ન છે. તેમનામાંથી કોઈનો 
ખુદા એવો છે, જેને છ દિવસમાં જગતનું સર્જન કર્યા પછી સાતમા દિવસે આરામની જરૂરત પડે છે; જે રબ્બુલ 

| આલમીન (તમામ સૃષ્ટિઓનો રબ) નથી, બલે રબ્બે ઇસરાઈલ (ઇસરાઈલનો પ્રભુ-પાલનહાર) છે; જેનો એક 
| વંશના લોકોથી એવો વિશિષ્ટ સંબંધ છે , જે બીજા મનુષ્યોથી નથી; જે હઝરત યાકૂબ કછૂછથી કુશ્તી લડે છે અને તેમને 

| હરાવી શકતો નથી, જે ઉઝેર નામનો એકપુત્ર પણ ધરાવે છે. કોઈનો ખુદા યસૂઅ મસીહ નામના એકના એક પુત્રનો 

1 પિતા છે અને તે બીજાઓના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે પોતાના પુત્રને ક્રોસ પર ચઢાવી દે છે. કોઈનો ખુદાપત્ની- 

| બાળકો ધરાવે છે, પરંતુ બિચારાને ત્યાં ફક્ત પુત્રીઓ જ પુત્રીઓ જન્મે છે. કોઈનો ખુદા માનવનું રૂપ ધારણ કરે છે 

૭ અને ધરતી પર માનવ-શરીરમાં રહીને માનવોના કામ કરે છે. કોઈનો ખુદા કેવળ “વાજિબુલ વુજૂદ' (સ્વયંભૂ 

8 | અસ્તિત્વ ધરાવનાર) કે 'ઇલ્લતુલ ઇલલ' (કોઈ કાર્યને લઈને કે કોઈ કારણસર અસ્તિત્વમાં આવનાર) કે “ઇલ્લતિ 
1 ઊલા!' (મૂળ કારણસર અસ્તિત્વમાં આવનાર) છે; સૃષ્ટિના વ્યવસ્થા-તંત્રને એક વાર ચાલુ કરીને અલગ થઈને બેસી 
| જાય છે અને તે પછી સૃષ્ટિ નિયત કાનૂન અને નિયમ અનુસાર ચાલી રહી છે અને મનુષ્યનો તેનાથી અને તેનો 
| મત્તુષ્યથી હવે કોઈ સંબંધ નથી. ટૂંકમાં, ખુદાને માનવાવાળા કાફિરો પણ વાસ્તવમાં એ ખુદાને નથી માનતા, જે 

૨ | સમગ્ર સૃષ્ટિનો એક જ સર્જનહાર, પ્રભુ અને સ્વામી, કુશળ પ્રબંધક-દૂરંદેશ અને તત્ત્વદર્શી, વ્યવસ્થાપક અને શાસક 
1 છે. જેણે સૃષ્ટિના વ્યવસ્થા-તંત્રને કેવળ બનાવ્યું નથી, બલ્કે તેને ચલાવી પણ રહ્યો છે અને તેની આજ્ઞા હર પળ અહીં 
1 ચાલી રહી છે. જે દરેક પ્રકારના દોષ, ખામી, કમજોરી અને ભૂલથી મુક્ત અને પર છે. જે દરેક પ્રકારની સાદેશ્યતા, 
| સ્વાંગ અને દેહરૂપ કે મૂર્તરૂપથી પવિત્ર તથા દરેક પ્રકારની પ્રતિકૃતિ અને પ્રતિમાથી પર તેમજ દરેક પ્રકારનાં 

છ | સાથીદારે અને ભાગીદારથી બેનિયાઝ (નિઃસ્પૃહ, નિરપેક્ષ) છે. જેની જાત અને હસ્તી, ગુણો, સત્તાઓ તથા બંદગી 

9 | અને ઉપાસના-પૂજાઅર્ચનાના અધિકારોમાં કોઈ તેનો ભાગીદાર નથી. જે એ વાતથી પર છે કે કોઈ તેની સંતાન 

| હોય, અથવા કોઈને તે પુત્ર બનાવે, અથવા કોઈ જાતિ કે વંશથી તેનો કોઈપણ પ્રકારનો વિશિષ્ટ સંબંધ હોય. જેનો 
જું પોતાના સર્જનોના એક-એક વ્યક્તિ સાથે રઝૂઝાકી (આજીવિકા પહોંચાડવાનો), રુબૂબિયત (પ્રભુ-પાલનહાર 
ક્રે| હોવાનો), દયા અને કૃપા તથા સંરક્ષક અને દેખરેખ રાખનારનો સંબંધ છે. જે દુઆઓ સાંભળવાવાળો અને તેનો 


૪ ૭2૭૦૦૭૭ ૦૭૦૦૦૭-૦૭૦૦-૦૦૭૦૦૦૭૭૩૩૩૦ ૦૦ ૩૩2222 2 ઝત 2222 ઝગ ઝગ ઝઝ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 253 અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 


| અને જરૂરત અત્તુસાર માર્ગદર્શન પણ આપે છે. જેના સાથે આપણો સંબંધ એ જ નથી કે તે આપણો ઉપાસ્ય છે અને [4ું. 
ન આપણે તેની ઉપાસના અને પૂજા-અર્ચના કરીએ છીએ, બલ્કે એ પણ છે કે તે પોતાના અંબિયા (ઈશદૂતો) અને [4* 
8 પોતાના ગ્રંથો દ્વારા આપણને કરવા અને ન કરવાના કાર્યોના આદેશો આપે છે અને આપણું કામ તેના આદેશોનું જ 
| અનુસરણ કરવાનું છે. જેના સામે આપણે આપણા કર્મો માટે જવાબદાર છીએ, જે મૃત્યુ પછી આપણે ફરીથી |2 
| ઉઠાવનાર છે અને આપણા કર્મોનો હેસાબ-કિતાબ કરીને વળતર-ઇનામ અને સજા આપવાવાળો છે. આ |*. 
| રુણોવાળા ઉપાસ્યની બંદગી મુહમ્મદ ફંક અને તેમનું અનુસરણ કરવાવાળાઓ સિવાય દુનિયામાં અન્ય કોઈપણ [નું 
| નથી કરી રહ્યું. બીજા લોકો જો ખુદાની બંદગી કરી પણ રહ્યા છે, તો અસલી, સાચા અને વાસ્તવિક ખુદાની નહીં, | 


8. બલ્કેએ ખુદાની બંદગી કરી રહ્યા છે, જે તેમણે પોતે ઉપજાવેલ-ઘડી કાઢેલ એક કાલ્પનિક ખુદા છે. 


(૪) તફસીરવેત્તાઓમાંથી એક જૂથનું માનવું છે કે આ બંને વાક્યાંશો પહેલા બે વાક્યાંશોના. વિષયનું |. 
| પુનરાવર્તન છે, અને આ પુનરાવર્તન એ હેતુસર છે કે એ વાતને વધારે પ્રબળ અને પ્રભાવી બનાવી દેવામાં આવે, જે [જ 
| પહેલા બે વાક્યાંશોમાં કહેવામાં આવી છે. પરંતુ ઘણા તફસીરવેત્તાઓ આને પુનરાવર્તન નથી માનતા, બલ્કે તેઓ [કે 

€! કહે છે કે આમાં એક અન્ય વિષય વર્ણવવામાં આવ્યો છે, જે પહેલા વાક્યાંશોના વિષયથી ભિસ્ત છે. અમારા મતે ! ર 

એટલે અંશે તેમની વાત સાચી છે કે આ વાક્યાંશોમાં પુનરાવર્તન નથી, કેમ કે આમાં કેવળ “અને ન તમે તેની બંદગી |4 


| કરવાવાળા છો, જેની બંદગી હું કરું છું'નું પુનરાવર્તન કરવામાં આવ્યું છે, અને આ પુનરાવર્તન પણ એ અર્થમાં 


| નથી, જેમાં આ વાક્યાંશ પહેલા કહેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ પુનરાવર્તનનો ઇન્કાર કર્યાપછી તફસીરવેત્તાઓના આ |% 


મ જૂથે આ બંને વાક્યાંશોનો જે અર્થ વર્ણવ્યા છે, તે એક-બંજાથી ખૂબ જ વિરોધી છે. અહીં તેનો અવકાશ નથી કે અમે 
તેમાંથી દરેકે વર્ણવેલ અર્થની નોંધ કરીને તેના પર ચર્ચા કરીએ, તેથી અમે ચર્ચના વિસ્તારને ટાળવા ફક્ત એ અર્થનું | 
ય વર્ણન કરીશું, જે અમારા મતે સાચો છે. 


પહેલા વાક્યમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે “અને ન હું તેમની બંદગી કરવાનો છું, જેમની બંદગી તમે કરો છો.”” [% 
૨ આનો વિષય આ.ર ના વિષયથી તદન ભિન્ન છે, જેમાં ફરમાવવામાં આવ્યું હતું કે, “'હું તેમની બંદગી નથી કરતો, [9. 
| જેમની બંદગી તમે કરો છો.”' આ બંને વાતોમાં બે રીતે ખૂબ મોટો ભેદ છે. એક એ કે “હું ફલાણું કાર્ય નથી કરતો [9. 
જુની અથવા નહીં કરું, કહેવામાં આમ તો ઇન્કાર અને પ્રબળ ઇન્કાર છે, પરંતુ આનાથી વધારે ભાર એ કહેવામાં છે કે હું [નું 
| ફલાણું કાર્ય કરવાનો નથી, કેમ કે એનો અર્થ એ છે કે તે એવું ખરાબ કાર્ય છે, જેનું આચરણ કરવું તો દૂરની વાત છે, [૧ 
૬! તેઓ ઇરાદો કે વિચાર કરવો પણ મારા માટે સંભવ નથી. બીજું એ કે “જેમની બંદગી તમે કરો છો” વાક્ય માત્ર એ [કે 
1 ઉપાસ્યોને લાગુ પડે છે, જેમની બંદગી કાફિરો અત્યારે કરી રહ્યા છે. તેનાથી વિપરીત, “જેમની બંદગી તમે કરી છે' ! ર 
| વાક્ય એ તમામ ઉપાસ્યોને લાગુ પડે છે, જેમની બંદગી કાફિરો અને તેમનાં પૂર્વજો ભૂતકાળમાં કરતા રહ્યા છે. હવે [4. 
| એ એક પ્રચલિત હકીકત છે કે મુશૂરિકો અને કાફિરોના ઉપાસ્યોમાં હંમેશા ફેરફારો અને વધારો-ઘટાડો થતો રહ્યો [4* 
| છે, જુદા-જુદા જમાનામાં કાફિરોના ભિન્ન-ભિન્ત જૂથો-સમૂહો જુદા-જુદા ઉપાસ્યોને પૂજતા રહ્યા છે, અને તમામ |૪' 
| કાફિરોના ઉપાસ્યો હંમેશા અને દરેક જગ્યાએ એકજ નથી રહ્યા. આમ, આયતનો અર્થ એ છે કે હું તમારા આજના [ક 
| ઉપાસ્યોથી જ નહીં, બલ્કે તમારા પૂર્વજોના ઉપાસ્યોથી પણ વિમુક્ત છું અને મારું એ કામ નથી કે આવા ઉપાસ્યોની [%. 


| બંદગીનો વિચાર સુદ્ધામારા હૃદયમાંલાવું. 


રહ્યું બીજું વાક્ય, તો જો કે આ.પ માં તેના શબ્દો એ જ છે, જે આ.૩ માં છે, પરંતુ બંને જગ્યાએ તેનો અર્થ ડિ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 254 અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 


2! જુદો-જુદો.છે. આ.૩ માં તે એ વાક્યના પછી આવ્યું છે કે “હું તેમની બંદગી નથી.કરતો, જેમની બંદગી તમે કરો છો” 
.| તેથી એનો અર્થ એ છે કે “અને ન તમે એ ગુણોવાળા એક માત્ર ઉપાસ્યની બંદગી કરવાના છો, જેની બંદગી હું કરું 
| છું.' અને આ.પ માં તે એ વાક્યાંશના પછી આવ્યું છે કે “અને ન હું તેમની બંદગી કરવાનો છું, જેમની બંદગી તમે 
| કરી છે', તેથી તેનો અર્થ એ છે કે “અને ન એવું લાગે છે કે તમે એ એક માત્ર ઉપાસ્યની બંદગી કરનારા બનશો જેની 
| બંદગી હું કરી રહ્યો છું” અથવા બીજા શબ્દોમાં મારા માટે એ શક્ય નથી કે જેને-જેને તમે અને તમારા પૂર્વજોએ પૂજ્યા 
| છે, તેમનો પૂજારી બની જાઉં, અને તમને ઘણાબધા ઉપાસ્યોની બંદગી છોડીને એક માત્ર ઉપારયની બંદગી 
| અપનાવવા સામે જે ચીડ છે તેના કારણે તમારાથી એ આશા નથી કે તમે પોતાની આ ખોટી બંદગીનો ત્યાગ કરશો 

| અને તેની બંદગી કરવાવાળા બની જશો, જેની બંદગી હું કરુંછું. 
કે, (પ) અર્થાત્‌, મારો દીન (ધર્મ) જુદો છે અને તમારો દીન (ધર્મ) જુદો. હું તમારા ઉપાસ્યોનો ભક્ત-આરાધક 
| અને પ્રશંસક નથી અને તમે મારા ઉપાસ્યના ભક્ત-આરાધક અને પ્રશંસક નથી. હું તમારા ઉપાસ્યોની બંદગી 
| (ઉપાસના, પૂજાઅર્ચના) નથી કરી શકતો અને તમે મારા ઉપાસ્યની બંદગી માટે રાજી નથી. તેથી મારો અને તમારો 
| ગાર્ગપણ એક નથી હોઈ શકતો. આ કાફિરોને સહિષ્ણુતાનો સંદેશ નથી બલ્કે જ્યાં સુધી તેઓ કાફિર છે, તેમનાથી 
દ ર હંમેશ માટે વિમુક્તિ, અણગમા અને સંબંધ-વિચ્છેદનું એલાન છે, અને આનો હેતુ તેમને એ વાતથી સંપૂર્ણપણે અને 
| અંત્તિમ રૂપે નિરાશ કરી દેવું છે કે દીન (ધર્મ)ના મામલામાં અલ્લાહના રસૂલ અને તેના પર ઈમાન લાવનારાઓનો 
| સમૂહ ક્યારેય તેમનાથી કોઈ સમજૂતી અને સમાધાન કરશે. આ જ વિમુક્તિનું એલાન અને અણગમાની જાહેરાત 
| આ સૂરઃ પછી અવતરિત થનાર મક્કી સૂરઃઓમાં લાગલગાટ કરવામાં આવેલ છે. તેથી સૂરઃ યૂનુસમાં ફરમાવ્યું : 
દી (“જો આલોકો તમને ખોટા ઠેરવે છે, તો કહી દો કે મારા કર્મમારા માટે છે અને તમારા કર્મ તમારા માટે, જે કંઈ હું કરું 
| છું તેની જવાબદારીથી તમે મુક્ત છો અને જે કંઈ તમે કરો છો, તેની જવાબદારીથી હું મુક્ત છું.'' (આ. ૪૧) પછી 
આગળ આ જસૂરઃમાં ફરમાવ્યું : ““હે નબી ક! કહી દો કે લોકો ! જો તમે મારા દીન (ધર્મ) અંગે (હજુ સુધી) કોઈ 
| સંદેહમાં છો, તો (સાંભળી લો કે) અલ્લાહ સિવાય તમે જેમત્તી બંદગી કરો છો, હું તેમની બંદગી નથી કરતો, બલ્કે 
| કેવળ એ ખુદાની બંદગી કરું છું, જેના અધિકારમાં તમાણું મૃત્યુ છે.”' (આ.૧૦૪) સૂરઃ શુઆરામાં ફરમાવ્યું : “'હે 
ક ે નબી ફં! હવે જો આ લોકો તમારી વાત નથી માનતા, તો કહીદો કે જે કંઈ તમે કરો છો, તેની જવાબદારીથી હું મુક્ત 
ન છું.”' (આ.૨૧૬) સૂરઃ સબામાં ફરમાવ્યું : “આમને કહો, જે કસૂર અમે કર્યો હોય તેની પૂછપરછ તમારાથી નહીં 
પ કરવામાં આવે અને જે કંઈ તમે કરી રહ્યા છો તેનો જવાબ અમારા પાસેથી માગવામાં નહીં આવે. કડો, આપણો રબ 
। (એક સમયે) અમને અને તમને એકત્ર કરશે, પછી આપણા વચ્ચે યોગ્ય ફેંસલો કરી દેશે.'' (આ.૨૫-૨૬) સૂરઃ 
ર સુમરમાં ફરમાવ્યું: ““આમને કહો, હે મારી જાતિના લોકો! તમે તમારી જગ્યાએ કાર્યકર્યે જાઓ, હું મારું કાર્યકરતો. 
.. રહીશ. ટૂંક સમયમાં તમને જાણ થઈ જશે કે કોના ઉપર અપમાનિત કરનાર પ્રકોપ આવે છે અને કેવી રીતે એ સજા 
| મળશે જે ટળવાવાળી નથી.” (આ.૩૯-૪૦) પછી આ જપાઠ મદીના-તય્યિબામાં તમામ મુસલમાનોને આપવામાં 
ક આવ્યો કે, ““તમારા માટે ઇબ્રાહીમ (જશ) અને તેના-સાથીદારોમાં એક ઉત્તમ આદર્શ છે કે તેમણે પોતાની કોમને 
| સ્પષ્ટ કહી દીધું, “અમે તમારાથી અને તમારા તે ઉપાસ્યોથી જેમને તમે અલ્લાહને છોડીને પૂજો છો તદ્દન વિરક્ત 
,| છીએ, અમે તમારાથી કુફ્ર કર્યું, અને અમારા અને તમારા વચ્ચે હંમેશ માટે વૈમનસ્ય થઈ ગયું અને વેર નંખાઈ ગયું 
| જ્યાં સુધી તમે એક અલ્લાહ પર ઈમાન ન લાવો.” (અલ-મુમ્તહિના, આ.૪) કુર્બાન-મજીદની આ લાગલગાટ 
| સ્પષ્તાઓથી એ સંદેહનો કોઈ અવકાશ સુદ્ધા નથી રહેતો કે રં 65 %5:2 5 નો અર્થ એ છે કે તમે તમારા દીન 


દ] ફરમાવયું ડું. «25૯૭ (આ બે આમને-સામને પક્ષકારો છે, જેમના વચ્ચે પોતાના રબના 


નીની અને મુસલમાનોના મામલામાં તેઓ બધા એક પંથ છે. હદીસ . ચક હર્ટ “21૬-)1#:% આ જવાત તરફ સંકેત 

નું.| કરે છે, જેનો અમે ઉલ્લેખ કર્યો છે, કેમ કે મિલ્લતૈન (બે પંથો)ની સમજૂતી રસૂલુલ્લાહ કંઈૈએ પોતાના એ કથનથી 

8] કરી દીધી છે કે - .--4 591% 601 ૭2% અર્થાત્‌ મુસલમાન કાફિરનો વારસ નથી હોઈ શકતો 
| અને ન કાફિર મુસલમાનનો વારસ હોઈ શકે છે.” (અલ-મબ્સૂત, ભા-૩૦, પૃ.૩૦-૩૩) ઇમામ સરખસીએ અહીં 

દ ે જે હદીસનો સંદર્ભ આપ્યો છે, તેને બુખારી, મુસ્લિમ, નિસાઈ, અહમદ, તિરમિઝી, ઇબ્ને માજા અને અબૂ દાઉદે 
પ હઝરત ઉસામા બિન ઝેદ ડૂંક થી રિવાયત કરેલ છે. ર 


૬ ફરમાવવામાં આવી છે કે, “હે નબી ક! તેમને કહો કે હું મારા દીનને અલ્લાહ માટે વિશુદ્ધ કરીને તેની જ બંદગી [1 
1 કરીશ, તમે એને છોડીને જેની બંદગી કરવા માગો કરતા રહો.” (આ.૧૪) આ આયતથી ઇમામ અબૂ હનીફા રહ. 
જા અને ઈમામ શાફઈ રહ.એ એ દલીલ કરી છે કે કાફિરોના ધર્મો ચાહે પરસ્પર એક-બીજાથી ગમે તેટલા ભિન્ન હોય, 
| પરંતુ કુકર સર્વાંગી રૂપે એક જ પંથ છે. તેથી યહૂદી ખ્રિસ્તીનો , અને ખ્રિસ્તી યહૂદીનો અને એ જ પ્રમાણે એક ધર્મનો 
। કાફિર બીજા ધર્મના કાફિરનો વારસ હોઈ શકે છે, જો તેમના વચ્ચે વંશ, કે લગ્ન કે કોઈ કારણસર કોઈ એવો સંબંધ 
દ હોય જે એકની વારસાઈ બીજાને પહોંચવાનો તકાદો કરતી હોય. તેનાથી વિપરીત, ઇમામ માલિક, ઇમામ ઔઝાઈ 
ય અને ઇમામ અહમદ રહ. એ મત ધરાવે છે કે એક ધર્મનો અનુયાયી બીજા ધર્મના અત્ુયાયીનો વારસો મેળવી શકતો 
| નથી. આની દલીલ એ હદીસ છે, જે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમરૂ બિન આસ કથી નોંધવામાં આવી છે કે 
21 રસૂલુલ્લાહ કંકએ ફરમાવ્યું :. ચડ હટ” કહ.) ,૦% “બે જુદા-જુદા પંથો (ધર્મોઝના લોકો એક-બીજાના વારસ 
હ રં નથી હોઈ શકતા.” (મુસ્નદ અહમદ, અબૂ દાઉદ, ઇબ્ને માજા, દાર કુત્ની) આનાથી મળતા વિષયની એક હદીસ 
1 તિરમિઝીએ હઝરત જાબિર «થી અને ઇબ્ને હિબ્બાને હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર “કથી અને બઝૂઝારે હઝરત 
। અબૂ હુરેરા «થી નોંધી છે. આ મામલા પર વિગતવાર ચર્ચા કરતાં હનફી મસ્લકના પ્રસિદ્ધ ઇમામ શમ્સુલ-અઇમ્મા 
ક્| સરખસી લખે છે : “'કાફિરો પરસ્પર એ કારણોસર પણ એક-બીજાના વારસ હોઈ શકે છે, જેના કારણે મુસલમાનો 
દ ર પરસ્પર એક-બીજાના વારસ હોય છે, અને તેમના વચ્ચે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં પણ વારસો થઈ શકે છે, જેમાં 
| સુસલમાનો વચ્ચે નથી થતો... હકીકત એ છે કે અલ્લાહે કેવળ બે જ દીન (ધર્મો) ઠેરવી દીધા છે - એક, દીને-હક્ક 
 સિત્ય-દીન ઇસ્લામ) અને બીજો, દીને-બાતિલ (અસત્ય ધમ). તેથી ફરમાવ્યું: દસ? ઇૂંડ 52 5, અને 
| તેણે લોકોના બે જ પક્ષકાર રાખ્યા છે - એક, પક્ષકાર જજ્ઞતી છે અને તે મોમિન છે અને બીજો પક્ષકાર જહન્નમી છે 
| અને તે સામૂહિક રૂપે તમામ કાફિરો છે; અને તેણે બેજ સમૂહોને એક-બીજાના વિરોધી ઠેરવી દીધા છે. તેથી 


ન ઝઘડો ઈમાનવાળાઓ સાથે છે... અમે એ સ્વીકારીએ છીએ કે તેઓ પોતાની શ્રદ્ધા અનુસાર પરસ્પર અલગ-અલગ 
| પંથો છે, બલ્કે મુસલમાનોની સામે તેઓ એક જ પંથ છે, કેમ કે મુસલમાનો મુહમ્મદ કની રિસાલત (પયગંબરી) 
મ) અને કુર્અનનો સ્વીકાર કરે છે અને તેઓ તેમનો ઇન્કાર કરે છે. આ જ કારણસર તેમને કાફિર ઠેરવવામાં આવ્યા છે 


ફછીમુલ કુઓનિ : પારએ-અમ્મ ડિ " રી 255 અલ-કાફિરૂન - ૧૦૯ 


ર 
હુ. 


શ77૮? 
મામલામાં ઝઘડો છે. - અલ-હજ્જ, આ.૧૯) અથતિ, એક પક્ષકાર તમામ કા[ફેરો સામૂહિક રૂપે છે અને તેમનો 


ઝર 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 256 અનૂ્‌-નસ્ર - ૧૧૦ 


વ 


! 
ર 
તુ 
હ 
રુ 


પરિચય 


નામઃ 


ન ત્વં જે ક જશ # 
પહેલી આયત દ્ર ?ેહૂ1$) ના શબ્દ /* નેઆસૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
ઉતરાણકાળ : 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ કનું કથન છે કે આ કુર્બાન-મજીદની અંતિમ સૂરઃ છે, એટલે કે 
આના પછી કોઈ આખી સૂરઃ હુઝૂર છક પર ઊતરી નથી.” (મુસ્લિમ, નિસાઈ, તબરાની, ઇબ્ને અબી 
શૈબહ, ઇબ્ને મરદૂયા) . હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર કની રિવાયત છે કે આ સૂરઃ હજ્જતુલ-વિદાઅ 
પ્રસંગે એયામે-તશ્રીક (ફુરબાનીના ત્રણ દિવસ)ના મધ્યમાં મિના નામના સ્થળે ઊતરી અને તેના પછી 
હુંઝૂર ફૂકએ પોતાની ઊંટણી પર સવાર થઈને પોતાનું પ્રખ્યાત સંભાષણ આપ્યું. (તિરમિઝી, બઝૂઝાર, 
બયકહી, ઇબ્ને અબી શૈબહ, અબ્દ બિન હુમૈદ, અબૂ યઅલા, ઇબ્ને મરદૂયા) બયહકીએ 'કિતાબુલ 
હજ્જ'માં હઝરત સરહિ બિન્તે નબ્હાન «કની રિવાયતથી હુઝૂર કનું એ સંભાષણ નોંધ્યું છે, જે આપે તે 
પ્રસંગે આપ્યું હતું. તેઓ કહે છેઃ 


“હું હજ્જતુલ-વિદાઅમાં હુઝૂર કૈછને આમ ફરમાવતા સાંભળ્યા કે લોકો જાણો છો કે આ કયો દિવસ 
છે ? લોકોએ અરજ કરી, અલ્લાહ અને તેના રસૂલને વધારે જ્ઞાન છે. ફરમાવ્યું, આ અય્યામે-તશરીકના 
વચ્ચેનો દિવસ છે. પછી આપે પૂછયું, જાણો છો આ કયું સ્થળ છે ? લોકોએ અરજ કરી, અલ્લાહ અને તેના 
રસૂલને વધારે જ્ઞાન છે. ફરમાવ્યું, આ મશઅરે-હરામ છે. પછી હુઝૂર કંકએ ફરમાવ્યું કે હું નથી જાણતો, 
કદાચ આ પછી હું તમને ન મળી શકું. સાવધાન રહો ! તમારું લોહી અને તમારી ઇજ્જત એકબીજા ઉપર 
એવી જ રીતે હરામ (પ્રતિષ્ઠિત) છે , જેવી રીતે આ દિવસ અને આ સ્થળ હરામ છે, ત્યાં સુધી કે તમે પોતાના 
રબ સમક્ષ હાજર થાઓ અને તે તમને તમારા કર્મો વિષે પૂછપરછ કરે. સાંભળો ! આ વાત તમારામાંથી 


૧. જુદી-જુદી રિવાયતોથી જાણવા મળે છે કે આના પછી અમુક આયતોનું અવતરણ થયું છે, પરંતુ એ બાબતમાં મતભેદ છે કે કુર્ચાનની એ 
છેલ્લી આયત કઈ છે, જે હુઝૂર છં પર સૌથી છેલ્લે અવતરિત થઈ. બુખારી અને મુસ્લિમમાં હઝરત બર્રાઅ બિન આઝિબ “ફંડની રિવાયત 
એછે કૈતે સૂરઃ નિસાની અંતિમ આયત ્ર/ઈડાહુ “જઇ શાહુક-હાઇટ્કેડ: છે. ઇમામબુખારી રહ.એ ઇબ્ને અબ્બાસ «નું કથન 
નોંધ્યું છે કે આયત ઝ#7 અર્થાત્‌ જે આયતમાં વ્યાજના હરામ (અવૈધ) હોવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, કુર્બાનની સૌથી અંતિમ 
આયત છે. આની.પુષ્ટિ એ રિવાયતોથી પણ થાય છે, જે ઇમામ અહમદ, ઇબ્ને માજા અને ઇબ્ને મરદૂયાએ હઝરત ઉમર «થી નોંધી છે; 
પરંતુ તેમાં એ કહેવામાં નથી આવ્યું કે આ અંતિમ આયત છે, બલ્કે હઝરત ઉમર કેક્નું કથન એ છે કે સૌથી છેલ્લે અવતરિત થનાર 
આયતોમાંથી છે. અબૂ ઉબૈદે 'ફઝાઈલુલ કુર્બાન'માં ઇમામ ઝુહરીનું અને ઇબ્ને જરીરે પોતાની તફસીરમાં હઝરત સઈદ બિન અલ- 
શુસચ્યિબનું કથન નોંધ્યું છે કે '#ર ) વાળી આયત અને હરક વાળી આયત (અર્થાત સૂરઃ બકરહ, રુકૂઅ ૩૮, ૩૯) કુર્બાનમાં અવતરિત 
શનાર અંતિમ આયત છે. નિસાઈ, ઇબ્ને મરદૂયા અને ઇબ્ને જરીરે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ નું એક બીજું કથન એ 
નોંધ્યું છે કે ત્ર્ક્ટ ઈચ્છા (સૂરઃ બકરહ, ૨૮૧) કુર્બાનની અંતિમ આયત છે. અલ-ફર્યાબીએ પોતાની તફસીરમાં ઇબ્ને 
અબ્બાસ કફંટનું જે કથન નોંધ્યું છે તેમાં એ વધારો છે કે આ આયત હુઝૂર શુના અવસાનથી ૮૧ દિવસ પહેલાં અવતરિત થઈ હતી, અને 
સઈદ બિન જુબૈરનું કથન, જે ઈબ્ને અબી હાતિમે નોંધ્યું છે, તેમાં આ આયતના અવતરણ અને હુઝૂર કછૈંના અવસાન દરમ્યાન માત્ર ૯ 
દિવસનું અંતર વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ઇમામ અહમદની “શુસ્નદ' અને ઇમામ હાકિમની “અલ-મુસ્તદરક'માં હઝરત ઉબ્બી બિન કઅબ 
«કની રિવાયતએ છે કે સૂરઃ તોબાનીઆ. ૧૨૮, ૧૨૯ સૌથી છેલ્લે અવતરિત થઈ છે. 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ર 257 અન્‌-નસ -૧૧૦ 


| અને ક્ષમાયાચના કરો. આના પર હઝરત ઉમર હએ-ફરમાવ્યું, હું પણ એના સિવાય કંઈ નથી જાણતો જે 


8 નજીકવાળો દૂરવાંળા સુધી પહોંચાડી દે. સાંભળો ! શું મેં તમને પહોંચાડી દીધું ?'' આના પછી જ્યારે અમે 
| લોકો મદીના પાછા આવ્યા તો કંઈ વધારે દિવસો વીત્યા નહોતા કે હુઝૂર નું દેહાવસાન થઈ ગયું. 


9 આળબંતને નોંધોને મેળવીને જોવામાં આવે તો જણાય છે કે સૂરઃ નસ્નના અવતરણ અને અલ્લાહના રસૂલ 
જુ છના દેહાવસાન વચ્ચે ત્રણ માસ અને કેટલાક દિવસોનો ગાળો હતો; કારણ કે ઈતિહાસ અનુસાર 
| હજ્જતુલ-વિદાઅ અને હુઝૂર છછના દેહાવસાન વચ્ચે આટલો જ સમય પસાર થયો હતો. 


ઇબ્ને અબ્બાસ હ્ક્નું કથન છે કે જયારે આ સૂરઃ ઊતરી, તો હુઝૂર કૈકએ ફરમાવ્યું : મને મારા 
| અવસાનના સમાચાર આપી દેવામાં આવ્યા છે અને મારો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. (મુસ્નદ અહમદ, ઇબ્ને 
। જરીર, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને મરદૂયા) . બીજી રિવાયતો , જે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «કથી 
| નોંધવામાં આવી છે, તેમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે આ સૂરઃના અવતરણથી હુઝૂર કએ એમ સમજી લીધું. 
1 હતું કે આપ કને દુનિયાથી વિદાય થવાના સમાચાર આપી દેવામાં આવ્યા છે. (મુસ્નદ અહમદ, ઇબ્ને 
| જરીર, તબરાની, નિસાઈ, ઇબ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને મરદૂયા). 


ઉમ્મુલ મુ'મિનીન હઝરત ઉમ્મે હબીબા કક ફરમાવે છે કે જયારે આ સૂરઃ ઊતરી, તો હુઝૂર છએ. 
| ફરમાવ્યું : આ વર્ષે દુનિયાથી મારી વિદાઈ થવાની છે. આ વાત સાંભળીને હઝરત ફાતિમા «જ રડી પડ્યા. 
! આનાપર આપ કકૈએ ફરમાવ્યું, મારા પરિવારમાં તમે જ સૌથી પહેલાં આવીને મને મળશો. આ સાંભળીને 
| તે હસી પડ્યા. (ઇબ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને મરદૂયા) મહદ્‌અંશે આ જ વિષયની રિવાયતો બયહકીએ ઇબ્ને 
| અબ્બાસ «થી નોંધી છે. 
ઇબ્ને અબ્બાસ «ક ફરમાવે છે કે હઝરત ઉમર કક બદ્રના યુદ્ધમાં સામેલ થયેલાં મોટા-મોટા 
ય મહાત્તુભાવોની સાથે પોતાની સભામાં મને પણ બોલાવતા હતા. આ વાત કેટલાક મહાનુભાવોને પસંદ ન 
૭ | પડી અને તેમણે કહ્યું કે આપણા બાળકો પણ તો આ જ બાળક જેવા છે, આને વિશેષ રૂપે કેમ આપણા સાથે 
| સભામાં સામેલ કરવામાં આવે છે ? (ઇમામ બુખારી અને ઇબ્ને જરીરે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ વાત 
પ કહેવાવાળા હઝરત અબ્દુર્‌-રહમાન બિન ઔફ ડૂ હતા.) હઝરત ઉમર ઢફંકએ ફરમાવ્યું કે જ્ઞાન અને 
8 | વિદ્ધતાની દષ્ટિએ આતું જે સ્થાન છે, તે તમે લોકો જાણો છો. પછી એક દિવસે તેમણે બદ્રના મંહાનુભાવોને 
| બોલાવ્યા અને મને પણ તેમના સાથે બોલાવી લીધો. હું સમજી ગયો કે આજે મને એ બતાવવા માટે 
| બોલાવવામાં આવ્યો છે કે તેમની સભામાં મને કેમ સામેલ કરવામાં આવે છે ? ચર્ચા દરમ્યાન હઝરત ઉમર 
ક «કએ બદ્રના મહાનુભાવોને પૂછયું કે તમે સૌ #14દ 5-5 2ઉ્‌5) વિશે શું કહો છો ? કેટલાકે કહ્યું કે 
ફે આનાથી અભિપ્રેત શહેરો અને કેલ્લાઓનો વિજય છે. કેટલાક મૌન રહ્યા. તે પછી હઝરત ઉમર «ં#એ 
| કહ્યું, ઇબ્ને અબ્બાસ «જ શું તમે પણ આ જ કહો છો ? મેં કહ્યું, ના. તેમણે પૂછયું, તો પછી તમે શું કહો છો ? 
| મેં અરજ કરી, આનાથી અભિપ્રેત રસૂલુલ્લાહ કફનો દેહાવસાન છે. આમાં હુઝૂર કને સમાચાર 
મ આપવામાં આવ્યા છે કે જ્યારે અલ્લાહની મદદ આવી જાય અને વિજય પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો આ એ વાતની 
1 સિશાની છે કે આપ કંકૈનો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો અને આના પછી આપ અલ્લાહની પ્રશંસા અને ગુણગાન 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 258 જ અન્‌-નસ્ર -૧૧૦ 


ક! તમે કહ્યું છે. એક રિવાયતમાં છે કે આમાં એ વધારો છે કે હઝરત ઉમર «એ બદ્રના મહાનુભાવોને કહ્યું : 18. 
નુ. તમે લોકો મને કેવી રીતે ઠપકો આપી શકો છો, જયારે કે આ બાળકને આ સભામાં સામેલ કરવાનું કારણ નું. 
| તમે જાણી લીધું. (બુખારી, મુસ્નદ અહમદ, તિરમિઝી, ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને મરદૂયા, બગવી, બયહકી, [4 
- ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર) ક 

1 વિષય અને ચર્ચા : 

જેમ કે ઉપરની રિવાયતોથી જણાય છે, આ સૂરઃમાં અલ્લાહતૃઆલાએ રસૂલુલ્લાહ કને એ બતાવી [હું. 

| દીધું હતું કે જયારે આરબ પ્રદેશમાં ઇસ્લામને સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત થઈ જાય અતે લોકો અલ્લાહના દીનમાં [8 
| ટોળે-ટોળાં પ્રવેશવા માંડે, તો એનો અર્થ એ છે કે તે કામ પૂરું થઈ ગયું, જેના માટે આપને દુનિયામાં [8 

| મોકલવામાં આવ્યા હતા. આના પછી આપને આદેશ આપવામાં આવ્યો કે આપ અલ્લાહની સ્તુતિ અને [નું 

| મહિમાગાનમાં લાગી જાઓ કે તેની કૃપાથી આપ આટલું મોટું કામ પૂરું કરવામાં સફળ થયા, અને તેનાથી [છ 
 ! દુઆ કરો કે આ કામને પૂરું કરવામાં જે ભૂલ-ચૂક કે કસૂર પણ આપથી થઈ હોય, તેને તે ક્ષમા કરી દે. અહીં [8 

1 વ્યક્તિ વિચાર કરે તો જોઈ શકે છે કે એક નબી અને એક સામાન્ય દુન્યવી નેતા વચ્ચે કેટલો મોટો ફરક છે. [નું. 
| કોઈ દુન્યવી નેતાને જો પોતાના જીવનમાં જ એ મહાન ક્રાંતિ આણવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ જાય, જેના માટે [કું 

| તે કામ કરવા માટેઊભો થયો હતો, તો તેના માટે આ જશ્ન મનાવવા અને પોતાના નેતૃત્વ પર ગર્વ કરવાનો [8 
| પ્રસંગ હોય છે . પરંતુ અહીં અલ્લાહના પયગંબરને આપણે જોઈએ છીએ કે તેમણે ૨૩ વર્ષની ટૂંકી મુદતમાં [?. 
જ એક આખી જાતિની આસ્થાઓ-શ્રદ્ધાઓ, વિચારો અને આદતો અને પ્રણાલિકાઓ, નીતિમત્તા અને [જુ 
| ચરિત્ર, સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ, સમાજ-વ્યવસ્થા, અર્થતંત્ર, રાજકારણ અને યુદ્ધની ક્ષમતાઓ વગેરેને તદ્દન [8 
| બદલી નાખ્યા તેમજ અનભિજ્ઞતા અને અજ્ઞાનતામાં ડૂબેલી જાતિને ઉઠાવીને એ યોગ્ય બનાવી દીધી કે તે |. 
જુ! દુનિયાને જીતી લે અને વિશ્વની વિવિધ જાતિઓની નેતા બની જાય, પરંતુ આવી મહાન ઉપલબ્યિ તેમના [4 
| હસ્તે પૂર્ણ થયા પછી તેમને જશ્ન મનાવવાનો નહીં, બલ્કે અલ્લાહની પ્રશંસા અને સ્તુતિ અને [જ 

| મહિમાગાનનો અને તેનાથી ક્ષમાયાચનાની દુઆ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવે છે, અને તેઓ પૂરેપૂરી | 

| આજીજી સાથે આ આદેશના પાલનમાં લાગી જાય છે. 

હઝરત આઇશા. ફરમાવે છે કે રસૂલુલ્લાહ કૂક પોતાના દેહાંતથી પહેલાં 5445 હકક | 

? ““ઝીહ્ઝવ્ડઝડ (કેટલીકનોંધોમાં આ શબ્દો છે શ) થા કગ 9 કડ) દે 
શુધી પુષ્કળ પ્રમાણમાં પહ્યા કરતા હતા. મેં અરજ કરી, “હે અલ્લાહના રસૂલ ! આ કેવા શબ્દો છે, જે આપે હવે [નું 
૪ પઢવાના શરૂ કરી દીધાં છે ?'' ફરમાવ્યું, ““મારા માટે એક નિશાની નક્કી કરી દેવામાં આવી છે કે જયારે હું [ફ. 
૪. તેને જોઉં, ત્યારે આ શબ્દો બોલ્યા કરું અને તે છે 5314 દર્જ ક દેહ!) (મુસ્નદ અહમદ, મુસ્લિમ, છ. 
જી ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, ઇબ્ને મરદૂયા). આનાથી મળતી કેટલીક રિવાયતોમાં હઝરત આઇશા |. 
૭! “ફંડનું નિવેદન છે કે આપ કૂક પોતાના રુફૂઅ અને સિજદાઓમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ શબ્દો કહેતા [ક 
ર હતાઃ કડ! સ્ક “ક ઉતકક્- આડુર્અાન (અર્થાત્‌ સૂરઃ નસ)નું અર્થઘટન હતું, જે આપ કે. 
નું. કંકુ એ કર્યું હતું. (બુખારી, મુસ્લિમ, અબૂ દાઉદ, નિસાઈ, ઇબ્ને માજા, ઇબ્ને જરીર) 

ર] ઘયઝરત ઉમ્મે સલમા “ફે કહે છે કે રસૂલુલ્લાહ કંઠની મુબારક જીભ પર આપના અંતિમ જીવન-કાળમાં [ક] 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 259 છ અન્‌-નસ્ર-૧૧૦ 


ઉઠતાં-બેસતાં, આવતાં-જતાં આ શબ્દો ચાલુ રહેતા -૬%& 5 ક્ર હસન મેં એક દિવસે પૂછયું કે હે [7 
| અલ્લાહના રસૂલ ! આપ પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ ઝિક્ર (પાઠ) કેમ કરો છો ? ફરમાવ્યું, મને આનો આદેશ |4* 
આપવામાં આવ્યો છે, પછી આપે આ સૂરઃ પઢી. (ઇબ્ને જરીર) 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ હકની રિવાયત છે કે જ્યારે આ સૂરઃ ઊતરી, તો રસૂલુલ્લાહ કક જ 

પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ ઝિક્રફરમાવતા રહેતાઃ . ૬, 

કહા કહ#તોાન કાઈ ડક્કડ્હકતન-કઝત-કક 

ત (ઇબ્ને જરીર, મુસ્નદ અહમદ, ઇબ્ને અબી હાતિમ) [8 

ઇબ્ને અબ્બાસ હકનું કથન છે કે આ સૂરઃના અવતરણ પછી અલ્લાહના રસૂલ કછ આખિરત માટે [9 

મહેનત અને પરિશ્રમ કરવામાં એટલા લાગી ગયા હતા કે આ પહેલાં કદી લાગ્યા નહોતા. (નિસાઈ, ક. 
તબરાની, ઇબ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને મરદૂયા). 


નઃ 
!, 
2 
હ 
20 
જ 
6 
દ 
[6 
ત 
0 
0 
0 
ર 
ન 
[હ 
ર 
જ 
વુ 


- તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ જ ક 260 જ અન્‌-નસ-૧૧૦ 


દડ 4 


ડૂ 


ન 


થર 
ક 


ન, 


દી 


ક 


17 


વકર રરર રરર રરર રરર ર રસે 
2૦૦.૦૦.૦૬૪.૦૦૪.૦૪૦.૦૪૦.૦૦:૦૦:૦૭૦૪.૦૦.૦૦:૦૦:૦૦-૦૪૦:૦૦.૦૦:-૦૪:૪૭:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૯૪-૯૦૦-૦૦-૦૦.૦૦.૦૦.' 


સૂટઃ ૧૧૦ અલ-નસ્ર (મક્ડી) | હ્ુડૂઅ-૧ ! 


“ર ૬1 “27:72 ૪ 2241 ક 227 

શ્શ્રડ [5 હાઈ હ હઝ ડ્રણ 55 

7 2૪97૮ ૪ “7 હ 2 
2૦ ર» શ્ર! ૯ 


ઠંછઈ હાદ) 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળું છે.' 
_ જ્યારે અલ્લાહની મદદ આવી જાય અને વિજય પ્રાપ્ત થઈ જાય” અને (હે નબી સલ્લ.!) તમે 
જોઈ લો કે લોકો ટોળે-ટોળાં અલ્લાહનો દીનમાં દાખલ થઈ રહ્યા છે” તો પોતાના રબ (પ્રભુ)ની 
પ્રશંસા સાથે તેની તસ્બીહ (મહિમાગાન) કરો,” અને તેનાથી.મગફિરત (ક્ષમા)ની દુઆ કરો.” 
નિઃશંક તે મોટો તૌબા (ક્ષમા) સ્વીકારનારો છે. (રુફૂઅ-૧) 


(૧) વિજયથી અભિપ્રેત કોઈ એક લડાઈમાં વિજય નહીં, બલ્કે એ નિર્ણયાત્મક વિજય છે, જેના પછી દેશમાં 
' કોઈ શક્તિ ઇસ્લામથી ટક્કર લેવાને લાયક બાકી ન રહે અને એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય કે હવે આરબ પ્રદેશમાં આ જ 
દીનને વર્ચસ્વશાળી બનીને રહેવાનું છે. કેટલાક તફસીરવેત્તાઓએ આનો અર્થ મક્કાનો વિજય લીધો છે. પરંતુ 
મક્કાનો વિજય [હે.૮ માં થયો છે અને આ સૂરઃનું અવતરણ હિ.૧૦ના અંતે થયું છે, જેમ કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન 
' ઉમર ક અને હઝરત સરહિ બિન્તે નબ્ડાન હની એ રિવાયતોથી જાણ થાય છે, જે અમે પરિચયમાં નોંધી છે. 
તદુપરાંત, હઝરતઅબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ “કનું એ કથન પણ આ સમજૂતીના વિરુદ્ધ છે કે આ કુર્બાન-મજીદની 
સૌથી અંતિમ સૂરઃ છે, કેમ કે જો વિજયથી અભિપ્રેત મક્કાનો વિજય હોય તો આખી સૂરઃ તૌબા તેના પછી અવતરિત 
થઈ હતી, તો પછી આ સૂરઃ અંતિમ સૂરઃ કેવી રીતે હોઈ શકે છે. નિઃસંદેહ, મક્કાનો વિજય એ રીતે નિર્ણયાત્મક હતો 
કેતેણે આરબ પ્રદેશના મુશૂરિકોની [હિંમત તોડી નાખી હતી, પરંતુ તે પછી પણ તેમનામાં ઘણું જોર બાકી હતું. તાઈફ 
અને હુનૈનના યુદ્ધો તેના પછી જ થયા અને આરબ પ્રદેશ ઉપર ઇસ્લામનું સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ કરવામાં લગભગ બે વર્ષ 
લાગ્યાહતા. 2 
(૨) અર્થાત્‌ એ તબક્કો સમાપ્ત થઈ જાય, જ્યારે એક-એક બબ્બે કરીને લોકો ઇસ્લામમાં દાખલ થતા-હતા અને 
એસમય આવી જાય, જ્યારે આખેઆખા કબીલાઓ, અને મોટા-મોટા વિસ્તારોના રહેવાસીઓ કોઈ યુદ્ધ અને કોઈ 
પ્રતિરોધ વગર પોતાની મરજીથી સ્વયં મુસલમાન બનવા લાંગે. આ સ્થિતિ હિ.૯ના આરંભથી ઊભી થવાની શરૂ 
થઈ, જેના કારણે એ વર્ષને “પ્રતિનિધિ-મંડળોનું વર્ષ” કહેવામાં આવે છે. આરબ પ્રદેશના ખૂણે-ખૂણેથી લગાતાર 
પ્રતિનિધિ-મંડળો રસૂલુલ્લાહ કૈક ની સેવામાં ઉપસ્થિત થવા લાગ્યા અને ઇસ્લામ સ્વીકારીને આંપના મુબારક હાથ 
પર બૈત (શપથ) લેવા લાગ્યા, ત્યાં સુધી કે હિ.૧૦માં જ્યારે હુઝૂર કૈં હજ્જતુલ-વિદાઅ માટે ગયા, તે 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ . 261 અલ-કૌસર - ૧૦૮ 


8 | વખતે આખો આરબ પ્રદેશ ઇસ્લામને આધીન થઈ ચૂક્યો હતો અને દેશમાં કોઈ મુશ્રિકબાકી રહ્યો નહોતો. 
(૩) “હમ્દ'થી અભિપ્રેત અલ્લાહત્‌આલાની પ્રશંસા અને સ્તુતિ કરવી પણ છે અને તેની કૃતશતા વ્યક્ત કરવું 
| પણ છે, અને “તસ્બીહ'નો અર્થ અલ્લાહત્‌આલાને દરેક રીતે પવિત્ર અને ક્ષતિરહિત ઠેરવવું છે. આ પ્રસંગે એ 
| ઈરશાદ કે પોતાના રબની શક્તિ અને સામર્થ્થયનો આ ચમત્કાર જ્યારે તમે જોઈ લો, તો તેની “હમ્દ'ની સાથે તેની 
9 'તસ્બીહ' કરો, તેમાં “હમ્દ'નો અર્થ એ છે કે આ મહાન સફળતા વિશે તમારા મનો-મસ્તિષ્કમાં કદી એ વિચારનો 
ક્ર! અંશ સુદ્ધા ન આવવો જોઈએ કે આ તમારા કૌશલ્ય અને તમારી કાર્યદક્ષતાનું પરેણામ છે, બલ્કે તેને સરાસર: 
| અલ્લાહની કૃપા અને મહેરબાની સમજો, તે માટે તેનો આભાર વ્યક્ત કરો તેમજ હૃદય અને જીભથી એ વાતનો 
પ સ્વીકાર કરો કે આ સફળતાનો બધો શ્રેય અલ્લાહને જ જાય છે; અને “તસ્બીહ'નો મતલબ એ છે કે અલ્લાહને 
| એનાથી પવિત્ર અને ક્ષતિરહિત ઠેરવો કે તેના કલ્માની, તેની વાતની સર્વોચ્ચતા તમારી કોઈ કોશિશ અને મહેનતની 
્‌ ે મોહતાજ છે અથવા તેના પર આધારિત છે. આનાથી વિપરીત, તમારું હૃદય એ વિશ્વાસથી ભરપૂર રહે કે તમારી 
| કોશિશો અને મહેનતની સફળતા અલ્લાહની સહાયતા અને મદદ પર આધારિત હતી, તે પોતાના જે બંદાથી 
ક ઇચ્છતો, પોતાનું કામ લઈ શકતો હતો અને આ તેનો ઉપકાર છે કે તેણે આ સેવા તમારાથી લીધી અને તમારા હાથે 
શું પોતાના દીનની બોલબાલા કરાવી. આ ઉપરાંત, 'તસ્બીહ' અર્થાત્‌ સુબ્હાનલ્લાહ કહેવામાં એક પાસું આશ્ચર્યનું પણ 
| છે. જયારે કોઈ દંગ કરી નાખે એવી અદ્ભુત ઘટના ઘટે છે, તો માણસ “સુબ્હાનલ્લાહ' કહે છે, અને એનો અર્થ એ 
હ | થાય છે કે અલ્લાહના સામર્થ્યથી આવી અદ્ભુત ઘટના ઘટી છે, નહિં તો દુનિયાની કોઈ શક્તિની વિસાત નહોતી કે 
આવો ચમત્કારતે સર્જી શકે. * 
(૪) અથતિ્‌ પોતાના રબથી દુઆ માંગો કે જે સેવા તેણે તમારા સુપ્રત કરી હતી, તેને પૂરી કરવામાં તમારાથી જે 
| ભૂલ-ચૂક કે કસૂર થઈ ગૅયો હોય, તેને ધ્યાનમાં ન લે અને દરગુજર કરે. આ છે એ શિષ્ટાચાર, જે ઇસ્લામમાં બંદાને 
। શિખવાડવામાં આવ્યો છે. કોઈ માણસ દ્વારા અલ્લાહના દીનની ગમે તેટલી મોટી સેવા બજાવવામાં આવી હોય, 
૨ | તેના માર્ગમાં ચાહે ગમે તેટલી કુરબાનીઓ તેણે આપી હોય અને તેની ઇંબાદત અને બંદગી બજાવી લાવવામાં ચાહે 
9. ગમે તેટલું તેણે સ્વાર્પણ કર્યું હોય, તેના હૃદયમાં કદી એ વિચાર સુદ્ધા ન આવવો જોઈએ કે મારા ઉપર મારા રબનો જે 
ની. હક્ક હતો, તેને મેં પૂરેપૂરો અદા કરી દીધો છે, બલે તેણે હંમેશા એવું સમજવું જોઈએ કે જે કંઈ મારે કરવું જોઈતું હતું, 
| તે હું નથી કરી શક્યો, અને તેણે અલ્લાહથી એ જ દુઆ માગવી જોઈએ કે તેનો હક્ક અદા કરવામાં જે કસૂર પણ 
| મારાથી થઈ ગયો હોય, તેને દરગુજર કરીને મારી તુચ્છ સેવાને કબૂલ કરે. આ શિષ્ટાચાર જયારે રસૂલુલ્લાહ છને 
9 | રિખવાડવામાં આવ્યો, જેમનાથી વધારે અલ્લાહના માર્ગમાં સંઘર્ષ અને મહેનત કરવાવાળા કોઈ માણસની કલ્પના 
| સુદ્ધા કરી શકાતી નથી, તો બીજા કોઈનું એ સ્થાન ક્યાંથી હોઈ શકે છે કે તે પોતાના કાર્યને કોઈ મોટું કાર્યસમજે અને 
નું. એ મિથ્યાભિમાનમાં રાચતો હોય કે અલ્લાહનો જે હક્ક તેના ઉપર હતો, તેણે તે અદા કરી દીધો છે. અલ્લાહનો હક્ક _ 
| તેનાથી ખૂબ જ ઉચ્ચતર છે કે કોઈ સર્જન (જીવધારી કે પ્રાણી) તેને અદા કરી શકે. ી ી 
અલ્લાહત્‌આલાનું આ ફરમાન મુસલમાનોને હંમેશ માટે એ શીખ આપે છે કે પોતાની કોઈ ઇબાદત અને 
કે | સ્વાર્પણ અને દીનની કોઈ સેવાને મોટી વસ્તુ ન સમજે, બલ્કે પોતાના પ્રાણ અલ્લાહના માર્ગમાં ખપાવી દીધા પછી 
| પણ એ જ સમજતો રહે કે, “હક તો યે હૈ કે હક્ક અદા ન હુઆ.' એ જપ્રમાણે જો ક્યારેક તેમને વિજય પ્રાપ્ત થાય, તો 
મ તેને પોતાની કાર્યદક્ષતાનું પરિણામ નહીં, બલ્કે અલ્લાહની મહેરબાનીનું પરિણામ સમજે અને તેના પર ગર્વ અને 
| અહંકાર કરવાને બદલે પોતાના રબની સામે આજીજીપૂર્વક માથું ઝુકાવીને તેની પ્રશંસા અને તેનાથી તૌબા 
ફ! (પ્રાયશ્ચિત) અને ક્ષમાયાચના કરે. રી 


રથિ 
0 
ન 
નુ. 
ત 
હ 
જ. 
જ 
જ 
[ણ 
જ 
હ 
[0 
0 
ર 
[0 


-“--9-- 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મઃ " મિ 262 _ ન ઝુ અલ-લહબ - ૧૧૧ 


૧૧૧ : અલ-લહબ 
પરિચય. 


' પહેલીઆયતના શબ્દ! ને આ સૂરઃનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
| ઉતરાણકાળઃ બ 
આના મક્કી હોવા અંગે તો “મુફસ્સીરો' (વિવરણકર્તાઓ) વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી, પરંતુ 

રી ચોક્કસપણે તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે કે મક્કાંકાળમાં ક્યા સમયે આ ઊતરી હતી. અલબત્ત, અબૂ લહબનું જે 
0, આચરણ અલ્લાહના રસૂલ કક અને આપના સત્ય-સંદેશ વિરુધ્ધ હતું, તેને જોઇને અનુમાન કરી શકાય છે કે 
નુ આ સૂરઃનું અવતરણ તે વખતે થયું હશે, જ્યારે તે હુઝૂર કની શરુતામાં હદ વટાવી ગયો હતો અને તેનું 
| વલણ ઇસ્લામના માર્ગમાં એક મોટી અડચણ બની રહ્યું હતું. અસંભવ નથી કે આનું અવતરણ એ સમયે થયું 

| હોય, જ્યારે રસૂલુલ્લાહ ફૂંક અને આપના પરિવારજનોનો સામાજિક બહિષ્કાર કરીને કુરેશના લોકોએ 
| તેમને “શેઅબે-અબી તાલિબ'માં ઘેરી લીધા હતા અને એકલો અબૂ લહબ જ એવો વ્યક્તિ હતો, જેણે 
| પોતાના પરિવારજનોને છોડીને દુશ્મનોનો સાથ આપ્યો હતો. અમારા અનુમાનનો આધાર એ છે કે અબૂ 
૬ લહબ હુઝૂર કૈકનો કાકો હતો, અને ભત્રીજાની જીભથી કાકાની ખુલ્લંખુલ્લા નિંદા કરવું ત્યાં સુધી ઉચિત 
જુ. નથી.હોઈ શકતું, જ્યાં સુધી કાકાનાં હદ પાર કરી જનારાં અત્યાચારો જાહેરમાં સૌની સામે ન આવી ગયા 

। હોય. આનાથી-પહેલાં જો આરંભમાં જ આ સૂરઃ ઊતારી દેવામાં આવી હોત, તો લોકો તેને નૈતિક રીતે 
9 ખરાબ સમજતા કે ભત્રીજો પોતાના કાકાની આરીતે નિંદા કરે. ' , ી 
નુ પશ્ષાદભૂમિઃ કિ " 


| કુર્અાન-મજીદમાં આ એક જ એવી જગ્યા છે, જ્યાં ઇસ્લામના શર્રુઓ પૈકી કોઈ માણસનું નામ લઇને 
| તેની નિંદા કરવામાં આવી હોય, જયારે કે મક્કામાં પણ અને હિજરત પછી મદીનામાં પણ ઘણાં એવા લોકો 
8] હતા, જેઓ ઇસ્લામ અને મુહમ્મદ છૈંકૈની દુશ્મનીમાં અબૂ લહબથી કોઈપણ રીતે ઊતરતા ન હતા. પ્રશ્ન એ 
| છે કે આ વ્યક્તિની એ કઈ ખાસિયતો હતી, જેના કારણે તેનું નામ લઈને તેની નિંદા કરવામાં આવી? આ 
। વાતને સમજવા માટે જરૂરી છે કે તે સમયના આરબ સમાજને સમજવામાં આવે અને તેમાં અબૂ લહબના 
૪ ચરિત્રનેજોવામાં આવે. ી 


પ્રાચીન કાળમાં, આમ તો આખા-આરબ પ્રદેશમાં દરેક બાજું અશાંતિ, લૂટફાટ અને ખુનામરકી અતે 
શ! અંધાધૂંધી ફેલાયેલ હતી, અને સદીઓથી હાલત એ હતી કે કોઈ માણસ માટે તેના પોતાના પરિવાર અને 
| લોહીના સગાસંબંધીઓની [હિમાયત સિવાય જાન-માલ અને ઇજ્જત-આબરૂની સુરક્ષાની કોઈ બાંહેધરી 
મું નહોતી, તેથી આરબ સમાજનાં નૈતિક મૂલ્યોમાં સિલેહ-રહમી (અર્થાત્‌ સગાસંબંધીઓની સાથે |; 
| સદ્વ્યવહાર)ને ખૂબ મહત્ત્વ પ્રામ હતું, અને સગાવહાલાઓ સાથે સંબંધ તોડવાને ખૂબ મોટું પાપ [4 
૨ સમજવામાં આવતું હતું. આરબ પ્રદેશની આ જ પરંપરાઓનો એ પ્રભાવ હતો કે અલ્લાહના રસૂલ ક ર 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 263 અલ-લહબ - ૧૧૧ 


9. જ્યારે ઇસ્લામનું આહવાન્‌ લઈને ઊઠ્યા, તો કુરેશના બીજા કુટુંબો અને તેમના સરદારોએ તો હુઝૂર કકનો 
મી સખત વિરોધકર્યો, પરંતુ બની હાશિમ અને બની અલ-પુત્તલિબે (હાશિમના ભાઈ મુત્તલિબના સંતાનોએ) 
| ન કેવળ એ કે આપનો વિરોધ ન કર્યો, બલ્કે તેઓ જાહેરમાં આપનું સમર્થન કરતા રહ્યા, જ્યારે કે આમાંથી 

। મોટાભાગના લોકો આપની નુબૂવ્વત પ૨ ઈમાન લાવ્યા નહોતા. કુરેશના બીજા કુટુંબો પોતે પણ હુઝૂર |# 

ન ફકના આ લોહીની સગાઈવાળા સંબંધીઓની મદદને આરબોની નૈતિક પરંપરાઓને તદ્દન અનુરૂપ જ [4 
કે સમજતા હતા. આ જ કારણસર તેમણે કદી બની હાશિમ અને બની અલ-મુત્તલિબને એ મહેણું નથી માર્યું કે 
€! તમે એક બીજો જ ધર્મ પ્રસ્‍તુત કરનાર માણસની હિમાયત કરીને પોતાના બાપદાદાઓના ધર્મથી ફરી ગયા 
જી છો. તેઓ એ. વાતને જાણતા અને માનતા હતા કે પોતાના પરિવારના એક માણસને તેઓ કોઈપણ 
8] સ્થિતિમાં તેના દુશ્મનોના હવાલે નથી કરી શક્તા, અને તેમનું પોતાના પ્રિયજનને પીઠબળ પૂરું પાડવું કુરેશ 
૬ અને આરબવાસીઓની દષ્ટિએ તદન એક સ્વાભાવિક વાત હતી. 


આ નૈતિક નિયમને, જેને અજ્ઞાનતાકાળમાં પણ આરબો સન્માનનીય સમજતા હતા, માત્ર એક 

9 માણસે ઇસ્લામની શન્નુતામાં તોડી નાખ્યો, અને તે હતો અબ્દુલ મુત્તલિબનો પુત્ર અબૂ લહબ. તે 

| રસૂલુલ્લાહ કનો કાકો હતો . હુઝૂર કકના આદરણીય'પિતા અને તે એક જ પિતાના પુત્રો હતા. આરબોમાં 

કે કાકાને પિતાની જગ્યાએ સમજવામાં આવતો હતો. [વિશેષતઃ જયારે કે ભત્રીજાના પિતાનું અવસાન થઈ 

8. ગયું હોય, તો આરબ સમાજમાં કાકાથી એ અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી કે તે ભત્રીજાને પોતાના 

નુ સંતાનની જેમ પ્રિય રાખશે. પરંતુ આ વ્યક્તિએ ઇસ્લામની શનુતા અને કુફ્રના પ્રેમમાં આ તમામ આરબ 
જ પરંપરાઓને પાયમાલ કરી નાખી. ર 


ઇબ્ને અબ્બાસ ## થી કેટલાય પ્રમાણો સહિત એ રિવાયત હદીસના વિદ્વાનોએ નોંધી છે કે જ્યારે 

| અલ્લાહના રસૂલ કને જાહેર આમંત્રણ આપવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો અને કુર્બાન-મજીદમાં એ 

શ ર નિર્દેશ આવ્યો કે આપ પોતાના નિકટતમ સગાઓને સૌથી પહેલાં અલ્લાહના પ્રકોપથી ડરાવો, તો આપ 
1 કૂંકએ પરોઢિયે સફાની ટેકરી ઉપર ચઢીને પોકાર કર્યો, *ઈ-ધ-૪ છ (હાય સવારની આફત 1). આરબ 
| પ્રદેશમાં આ પોકાર એ વ્યક્તિ લગાવતો હતો, જે વહેલી પરોઢે કોઈ દુશ્મનને પોતાના કબીલા પર હુમલો 

9 | કરવા આવતાં જોઈ લેતો હતો. હુઝૂર કનો આ અવાજ સાંભળીને લોકોએ પૂછયું કે આ કોણ પોકારી રહ્યું 
મુ છે. બતાવવામાં આવ્યું કે આ મુહમ્મદ (ં)નો અવાજ છે. આના પર કુરૈશના તમામ પરિવારોના લોકો [4 
1૫ના તરફ દોડી પડ્યા. જે પોતે આવી શકતો હતો તે પોતે આવ્યો અને જે આવી શકતો નહોતો તેણે | 

| પોતાના તરફથી કોઈને મોકલી દીધો. જ્યારે સૌ એકઠા થઈ ગયા, તો આપ કએ કુરેશના એક-એક | 
જુ પરિવારનું નામ લઈ-લઈને પોકાર્યા, હે બની હાશિમ, હે બની અલ-મુત્તલિબ, હે બની ફિહ્ર, હે બની 
8 ફલાણા, હે બની ફલાણા, જો હું તમને એ બતાવું કે પહાડના પાછળ એક લશ્કર તમારા પર હુમલો કરવા [% 
9 | માટે તૈયાર છે, તો તમે મારી વાત સાચી માનશો ? લોકોએ કહ્યું, હા, અમને કદી તમારાથી જૂઠ બોલવાનો 
1 અત્તુભવ થયો નથી. આપે ફરમાવ્યું, તો હું તમને સચેત કરું છું કે આગળ ભયંકર પ્રકોપ આવી રહ્યો છે. 

ર! આના ઉપર, એના પહેલાં કે કોઈ અન્ય બોલતું, હુઝૂર ફકના પોતાના કાકા અબૂ લહબે કહ્યું : 


તફહીમુલ કુર્ઓન : પારએ-અમ્મ 264 અલ-લહબ - ૧૧૧ 


ર રડત કઈાડ “સત્યાનાશ જાય તારું, શું આટલા માટે તેં અમને એકઠા કર્યા હતા.? એક રિવાયતમાં 
જુ એ પણ છે કે તેણે પથ્થર ઉઠાવ્યો, જેથી રસૂલુલ્લાહ કં ઉપર ઘા કરે. (મુસ્નદ અહમદ, બુખારી, મુસ્લિમ, 
૬! તિરમિઝી, ઇબ્ને જરીર વગેરે). 
ઇબ્ને ઝૈદની રિવાયત છે કે અબૂ લહબે રસૂલુલ્લાહ કં ને એક દિવસે પૂછ્યું, જો હું તમારા દીનને 
| માની લઉં, તો મને શું મળશે? આપે ફરમાવ્યું: જે બીજા સૌ ઈમાન લાવનારાઓને મળશે. તેણે 
ક કહ્યું, મારા માટે કોઈ શ્રેહતા નથી? હુગૂર છએ ફરમાવ્યું, બીજું તમે શું ઇચ્છો છો? તેના પર તે. 
[| બોલ્યો દ 95ઠઝઠાઈ,ઝા “'નાશ થાય આં ધર્મનો, જેમાં હું અને આ બીજા લોકો 
ક] એકસમાન હોય.'' (ઇબ્ને જરીર) 


મક્કામાં અબૂ લહબ હુઝૂર કકનો નિકટતમ પાડોશી હતો. બંને ઘર વચ્ચે એક દીવાલ હતી. તદુપરાંત, 

| હકમ બિન આસ (મરવાનના પિતા), ઉકબા બિન અબી મુઈત, અદી બિન હમ્રા અને ઇબ્નુલ અસદાઇલ- 

હુંઝલી પણ આપના પાડોશીઓ હતા. આ લોકો ઘરમાં પણ હુઝૂર ફને ચેન લેવા દેતા ન હતા. આપ 

જી ક્યારેક નમાઝ પઢી રહ્યા હોય તો આ લોકો ઉપરથી બકરાની હોજરી આપના ઉપર ફેંકતા, ક્યારેક [4 

| આંગણામાં ભોજન રંધાતું હોય તો હાંડલી પર ગંદકી ફેંકતા. હુઝૂર છ બહાર આવીને આ લોકોને કહેતા, [4 

8 “હે બની અબ્દે મનાફ ! આ કઈ જાતનું પાડોશીપણું છે ?” અંબૂ લહબની પત્ની ઉમ્મે જમીલે (અબૂ 

નું| સુફિયાનની બહેને) તો નિત્યક્રમ બનાવી લીધો હતો કે રાત્રેઆપના ઘરના દરવાજા આગળ કાંટાળા વૃક્ષની 

ક | ડાળો લાવીને નાખી દેતી, જેથી સવારમાં જ્યારે આપ કે આપના બાળકો બહાર નીકળે તો પગમાં કાંટા 
| વાગે. (બયહકી) ઇબ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અસાકિર, ઇબ્ને હિશામ) . 


નુબૂવ્વતથી પહેલાં રસૂલુલ્લાહ છંકની બે સુપુત્રીઓના લગ્ન અબૂ લહબના બે પુત્રો ઉત્બા અને 
# | ઉતેબાથી કરવામાં આવ્યા હતા. નુભૂવ્વત પછી જયારે હુઝૂર ફકએ ઇસ્લામ તરફ આમંત્રણ આપવાનું શરૂ 
નીં. કર્યું, તો આ વ્યક્તિએ પોતાના બંને પુત્રોથી કહ્યું કે મારા માટે તમને મળવું હરામ (અવૈધ) છે, જો તમે 
મ્મદ (છી )ની પુત્રીઓને તલાકન આપી દો. તેથી બંનેએ તલાક આપી દીધી, અને ઉતૈબા તોહે ટ્રેષ અને 


ન. કાફલાએ પડાવ કર્યો, જ્યાં સ્થાનિક લોકોએ બતાવ્યું કે રાત્રે જંગલી પશુઓ આવે છે. અબૂ લહબે પોતાના 
જ સાથી કુરેશના માણસોને કહ્યું કે મારા પુત્રની રક્ષાની કોઈ વ્યવસ્થા કરો, કેમ કે મને મુહમ્મદ (ક8)ના 
9 | શ્રાપનો ભય છે. આના પર કાફલાવાળાઓએ ઉતૈબાના આસપાસ દરેક બાજુ પોતાના ઊંટ બેસાડી દીધા 

| અને પડતાં જ ઊંથી ગયા. રાત્રે એક વાથ આવ્યો અને ઊટોની વચ્ચેથી પસાર થઈને તેણે ઉતૈબાને કાડી 
જું ખાધો. (અલ-ઇસ્તિઆબુલ ઇબ્ને અબ્દુલ-બર્ર : અલ-ઇસ્તિઆબ, ઇબ્ને હજર : અલ-ઇસાબાહ, અબૂ [4 
8 | ઈમ અલ-ઈસ્ફહાની : દલાઈલ અન્‌-નુબૂવ્વત, અસૂ-સુહૈલી : રઉદુલ ઉનુફ. રિવ્વાયતોમાં એ મતભેદ છે જ 


તફહીમુલ કુઅનિ  પારએ-અમ્મ 265 ગુ અલ-લહબ - ૧૧૧ 


2: ₹9:95-૦૦-૦૦-.૦૦:૦૦:-૦૦-૦૦:૬૦૦:૦૪૦-૦૦-૦૭૦-૦૦-૦૦:૭૦:૦૦:-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦: 


ડિ કે કેટલાક રિવાયત કરનારાઓ તલાકના મામલાને નુબૂવ્વતના એલાન પછીની ઘટના વર્ણવે છે અને [₹ 
1 કેટલાક કહે છે કે આ બનાવ «ઈ ઉફહડંડ ના અવતરણ પછી બન્યો હતો. એ બાબતે પણ મતભેદ છે કે [હ. 
| આ અબૂલહબનો પુત્ર ઉત્બા હતો કે ઉતેબા. પરંતુ એ વાત સાબિત છે કે મક્કા વિજય પછી ઉત્બાએ ઇસ્લામ [8' 
9! સ્વીકારીને હુઝૂર જના મુબારક હાથ પર બૈત કરી. તેથી સાચી વાત એજછે કેઆ પુત્રઉતૈબા હતો.) શ 


આ દુષ્ટ અને હલકટ મનના માણસની સ્થિતિ એ હતી કે જ્યારે રસૂલુલ્લાહ ફના સુપુત્ર હઝરત [જ 
8. કાસિમ જે પછી બીજા સુપુત્ર હઝરત અબ્દુલ્લાહ «કનું પણ અવસાન થઈ ગયું, તો તે-પોતાના ભત્રીજાના |. 
નું દુઃખમાં સામેલ થવાને બદલે ખુશી-ખુશી દોડતો કુરેશના સરદારોની પાસે પહોંચ્યો અને તેમને સમાચાર |. 
| આપ્યા કે લો, આજે મુહમ્મદ (જં) નામોનિશાન વગરના થઈ ગયા. તેના આ કૃત્યનો ઉલ્લેખ અમે સૂરઃ 14 
| કૌસરના વિવરણમાં કરી ચૂક્યા છીએ . " 
રસૂલુલ્લાહ ક જ્યાં-જ્યાં પણ ઇસ્લામનું આમંત્રણ આપવા માટે જતાં, તે આંપના પાછળ-પાછળ 14 
$ જતો અને લોકોને આપ [8ની વાત સાંભળવાથી રોકતો. રબીઆ બિન ઇંબાદુદીલી # વર્ણવે છે કે હું [8 
જા કિશોર વયનો હતો, જ્યારે મારા પિતાની સાથે ઝુલમજાઝના બજારમાં ગયો, ત્યાં મેં રસૂલુલ્લાહ ઈને જોયા 19. 
| કે આપ કહી રહ્યા હતા “લોકો, કહો અલ્લાહ સિવાય કોઈ ઉપાસ્ય નથી, સફળતા પામશો.' અને આપના |નું'!- 
| પાછળ-પાછળ એક વ્યક્તિ કહતો જતો હતો કે, “આ જૂઠ છે, બાપદાદાઓના ધર્મથી ફરી ગયો છે.' મેં ] 
નપ પૂછ્યું, આ કોણ વ્યક્તિ છે ? લોકોએ કહ્યું, આ તેમનો કાકો અબૂ લહબ છે. (મુસ્નદ અહમદ, બયહકી) 1. 
| બીજી રિવાયત આ જ રબીઆ કની એ છે કે મેં રસૂલુલ્લાહ કકૈને જોયા કે આપ એક-એક કબીલાના પડાવ | 
૪ પર જતા અને ફરમાવતા, “હે બની ફલાણા ! હું તમારા તરફ મોકલેલ અલ્લાહનો રસૂલ છું. તમને નિર્દેશ પન 
નું. કરું છું કે કેવળ અલ્લાહની બંદગી કરો અને તેના સાથે કોઈને સામેલ ન કરો. તમે મને સાચો માનો અને 1%. 
| મારો સાથ આપો, જેથી હું એ કામ પૂરું કરું, જેના માટે અલ્લાહે મને મોકલ્યો છે.”' આપના પાછળ-પાછળ |3* 
| એકબીજો માણસ આવતો અને તે કહે છે કે, ““હે બની ફલાણા ! આ તમને લાત-અને ઉઝૂઝાથી ફેરવીને એ [ફે 
| નવી રીત અને પથભ્રષ્ટતા તરફ લઈ જવા માગે છે, જેને લઈને આ આવ્યો છે. તેની વાત કદાપિ ન માનો [3. 
| અને તેનું અનુસરણ ન કરો.” મેં મારા પિતાને પૂછયું કે આ કોણ છે ? તેમણે કહ્યું કે આ તેનો કાકો અબૂ વુ 
૪ લહબ છે. (મુસ્નદ અહમદ, તબરાની) તારિક બિન અબ્દુલ્લાહ અલ મહારિબી ડની રિવાયત પણ ન 
ગ આનાથી મળતી છે. તેઓ કહે છે, મેં ઝુલમઝાજના બજારમાં જોયું કે રસૂલુલ્લાહ કં લોકોને કહેતા જાય છે |. 
| કે, “લોકો! લા-ઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ (અલ્લાહ સિવાય કોઈ ઉપાસ્ય નથી) કહો, સફળ થઈ જશો.” અને [શું 
| પાછળ એક માણસ છે, જે આપને પથ્થર મારી રહ્યો છે, ત્યાં સુધી કે આપ કૂંકની એડીઓ રક્તમાં ભીંજાઈ [8 
ના ગઈ છે, અને તે કહેતો જાય છે કે, ““આ જૂઠો છે, આની વાત ન માનો.” મેં લોકોને પૂછયું, આ કોણ છે ? [૭ 
| લોકોએ કહ્યું, આ તેમનો કાકો અબૂ લહબ છે. (તિર્મિઝી) ક 


નુબૂવ્વતના સાતમા વર્ષેકુરેશના તમામ કુટુંબોએ બની હાશિમ અને બની અલ-પુત્તલિબનો સામાજિક [2 
ન અને આર્થિક બહિષ્કાર કર્યો અને આ બંને કુટુંબો અલ્લાહના રસૂલ કૈકના સમર્થનમાં અડગ રહીને અબૂ 
ર તાલિબની ઘાટીમાં કેદ થઈ ગયા, ત્યારે આ એક અબૂ લહબ જ હતો, જેણે પોતાના કુટુંબને સાથ આપવાને ક 


તફહીસુલ ફુઅનિ : પારએ-અમ્મ 266 ક અલન્લહબ --૧૧૧ 


ક| લહબની સ્થિતિ એ હતી કે જ્યારે મક્કામાં કોઈ વેપારી કાફલો આવતો અને અબૂ તાલિબની ઘાટીના [ફ' 
| કેદીઓમાંથી કોઈ વ્યક્તિ ભોજનનો સામાન ખરીદવા માટે તેના પાસે જતો, તો તે વેપારીઓને બૂમ પાડીને [જ * 
| કહેતો કે આ લોકોથી એટલી કિંમત માગો કે તેઓ ખરીદી ન શકે, તમને જે નુક્સાન પણ થશે, તેને હું પૂરું [4 
8| કરી આપીશ. આમ, તેઓ ખૂબ ભાવ માગતા અને ખરીદનાર બિચારો પોતાની ભૂખથી ટળવળતા બાળ- | 
| બચ્ચાઓ પાસે ખાલી હાથે પાછો ફરી જતો. પછી અબૂ લહબ એ જ વેપારીઓ પાસેથી એ જ વસ્તુઓ [* 
| બજારના ભાવથી ખરીદી લેતો. (ઇબ્નેસઅદવ ઇબ્ને હિશ્શામ) ક 
| આ એ માણસના નીચ કૃત્યો હતા, જેના કારણે આ સૂરઃમાં તેનું નામ લઈને નિંદા કરવામાં આવી. 
| ખાસ કરીને આની જરૂરિયાત એટલા માટે હતી કે મક્કાથી બહારના આરબવાસીઓ, જેઓ હજજ માટે [|]. 
જં આવતા હતા, અથવા જુદી-જુદી જગ્યાએ લાગનારાં બજારોમાં એકત્ર થતા હતા,' તેમના સામે જ્યારે [%*' 
| રસૂલુલ્લાહ કનો પોતાનો કાકો આપના પાછળ લાગીને આપનો વિરોધ કરતો, તો તેઓ આરબોની [# 
ની. સ્થાપિત પરંપરાઓ અતુસાર એ વાતની આશા રાખતા નહોતા કે કોઈ કાકો વિના કારણ બીજાઓની સામે [%. 
જુ! પોતાના જ ભત્રીજાને ખરું-ખોટું કહે અને તેને પથ્થર મારે અને તેના ૫૨ આક્ષેપો મૂકતો રહે. આ કારણસર | 
| તેઓ અબૂ લહબની વાતથી પ્રભાવિત થઈને રસૂલુલ્લાહ કં વિશે શંકામાં પડી જતા. પરંતુ જયારે આ પિ 
9. અવતરિત થઈ અને અબૂ લહબે ગુસ્સામાં વિફરીને ગમેતેમ બકવાનું શરૂ કરી દીધું, તો લોકોને ખબર પડી [૭ 
શ ગઈ કે રસૂલુલ્લાહ કૈકના વિરોધમાં આ વ્યક્તિની વાત ભરોસાપાત્ર નથી, કેમ કે આ પોતાના ભંત્રીજાની | 
૦] દશ્મનીમાં પાગલ થઈ ગયો છે. ર જ ક 
આ ઉપરાંત, નામ લઈને જ્યારે આપ કના કાકાની નિંદા કરવામાં આવી, તો લોકોની એ આશા (4 
| હંમેશ માટે સમાપ્ત થઈ ગઈ કે અલ્લાહના રસૂલ કૈ દીનના મામલામાં કોઈનો ખ્યાલ કરીને કોઈપણ [કે 
૬ | પ્રકારની ઢીલાશ મૂકી શકે છે. જ્યારે ખુલ્લંખુલ્લા પયગંબરના પોતાના કાકાની ખબર લઈ નાખવામાં નિ 
જુ આવી, તો લોકો સમજી ગયા કે અહીં કોઈના માટે કોઈપણ પ્રકારની શેહશરમનો અવકાશ નથી. પૉરકો ર 
દ ર પોતાનો બની શકે છે, જો તે ઈમાન લાવે અને પોતાનો પારકો બની જાય છે, જો તે. કુફ કરે. આ મામલામાં ! ે 
| ફલાણો વ્યક્તિફલાણાનો પુત્ર છે કેફલાણાનો સગો છે તેનું કોઈ મહત્ત્વ નથી. 


-૦- 


દ ઝળ્શુન્‌]%-શીનશ. 9શીપ 7ણ”. 7ર 7”જય ૬” ઝમ - 7-૬. ઝગ ણુ રય ] "ય પ૬ 79” 1-9” 7૨ ઝ”૨- 2”૨૬ 9”3%”૧ 9%". ૨-૬ 7૨-૧9-3 7૬ 7૨- ઝનજનય્‌ 7૧” 7”-૨-૫ 7-૬-૫૬ 7 


' તફહીમુલકુર્બાનઃ પારએ-અમ્મ _ -267 અલ-લહબ - ૧૧૧ 


() ઉક્ીકઇટ (0 
| આ.ય ! સૂટઃ ૧૧૧ અલ-લહબ (મક્કી) | હ્ુફૂખ-૧ ા 
બ્ર-કજકાપ્ા.-ે 

2 


ન્ન ક 7/72 «ટ તક 11 2 
હડ ક45/65196 દરક ડાઈઇઇ દક 
ટ “જ? 37/#87 2 2: ૯ દ્ર 


“શમ 2 
_ અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે: ર 
તૂટી ગયા અબૂ લહબના હાથ અને તદ્દન ત્તિષ્ફળ થઈ ગયો તે.” તેનું ધન અને જે કંઈ તેણે 
કમાવ્યું તે તેના કોઈ કામ ન આવ્યું.” ચોક્કસ તેને ભડકે બળતી આગમાં નાખવામાં આવશે અને 


“તેના સાથે) તેની પત્ની પણ,” લાકડા લડાવમાર,” તેના ગળામાં મુંજનું દોરડું” હશે; (રુફૂઅ-૧) 


. (૧) આવશ્યક્તિતું મૂળ નામ અબ્દુલ-ઉઝ્ઝા હતું અને તે અબૂ લહબ એટલા માંટે કહેવાતો હતો કે તેનો રંગ ખૂબ 
જ ચમકતો લાલ અને સફેદ હતો. લહબ આગની જવાળાઓને કહે છે અને અબૂ લહબનો અર્થ છે આગની જ્વાળા 
જેવા ચહેરાવાળો. અહીં તેનો ઉલ્લેખ તેના નામને બદલે તેના ઉપનામ (કુળનામ)થી કરવાના ઘણા કારણો છે. એક 
એ કે તે મહદઅંશે પોતાના નામથી નહીં, બલ્કે પોતાના ઉપનામથી પ્રસિદ્ધ હતો. બીજું એ કે તેનું નામે અબ્દુલ- 
ઉઝ્ઝા (ઉઝ્ઝાનો બંદો) શિર્કયુક્ત નામ હતું અને કુરાનમાં એ પસંદ કરવામાં નથી આવ્યું કે તેને એ નામથી યાદ 
કરવામાં આવે; ત્રીજુંએ કે તેનું જેપરિણામ આ સૂરઃમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે, તેના સાથે તેનું આ ઉપનામ જ વધારે 
સુસંગતછે. * 


વર્ક બ્ર 1ઇજહ્ડ્ડ નો અર્થ કેટલાક તફસીરવેત્તાઓએ “તૂટી જાય અબૂ લહબના હાથ કર્યો છે અને લૂર્ટક નો 

અર્થએ વર્ણવ્યો છે કે “તેનો નાશ થાય' અથવા “તેનો નાશ થઈ ગયો”. પરંતુ વાસ્તવમાં આ કોઈ શ્રાપ નથી, જે તેને 
આપવામાં આવ્યો હોય, બલ્કે એક ભવિષ્યવાણી છે, જેમાં ભવિષ્યમાં બનનારી ઘટનાને ભૂતકાળના રૂપમાં 

. વર્ણવવામાં આવી છે, અથતિ તેનું ઘટિત થવું નિશ્ચિત છે, એ રીતે જાણે તે ઘટિત થઈ ચૂકી; અને વાસ્તવમાં છેવટે એ 
જ થયું જે આ સૂરઃમાં કેટલાક વર્ષ પહેલાં વર્ણવવામાં આવી ચૂક્યું હતું. હાથ તૂટવાથી અભિપ્રેત દેખીતું છે કે 

શારીરિક હાથ તૂટવા નહીં, બલ્કે કોઈ વ્યક્તિનું પોતાના ઉદ્દેશ્યમાં તદ્દન નિષ્ફળ થઈ જવું છે, જેના માટે તેણે પોતાની 

બધી શક્તિ લગાવી દીધી હોય, અને.અબૂ લહબે રસૂલુલ્લાહ ફકૈના સંદેશને હાનિ પહોંચાડવા માટે વાસ્તવમાં 

પોતાની બધી શક્તિ લગાવી દીધી હતી. પરંતુ આ સૂરઃના અવતરણને સાત-આઠ વર્ષજ વીત્યા હતા કે બદ્રના યુદ્ધમાં 

ફુરેશના મહદ્‌અંશે એ મોટા-મોટા સરદારો માર્યા ગયા, જેઓ ઇસ્લામની દુશ્મનીમાં અબૂ લહબના સાથી હતા. 

મક્કામાં જ્યારે આ પરાજયના સમાચાર પહોંચ્યા, તો તેને એટલું દુ:ખ થયું કે તે સાત દિવસથી વધારે જીવતો. 


તફહીમુલ કુરબાન ઃ પારએ-અમ્મ 268 અલ-લહબ -૧૧૧ 


ફર] રહી ન શક્યો. પછી તેનું મૃત્યુ પણ બોધદાયક હતું. તેને “અદસા' (દંકુણત॥ નિપજ, કેન્સરના 
| ગુમડાઓ)ની બીમારી થઈ ગઈ, જેના કારણે તેના ધરવાળાઓએ તેને ત્યજી દીધો, કેમ કે તેમને ચેપ લાગવાનો ડર 
1 હતો . મર્યા પછી પણ ત્રણ દિવસ સુધી કોઈ તેના પાસે ન ગયું, ત્યાં સુધી કે તેની લાશ સડી ગઈ અને તેની દુર્ગંધ 
| ફેલાવા લાગી. છેવટે જ્યારે લોકોએ તેના પુત્રોને મહેણાંટોણા મારવાના શરૂ કર્યા, તો એક રિવાયત એ છે કે તેમણે 
| કેટલાક હબ્શીઓને મહેનતાણું આપીને તેની લાશ ઉઠાવડાવી અને એ જ મજૂરોએ તેને દાટી દીધી, અને બીજી 
૭ | રિવાયત એ છે કે તેમણે એક ખાડો ખોદાવ્યો અને લાકડીઓ વડે તેની લાશને ધકેલીને તેમાં ફેંકી અને ઉપરથી માટી- 
9, પથ્થર નાખીને તેને ઢાંકી દીધી. તેની વધારે અને પૂર્ણ હારએ રીતે થઈ કે જે દીન (ધર્મ)નો માર્ગ અવરોધવા માટે તેણે 
નુ. એડીચોટીનું જોર લગાવી દીધું હતું, એ જ દીનને તેના સંતાનોએ સ્વીકારી લીધો. સૌપ્રથમ તેની પુત્રી દુર્ર હિજરત 
1 કરીને મક્કાથી મદીના પહોંચી અને ઇસ્લામ સ્વીકારી લીધો . પછી મક્કા વિજય પ્રસંગે તેના બંને પુત્રો ઉત્બા અતે 
| મુઅત્તબ હઝરત અબ્બાસ «કના માધ્યમથી હુઝૂર કૈક સમક્ષ રજૂ થયા અને ઈમાન લાવીને તેમણે આપના મુબારક 
જ હાથ પરબૈત કરી. સજ 
(૨) અબૂ લહબ અત્યંત કંજૂસ અને ધનનો પૂજારી હતો . ઇબ્ને અસીરનું નિવેદન છે કે અજ્ઞાનતા કાળમાં એક 
પ વખતે તેના પર એ આરોપ પણ લાગ્યો હતો કે તેણે કા'બાના ખજાનામાંથી સુવર્ણ મૃગ ચોરી લીધા હતા. જો કે 
| પાછળથી તે મૃગ એક અન્ય વ્યક્તિની પાસેથી મળ્યા, પરંતુ એ વાત કે તેના પર આ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો એ 
ર ે સ્વયં જાહેર કરે છે કે મક્કાના લોકો તેના વિશે શું અભિપ્રાય ધરાવતા હતા. તેના ધનવાન હોવા વિશે કાઝી રશીદ 
| બિન ઝુબૈર પોતાના પુસ્તક 'હ&તઝ) ઝછન॥'માં લખે છે કે તે કુરેશના એ ચાર વ્યક્તિઓમાંથી એક હતો, જે એક 
| કિન્તારસોનાનો માલિક હતો. (એક કિન્તારંબસો ઔકિયાનો'અને એક ઔકિયા સવાત્રણ તોલાનો થાય છે.) તેની 
1 માલદારીનું અનુમાન એ વાતથી કરી શકાય છે કે બદ્રના યુદ્ધ પ્રસંગે, જયારે કે તેના ધર્મના ભાગ્યનો નિર્ણય થવાનો 
| હતો, કુરેશના તમામ સરદારો લડવા માટે ગયા, પરંતુ તેણે આસ બિન હિશ્શામને પોતાના તરફથી લડવા માટે 
૬ મોકલી દીધો અને કહ્યું કે એ ચાર હજાર દિરહમ દેવાના બદલામાં છે, જે મારું તારા પર છે. આમ, તેણે પોતાનું લેણું 
| વસૂલ કરવાની પણ યુક્તિ શોધી કાઢી, કેમ કે આસ નાદાર થઈ ચૂક્યો હતો અને તેનાથી તેના નાણા મળે તેવી કોઈ 
| આશાનહોતી. 
હ558 ને કેટલાક તફ્સીરવેત્તાઓએ કમાણીના અર્થમાં લીધેલ છે, અથતિ પોતાના માલથી જે નફો તેણે પ્રાત 
| કર્યો તે તેનો “કસબ' (કમાણી) છે; અને કેટલાક અન્ય તફસીરવેત્તાઓએ આનાથી અભિપ્રેત સંતાન લીધેલ છે, કેમ 
8! કે રસૂલુલ્લાહ કંછએ ફરમાવ્યું છે કે માણસનો પુત્ર પણ તેનો 'કસબ' છે. (અબૂ દાઉદ, ઇબ્ને અબી હાતિમ) આ બંને 
|] અર્થ અબૂ લહબના પરિણામથી સુસંગત છે, કેમ કે જ્યારે તે કેન્સરના રોગમાં સપડાયો, તો તેનું ધન પણ તેના કોઈ 
1 કામ ન લાગ્યું અને તેના સંતાનોએ પણ તેને લાચારીના મૃત્યુ માટે છોડી દીધો. આ સંતાનોને તેના જનાઝાને પણ 
પ સન્માનપૂર્વક ઉઠાવવાનો વિચોર ન આવ્યો. આમ, થોડાક જ વર્ષોમાં લોકોએ આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડતી જોઈ 
ન લીધી, જે અબૂ લહબ વિશે આ સૂરઃમાં કરવામાં આવી હતી. ી 
હ. (૩) આ મહિલાનું નામ ઉરવા હતું અને ઉમ્મે જમીલ તેનું કુળનામ હતું. આ અબૂ સુફિયાનની બહેન હતી અને 
જ, રસૂલુલ્લાહ ફની સાથે વૈમનસ્યમાં પોતાના પતે અબૂ લહબથી કોઈપણ રીતે ઊતરતી નહોતી. હઝરત અબૂબક્ 
1 હકના સુપુત્રી હઝરત અસ્મા ડંક્નું કથન છે કેજ્યારે આ સૂરઃ અવતરિત થઈ અને ઉમ્મે જમીલે આને સાંભળી, તો તે 
| વીફરીને રસૂલુલ્લાહ કેની શોધમાં નીકળી. તેના હાથમાં થોડાક પથ્થરો હતા અને તે હુઝૂર કની 'હજવ' 
1 (દુર્ગુણનો ઉપહાસ કરનારું લખાણ કે કવિતા, નિંદા)માં પોતાની જ કેટલીક કાવ્ય-પંક્તિઓ બોલતી જતી હતી. 
| હરમમાં પહોંચીને જોયું કે ત્યાં હઝરત અંબૂબક્ર “કની સાથે હુઝૂર કક બેસેલા હતા. હઝરત અબૂબક «કએ અરજ કરી 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 269 છુ અલ-લહબ -૧૧૧ 


મ ફરમાવ્યું, તે મનેજોઈ નહીં શકે. તેથી એમ જ થયું કે આપના ઉપસ્થિત હોવા છતાં તે આપને જોઈ ન શકી અને તેણે 
.$,| હઝરત અબૂબક્ર હેને કહ્યું કે મેં સાંભળ્યું છે કે તમારા સાહેબે મારી વ્યંગાત્મક ટીકા (હજવ) કરેલ છે. હઝરત 
મ અબૂબક્ ડંકએ કહ્યું, આ ઘરના રબના સોગંદ ! તેમણે તો તમારી કોઈ ટીકા કરી નથી. તે સાંભળીને તે પાછી ફરી 
જી], ગઈ. (ઇબ્ને અબી હાતિમ, સીરત ઇબ્ને હિશ્શામ, બઝ્ઝારે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «કથી ધણ આનાથી 
| મળતી ઘટના નોંધી છે.) હઝરત અબૂબક્ર ફૂંકના આ જવાબનો અર્થ એ હતો કે “હજવ' તો અલ્લાહતૂઆલાએ કરેલ 
૬! છે, રસૂલુલ્લાહ કએ નથી કરી. 
૪) મૂળ શબ્દ છે દ્શ્કાઈીડડ » જેનો શાબ્દિક અનુવાદ છે “લાકડાં લડાવનાર.' તફસીરવેત્તાઓએ આના 

જે'| વિભિન્ન અર્થ વર્ણવ્યા છે. હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ «ક, ઇબ્ને ઝૈેદ, ઝહ્હાક અને રબીઅ બિન અનસ કહે 
| છે કે તે રાત્રે કાંટાળા વૃક્ષોની ડાળીઓ લાવીને રસૂલુલ્લાહ કંફા દરવાજા પર નાખી દેતી હતી, તેથી તેને લાકડાં 
પા ઉઠાવવાવાળી કહેવામાં આવેલ છે. કતાદા, ઇકરિમા, હસન બસરી, મુજાહિદ અને સુફિયાન સૂરી કહે છે કે તે 
1 લોકોમાં ઝઘડો કરાવવા ચાડી ખાતી ફરતી હતી, તેથી તેને અરબી રૂઢિપ્રયોગ અનુસાર લાકડાં ઉઠાવવાવાળી 
1 કહેવામાં આવી, કેમ કે આરબો આવી વ્યક્તિને, જે એક બાજુની વાત બીજી બાજુ કરીને ઝઘડાની આગ ભડકા- 

| વવાની કોશિશ કરતો હોય, લાકડાં ઉઠાવનાર કહે છે. આ રૂઢિપ્રયોગ અનુસારદ્રકાફડડ નો અર્થબરાબરએજ 
નુ છે, જે ઉર્દૂમાં “બીજમાલો' (લાકડાં લડાવનાર)નો અર્થ છે. સઈદ બિન જુબૈર કહે છે કે જે માણસ ગુનાઓનો બોજ 
| પોતાના ઉપર લાદી રહ્યો હોય, તેના વિશે અરબી ભાષામાં રૂઢિપ્રયોગમાં ર, હૂક રક હડ ડ591 (ફલાણો માણસ 
પ પોતાની પીઠ પર લાકડાં લાદી રહ્યો છે) કહેવામાં આવે છે. આમ, દરક નો અર્થ છે ગુનાઓનો બોજ 

| ઉઠાવવાવાળી. એક અન્ય મતલબ તફસીરવેત્તાઓએ આનો એ પણ વર્ણવ્યો છે કે આ આખિરતમાં તેની સ્થિતિ 

૨ | હશે, અથતિ તે લાકડાં લાવી-લાવીને એ આગમાં નાખશે, જેમાં અબૂલહબબળી રહ્યો હશે. 


(૫) તેની ગરદન માટે “2 શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે અરબી ભાષામાં એવી ગરદન માટે 

ય બોલવામાં આવે છે, જેમાં ઘરેણા પહેરવામાં આવ્યા હોય. સઈદ બિન મુસય્યિબ, હસન બસરી અને કતાદા કહે છે કે 

| તે એક ખૂબ જ મૂલ્યવાન હાર ગળામાં પહેરતી હતી અને કહ્યા કરતી હતી કે, લાત અને ઉઝ્ઝાના સોગંદ ! હું મારો 

ત રે આ હાર વેચીને તેના પૈસા મુહમ્મદ (કેંછ)ની દુશ્મનીમાં ખર્ચ કરીશ. આ કારણસર-4- શબ્દ અહીં વ્યંગના રૂપમાં 
| પ્રયુક્ત થયો છે કે આ શણગારેલા ગળામાં, જેના હાર પર તે ઘમંડ કરે છે, દોઝખમાં રરસી પડેલી હશે. 

| આ એ જ પ્રકારની વ્યંગાત્મક શૈલી છે, જેને કુઅન્િ-મજીદમાં જુદી-જુદી જગ્યાએ ફરમાવવામાં આવેલ 

1 છે હ્મખ્ટર્ગક (રકડ ''તેમનેપીડાદાયકયાતનાની ખુશખબર આપી દો.” ક 
$. જે રસ્સી તેના ગળામાં નાખવામાં આવશે તેના માટેડ:5 નિ ના શબ્દો પ્રયુક્ત થયા છે, અથતિ તે રસ્સી 
1 રખ. ્ન્૭ ના પ્રકારની હશે. આના વિભિન્ત અર્થ ભાષાવિદો અને તફસીરવેત્તાઓએ વર્ણવ્યા છે. એક કથન એ છે કે 

_ 16 ખૂબ મજબૂત વળદાર રસ્સીને “મસદ' કહે છે. બીજું કથન એ છે કે ખજૂરની છાલથી બનેલ રસ્સી માટે આ શબ્દ 
| બોલવામાં આવે છે. ત્રીજું કથન એ છે કે આનો અર્થ મુંજ (ડાંગર)ની રસ્સી કે ઊંટના ચામડા કે તેના ઊનમાંથી બનેલ 

ક | રસ્સી, અને એક કથન એ પણ છે કે આનાથી અભિપ્રેત લોખંડના તારમાંથી બનેલ ખૂબ વળદાર રસ્સી છે. 


--9- 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 270  અલ-ઇખ્લાસ-૧૧૨ 


૧૧૨ : અલ-ઇખ્લાસ 
થે પરિચય 


' હી આ સૂરઃનું માત્ર નામ જ નથી, બલ્કે તેના વિષયનું શીર્ષક પણ છે, કારણ કે આમાં વિશુદ્ધ ક 
પ “તૌહીદ' (એકેશ્વરવાદ)નું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. કુર્બાન-મજીદની બીજી સૂરઃઓમાં તો સામાન્યતઃ [4 
| કોઈક એવા શબ્દને તેના નામ ઠેરવવામાં આવ્યાં છે, જે તેમાં આવેલ હોય, પરંતુ આ સૂરઃમાં “ઇખ્લાસ' જ 
મ શબ્દ ક્યાંય આવ્યો નથી. આને આ નામ તેના અર્થ ઉપરથી આપવામાં આવ્યું છે. જે કોઈ વ્યક્તિ આને |. 
પ સમજીને તેની શિક્ષાપર ઈમાનલઈ આવશે, તે શિર્ક (અનેકેશ્વરવાદ)થી મુક્તિપામી જશે. 
ક | ઉતરાણકાળ : ી 


આના મક્કી અને મદની હોવા અંગે મતભેદ છે, અને આ મતભેદ તે રિવાયતોના આધારે છે, જે આ [નું 
૪ સૂરઃના અવતરણના કારણ અંગે નોંધવામાં આવી છે. નીચે એમે તેને ક્રમવાર નોંધીએ છીએ : 


૧. -હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ હકની રિવાયત છે કે કુરેશના લોકોએ અલ્લાહના રસૂલ કને 1 
| કહ્યું કે પોતાના રબનો વંશ અમને બતાવો. આનાપર આ સૂરઃનું અવતરણ થયું. (તબરાની» 


૨.- અબૂલ આલિયાએ હઝરત ઉબ્બી બિન કઅબ ડના હવાલાથી વર્ણન કર્યું છે કે મુશ્રિકોએ [$. 

। રસૂલુલ્લાહ કંને કહ્યું ક પોતાના રબનો વંશ અમને બતાવો.” આના પર અલ્લાહતૂઆલાએ આ સૂરઃ [વઃ 

| અવતરિત કરી. (મુસ્નદ અહમદ, ઇબ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને જરીર, તિરમિઝી, બુખારી ફીત્‌-તારીખ, [8 

મ ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, હાકિમ, બયહકી) તિરમિઝીએ આ જ વિષયની એક રિવાયત અબૂલ આલિયાથી 1૭, 
1 નોંધી છે, જેમાં હઝરત ઉબ્બી બિન કઅબ «નો હવાલો નથી અને તેને વધારે સાચી કહી છે. 


0. ૩.- હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ «નું કથન છે કે એક આરબ ગ્રામવાસીએ (અને કેટલીક જ 
| રિવાયતોમાં છે કે લોકોએ) નબી કને કહ્યું કે પોતાના રબનો વંશ અમને બતાવો. આના પર | 
ફે અલ્લાહત્‌આલાએ આ સૂરઃ અવતરેત કરી. (અબૂ યઅલા, ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, તબરાની | 

8! ફીલ-ઔસત, બયહકી, અબૂ નઈમ ફીલ-હિલ્યા) 
૪.- ઇકરિમાએ ઇબ્ને અબ્બાસ હકથી રિવાયત કરી છે કે યહૂદીઓનું એક જૂથ અલ્લાહના રસૂલ [૪ 
૪! જની સેવામાં ઉપસ્થિત થયું, જેમાં કઅબ બિન અશરફ અને હુય્ય બિન અષ્તબ વગેરે સામેલ હતા અને [જ 
| તેમણે કહ્યું, “હે મુહમ્મદ (જુ)! અમને બતાવો કે આપનો તે રબ કેવો છે, જેણે આપને મોકલ્યા છે.” આ |. 
| વાત પર અલ્લાહતૂઆલાએ આ સૂરઃ ઊતારી. (ઇબ્ને અબી હાતિમ, ઇબ્ને અદી, બયહકી ફીલ અસ્માઅ [4 
| વલ-સિફાત) ' ન 


| ૧. આરબવાસીઓનો નિયમ હતો કે જ્યારે તેઓ કોઈ અજાણ્યાવ્યક્તિનો પરિચય મેળવવા માગે, તો કહેતા હતા કે ,%_ 3] આનો વંશ 4. 
* અમને બતાવો, કેમ કે તેમના ત્યાં પરિચયમાં સૌથી પહેલી વસ્તુ જે પૂછવામાં આવતી હતી, તે એ હતી કે તેનો વંશ શું છે અને કયા [%. 
કબીલાથી સંબંધ ધરાવે છે. તેથી તેમને જ્યારે રસૂલુલ્લાહ કને પૂછવાની ઈચ્છા થઈ કે આપનો રબ કોણ છે અને કેવો છે, |. 

તો તેમણે કહ્યું, 55 ઈટ્‌--3,પોતાનારબનો વંશ અમને બતાવો. 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 271 - અલ-ઇખ્લાસ -૧૧૨ 


ઓ ઉપરાંતઃવધુ અમુક રિવાયતો ઇબ્ને તીમિયા રહ.એ પોતાની સૂરઃ ઇખ્લાસની તફસીરમાં નોંધી છે, 
આપ્રમાણે છેઃ 


| પ.-હઝરતઅનસ##કનું વર્ણન છે કેખેબરના કેટલાકયહૂદીઓ રસૂલુલ્લાહ કં ની સેવામાં ઉપસ્થિત 
1 થયા અને તેમણે કહ્યું, '“હે અબૂલ કાસિમ (ક) ! અલ્લાહે ફરિશ્તાઓને નૂરે હિજાબથી , આદમ (ઝજ8)ને 
મ માટીના સડેલા ગારાથી, ઇબ્લિસ (શૈતાન)ને આગની જ્વાળાઓથી, આકાશને ધુમાડાથી, જમીનને 
8 | પાણીના ફીણથી બનાવ્યા, હવે અમને પોતાના રબ વિશે બતાવો (કે તે કઈ વસ્તુથી બન્યો છે ?)” 
1 રસૂલુલ્લાહ ફંક એ આ વાતનો કોઈ જવાબ ન આપ્યો. પછી જિબ્રઈલ #%છ આવ્યા અને તેમણે કહ્યું, હે 


4572 


જુ મુહમ્મદ સલ્લ- ! કહો, 5૭4 &38 ... 


૬.- આમિર બિન અલ-તુફેલે હુઝૂર કૈંક ને કહ્યું, ““હે મુહમ્મદ કૈ! આપ કઈ વસ્તુ.તરફ અમને 
મુ બોલાવો છો ?'”' આપે ફરમાવ્યું, “અલ્લાહ તરફ.'' આમિરે કહ્યું, ““સારું, તો તેની સ્થિતિ મને બતાવો. તે 
| સોનાથી બનેલો છે કે લોખંડથી કે ચાંદીથી ?”” આના પર આ સૂરઃ અવતરિત થઈ. 


૭,-ઝહૂહાક અને કતાદા અને મુકાતિલનું કથન છે કે યહૂદીઓના કેટલાક વિદ્વાનો હુઝૂર કક પાસે 


આવ્યા અને તેમણે કહ્યું, “'હે મુહમ્મદ ક! પોતાના રબનું સ્વરૂપ અમને બતાવો, કદાચ અમે આપ પર 
૬ ઈમાન લઈ આવીએ. અલ્લાહે પોતાના ગુણો તૌરાતમાં બતાવ્યા છે. આપ બતાવો કે તે કઈ વસ્તુથી બનેલો 
ની. છે ? કઈ જાતિનો છે ? સોનામાંથી બન્યો છે કે તાંબામાંથી કે પિત્તળમાંથી કે લોખંડમાંથી કે ચાંદીમાંથી ? અને 

ય શું તે ખાય છે અને પીએ છે ? અને કોના પાસેથી તેણે સૃષ્ટિનો આ વારસો મેળવ્યો છે અને તેના પછી કોણ 
| તેનો વારસદાર હશે ?'”'” આના પર અલ્લાહે આ સૂરઃ ઊતારી. 


ે ૮.- ઇબ્ને અબ્બાસ # નું એક કથન છે કે નજરાનના ખ્રિસ્તીઓનું એક પ્રતિનિધિ-મંડળ સાત 
| પાદરીઓ સાથે નબી કૈંક ની સેવામાં ઉપસ્થિત થયું અને તેણે હુઝૂર કૈં ને પૂછયું, ''અમને બતાવો, આપનો 
૬! રબ કેવો છે ? કઈ વસ્તુમાંથી બનેલો છે ?” આપે ફરમાવ્યું, ““મારો રબ કોઈ વસ્તુમાંથી બનેલો નથી. તે 
1 તમામ વસ્તુઓથી અલગ છે.” આવાત પરઅલ્લાહે આ સૂરઃ ઊતારી. 


ર] આર રિવાયતો પરથી જણાય છે કે જુદા-જુદા પ્રસંગોએ જુદા-જુદા લોકોએ અલ્લાહના-રસૂલ કક થી તે 

| ઉપાસ્યના સ્વરૂપ, ગુણો અને સ્થિતિ વિશે પૂછયું હતું, જેની બંદગી અને ઇબાદત તરફ આપ લોકોને 
કુ બોલાવી રહ્યા હતા, અને દરેક પ્રસંગે આપે અલ્લાહત્‌આલાના આદેશથી તેમને જવાબમાં આ જ સૂરઃ 
3 | સંભળાવી હતી. સૌથી પહેલાં આ પ્રશ્ન મક્કામાં કુરેશના મુશ્રિકો (અનેકેશ્વરવાદીઓ)એ આપથી કર્યો 
ન અને તેના ઉત્તરમાં આ સૂરઃ ઊતરી. તે પછી મદીના-તય્યિબામાં ક્યારેકયહૂદીઓએ, ક્યારેક ખ્રિસ્તીઓએ. 
| અને કયારેક આરબ પ્રદેશના બીજા લોકોએ હુઝૂર કક ને આ જ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછયા અને દરેક વખતે | 
8 અલ્લાહત્‌આલા તરફથી સંકેત થયો કે ઉત્તરમાં આ જ સૂરઃ આપ તેમને સંભળાવી દો. આ રિવાયતોમાંથી 
નુ. દરેકમાં એમ જ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પ્રસંગે આ સૂરઃ અવતરિત થઈ હતી, એનાથી કોઈએ એમ ન 

। વિચારવું જોઈએ કે આ તમામ રિવાયતો પરસ્પર એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે. સાચી વાત એ છે કે કોઈ મામલા 
2 વિશે જો અગાઉથી કોઈ આયત કે સૂરઃ ઊતરેલી હોતી, તો પાછળથી જ્યારે ક્યારેક હુઝૂર કક ની સામે એજ 


તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 272 અલ-ઇખ્લાસ -૧૧૨ 


જા ્ુન્જુન્બ્ઝઝઝકઝકાનુઝયનનાવાન રુ નનરનાતગતતકાકકાઈમસ ત 


દન મામલો રજૂ કરવામાં આવતો, તો અલ્લાહત્‌આલા તરફથી નિર્દેશ આવી જતો હતો કે આનો જવાબ દિ 
| ફલાણી આયત કે સૂરઃમાં છે, અથવા તેના જવાબમાં આ આયત કે સૂરઃ લોકોને પઢીને સંભળાવી દેવામાં | 

ફ આવે. હદીસોના રિવાયત કરનારાઓ એ વસ્તુનું એ રીતે વર્ણન કરે છે કે જયારે ફલાણો મામલો રજૂ 

ા ય કરવામાં આવ્યો, અથવા ફલાણો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો, તો આ આયત કે સૂરઃ અવતરિત થઈ. આને |; | 
પ અવતરણનું પુનરાવર્તન પણ કહેવામાં આવે છે, અથત્‌ એક આયત કે સૂરઃનું ઘણી વખત અવતરિત થવું. |નું' 


| તેથી સાચી વાત એ છે કે આ સૂરઃ હકીકતમાં મક્કી છે , બલ્કે આના વિષય પર વિચાર કરવાથી એમ ન 

| જણાય છે કે આ મક્કાના પણ આરંભિક કાળમાં ઊતરી છે, જયારે અલ્લાહતૂઆલાની જાત અને ગુણોના [4 
છુ | વર્ણનમાં કુર્ઓાનની વિસ્તૃત આયતો હજુઊતરી ન હતી, અને રસૂલુલ્લાહ ફંક ના અલ્લાહ તરફ આમંત્રણને [ક' 
૬ | સાંભળીને લોકો એ જાણવા માગતા હતા કે છેવટે આપનો એ રબ છે કેવો, જેની બંદગી અને ઇબાદત તરફ [₹ 

1 આપ લોકોને બોલાવી રહ્યા છો. આના તદ્દન આરેભિક તબક્કામાં અવતરિત થયેલ સૂરઃ હોવાનું એક [નું. 

1 પ્રમાણ એ પણ છે કે મક્કામાં જ્યારે હઝરત બિલાલ ફંક નો માલિક ઉમય્યા બિન ખલફ તેમને તડકામાં [૧ 
કે! ધોમધખતી રેત પર સૂવડાવીને એક મોટો પથ્થર તેમની છાતી પર મૂકી દેતો હતો, તો તેઓ નર્ક «નડ 
ની. પોકાર્યા કરતા હતા. આ ૪! શબ્દ આ જ સૂરઃમાંથી લેવામાં આવેલ છે. 


ર વિષય અનેચર્ચાઃ 


ઉતરાણકાળ અંગે જે રિવાયતો ઉપર નોંધવામાં આવી છે, તેના પર નજર નાખવાથી જણાઈ આવે છે કે [જ 
જ. જયારે અલ્લાહના રસૂલ કૈં તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ)નું આમંત્રણ લઈને ઊભા થયા હતા, તે વખતે દુનિયાના [શં 
1 ધાર્મિક વિચારો શું હતા. મૂર્તિપૂજક મુશ્રિકો (બહુદેવવાદીઓ) તે ઉપાસ્યોની પૂજા કરી રહ્યા હતા, જે 12. 
પ લાકડાં, પથ્થર, સોનું, ચાંદી વગેરેજુદી-જુદી વસ્તુઓના બનેલા હતા. ચહેરો, રૂપરંગ અને શરીરધરાવતા [હુ 
૬ હતા. દેવીઓ અને દેવતાઓના વિધિસર વંશ ચાલતા હતા. કોઈ દેવી પતિ વગરની ન હતી અને કોઈ દેવ [* 
| પત્ની વગરનો ન હતો. તેમને ખાવા-પીવાની આવશ્યક્તા પણ રહેતી હતી અને તેમના પૂજકો તેમના માટે [૨ 
| તેનો પ્રબંધ પણ કરતા હતા. મુશ્‌રિૈકોનો એક મોટો વર્ગ એ વાતને માનતો હતો કે ખુદા માનવ-રૂપમાં પ્રગટ [% 
| વાય છે અને કેટલાક લોકો તેના અવતાર હોય છે. ખ્રિસ્તીઓ આમ તો એક ખુદાને માનવાના દાવેદાર 18 
| હતા, પરંતુ તેમનો ખુદા પણ ઓછામાં ઓછો એક પુત્ર તો રાખતો જ હતો, અને પિતા-પુત્રની સાથે ખુદાઈ 
પ (ઈશ્વરત્વ)માં રૂહુલ કુદુસ (પવિત્ર આત્મા)ને પણ ભાગીદાર હોવાનું શ્રેય પ્રાપ્ત હતું, ત્યાં સુધી કે ખુદાને હુ 
| માતા પણ હતી અને તેની સાસુ પણ. યહૂદીઓ પણ એક ખુદાને માનવાનો દાવો કરતા હતા, પરંતુ તેમનો [૨ 
આ ખુદા પણ ભૌતિક, શારીરિક અને બીજા માનવીય ગુણોથી ખાલી ન હતો. તે હરતો-ફરતો હતો. માનવ- જ. 
ય રૂપમાં પ્રગટ થતો હતો. પોતાના કોઈ બંદા સાથે કુસ્તી પણ કરી લેતો હતો અને એક પુત્ર (ઉઝેર)નો પિતા [હું 
જે! પણ હતો. આ ધાર્મિક જૂથો ઉપરાંત મજૂસીઓ અગ્નિપૂજક હતા અને અને સાબઈ (5802 0દ105) [ક 
મે તારાઓ-નક્ષત્રોને પૂજતા હતા. આ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે એક ઈશ્વર- જેનો કોઈ ભાગીદાર નથી-ને જ 
પ માનવાનું આમંત્રણ લોકોને આપવામાં આવ્યું, તો તેમના મનમાં આ પ્રશ્નોનું ઉદૂભવવું એક અનિવાર્ય [4 
| વાલે હતી કે તે રબ છે કેવો, જેને બધા જ રબો (પ્રભુઓ) અને ઉપાસ્યોને છોડીને એકલા એક જ રબ અને [પ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 273 અલ-ઇખ્લાસ -૧૧૨ 


૬ | ઉપાસ્યને માની લેવાનું આમંત્રણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. કુઅન-મજીદની એ અલૌકિકતા અને [9 
મુ ચમત્કાર છે કે તેણે આ પ્રશ્નોનો જવાબ થોડાક શબ્દોમાં આપીને અલ્લાહની હસ્તીનો એવો સ્પષ્ટ ચિતાર [નું 
| પ્રસ્‍તુત કરી દીધો, જે તમામ અનેકેશ્વરવાદી ધારણાઓ અને કલ્પનાઓને જડમૂળથી ઉખેડી નાખે છે અને [૪ 
દ પ તેની જાતની સાથે સર્જનોના ગુણોમાંથી કોઈ ગુણના સંમિશ્રણ કે ભેળસેળ માટે કોઈ અવકાશ બાકી રહેવા જ. 
| દેતો નથી. ળે 
| ₹ઝીલત (મહિમા) અને મહત્વ: 


આ જ કારણ છે કે અલ્લાહના રસૂલ ફંક ની દષ્ટિમાં આ સૂરઃનો ખૂબ મહિમા અને મહત્ત્વ હતું અને [નું 
| આપ જુદી-જુદી રીતે મુસલમાનોને આનું મહત્ત્વ સમજાવતા હતા, જેથી તેઓ વારંવાર તેને પઢે અને 
! સામાન્ય લોકોમાં તેને ફેલાવે, કેમ કે આ ઇસ્લામની પ્રથમ મૌલિક આરંથા (તૌહીદ)ને ચાર એવા નાના- [8 
ન્‌ નાના વાક્યોમાં વર્ણવી દે છે , જે તરત જ માણસના મનો-મસ્તિષ્કમાં ઊતરી જાય છે અને સરળતાથી કઠંસ્થ નું. 
| થઈ જાય છે. .હદીસોમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં એ રિવાયતોનું વર્ણન જોવા મળે છે કે આ સૂરઃ એક-તૃતીયાંશ [હું 
* |! કુઅનિના બરાબર છે. બુખારી, મુસ્લિમ, અબૂ દાઉદ, નિસાઈ, તિરમિઝી, ઇબ્ને માજા, મુસ્નદ અહમદ, 
મુ તબરાની વગેરેમાં આ વિશેની અનેક હદીસો અબૂ સઈદ ખુદરી, અબૂ હુરૈરા, અબૂ એયુબ અન્સારી, અબૂ રું. 
જ દરદા, મઆઝ બિન જબલ, જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ, ઉબ્બી બિન કઅબ, ઉમ્મે કુલસુમ બિન્તે ઉકબા બિન [ઉ 
8 અબી મુઈત, ઇબ્ને ઉમર, ઇબ્ને મસૂઊદ, કતાદા બિન અલ-નુ'માન, અનસ બિન માલિક અને અબૂ [૨ 
| મસૂઊદ ડક થી નોંધવામાં આવી છે. તફ્સીરવેત્તાઓએ હુઝૂર કકે ના આ ઇરશાદની અનેક સમજૂતીઓ [નુ 


| આપી છે. પરંતુ અમારી દષ્ટિએ સીધી અને સાફ વાત એ છે કે કુર્બાન-મજીદ જે દીનને પ્રસ્તુત કરે છે, તેનો [ક 
૨ આધાર ત્રણ આસ્થાઓ છે. એક તૌહીદ (એએશ્વરવાદ, બીજી રિસાલત (ઈશદૂતત્વ, પયગંબરી), ત્રીજી [8 
ની. આખિરત (પરલોક). આ સૂરઃ વિશુદ્ધ તૌહીદને વર્ણવે છે, તેથી અલ્લાહના રસૂલ ક એ આને એક- |. 
કે તૃતીયાંશ કુરઓનના બરાબર ઠેરવી છે. 


હઝરત આઇશા «છ ની એ રિવાયત બુખારી અને મુસ્લિમ અને હદીસોના અન્ય કેટલાક પુસ્તકોમાં 1. 
| નોંધવામાં આવી છે કે રસૂલુલ્લાહ છક એ એક સાહેબને એક અભિયાનમાં સરદાર (વડો) બનાવીને | 
9 | મોકલ્યા. આ આખા પ્રવાસમાં તેમનો નિત્યક્રમ એ રહ્યો કે દરેક નમાઝમાં તેઓ 654 &કડક 58 પર કિરા'ત [8 

| (પઠણ) સમાપ્ત કરતા હતા. પાછા ફરતાં તેમના સાથીઓએ હુઝૂર કૈ ની સામે આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો. |. 
ન આપે ફરમાવ્યું, તેમને પૂછો કે તેઓ આવું કેમ કરતા હતા. તેમને પૂછવામાં આવ્યું, તો તેમણે કહ્યું કે આમાં | 
જ રહમાન (પરમ્‌ કૃપાળુ)નો ગુણ વર્ણવવામાં આવ્યો છે, તેથી આનું પઢવું મને ખૂબ જ પ્રિય છે. હુઝૂર કં એ [૨ 
જ આ વાત સાંભળી, તો લોકોને ફરમાવ્યું ધુ છંપ્જ | છ *2ઝ “તેમને સમાચાર આપી દો કે અલ્લાહ- [. 
જુ! તૂઆલા તેમને પ્રિય રાખે છે.” * 

આનાથી મળતો પ્રસંગ બુખારીમાં હઝરત અનસ ક થી નોંધવામાં આવ્યો છે. તેઓ કહે છે કે [?. 
હ અન્સારમાંથી એક સાહેબ મસ્જિદે-કુબામાં નમાઝપઢાવતા હતા અને તેમની રીત એ હતી કે દરેક રકા'તમાં [હ 
[ડ પહેલા &8145 5 પઢતા, પછી કોઈ બીજી સૂરઃ તિલાવત કરતા. લોકોએ આના પર વાંધો ઉઠાવ્યો અને ક 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 274 અલ-ઇખ્લાસ-૧૧૨ 


તેમને કહ્યું કે આ તમે શું કરો છો કે ટશ38 હી પઢ્યા પછી તેનેપૂરતી ન સમજીને બીજી કોઈ સૂરઃ તેના સાથે [1 
મેળવી લો છો ? આ બરાબર નથી. કાં તો ફક્ત આને જ પઢો, અને કાં તો આને છોડીને કોઈ અન્ય સૂરઃ 
પઢો. તેમણે કહ્યું, હું તેને નથી છોડી શક્તો, તમે ઇચ્છો તો હું તમને નમાઝ પઢાવું, નહિં તો ઇમામત છોડી 
દઉં. પરંતુ લોકો તેમની જગ્યાએ કોઈ અન્યને ઇમામ બનાવવાને પણ પસંદ કરતા નહોતા. છેવટે મામલો 
હુઝૂર કૈંક ની સામે રજૂકરવામાં આવ્યો. આપે તેમને પૂછયું કે તમારા સાથીઓ જે કંઈ ઇચ્છે છે તેને સ્વીકારી 
લેવામાં તમને શું વાંધો છે ? તમને દરેક રકા'તમાં આ સૂરઃ પઢવા માટે કઈ વસ્તુએ પ્રેરિત કર્યા ? તેમણે [4 
અરજ કરી, મને આનાથી ખૂબ પ્રેમ છે. આપે ફરમાવ્યું : 449 ઝાન્ડાહણ5%'“આ સૂરઃથી તમારા પ્રે 
તમને જજ્ઞતમાં દાખલ કરી દીધા.'” * 


3 


૬ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ . 275 અલ-ઈખ્લાસ - ૧૧૨ 


1 આક સૂટઃ ૧૧૩ અલ-ઈખ્લાસ (મક્કી) । છ્કૂઅ- |. 
બ કહે 

૬ 71૮ ૪27 2૪8 274 1“ ૯ 9%.7૭265,:22 ૨્ટ 

1 82 3 હ: 5 6 45 ક1 6 હડ 880) 25 48 


પ્રત 
હક. ઉ હટ ઝ/ટ ડઝ 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
કી કહો,” તે અલ્લાહ છે,” ફક્ત એક જ અને અદ્ધિતીય.” અલ્લાહ સૌથી બેનિયાઝ (નિરપેક્ષ, 
પ નિસ્પુંહ) છે અને સૌ તેના મોહતાજ છે.” ન તેનું કોઈ સંતાન છે અને ન તે કોઈનું સંતાન” અનેકોઈ 
૬  તેનાસમાન અને બરોબરિયો નથી.” (રુફૂઅ-૧) 


(૧) આ આદેશના સૌપ્રથમ સંબોધિત તો રસૂલુલ્લાહ શૈ છે, કેમ કે આપનાથી જ એ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો 
| હતો કે આપનો રબ કોણ અને કેવો છે, અને આપને જ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે આ પ્રશ્નના જવાબમાં 
આપ આ કહો.પરંતુ હુઝૂર કક પછી દરેક મોમિન આનો સંબોધિત છે. તેણે પણ એ જ વાત કહેવી જોઈએ, જે 
॥ કહેવાનો આદેશ હુઝૂર કં ને આપવામાં આવ્યો હતો. ી 

(૨) અથતિ, જે રબનો તમે પરિચય પ્રાપ્ત કરવા માગો છો, તે કોઈ અન્ય નહીં, બલ્કે અલ્લાહ છે. આ એ પ્રશ્ન 
| કરવાવાળાઓની વાતનો પહેલો જવાબ છે, અને આનો અર્થએ છે કે હું કોઈ નવો રબ લઈને નથી આવી ગયો, જેની 
તિ ઇંબાદત બીજા તમામ ઉપાસ્યોને છોડીને હું તમારા પાસે કરાવવા માગું છું, બલ્કે તે એ જ હસ્તી છે, જેને તમે 
ન અલ્લાહના નામથી જાણો છો. 'અલ્લાહ' આરબો માટે અજાણ્યો શબ્દ નહોતો. પ્રાચીનતમ કાળથી તેઓ સૃષ્ટિના 
| સર્જનહાર માટે આ જ શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હતા અને પોતાના બીજા ઉપાસ્યોમાંથી કોઈના પર પણ તેને લાગુ 
| કરતા નહોતા. બીજા ઉપાસ્યો માટે તેમના માટે “ઇલાહ'નો શબ્દ પ્રચલિત હતો. પછી અલ્લાહ વિશે તેમની જે 
હ ે ધારણાઓ હતી, તેનું પ્રદર્શન એ પ્રસંગે ખૂબ સ્પષ્ટતાપૂર્વક થઈ ગયું હંતું, જ્યારે અબ્રહાએ મક્કા પર ચઢાઈ કરી 
| હતી. તે વખતે ખાનએ-કા'બામાં ૩૯૦ ઇલાહોની મૂર્તિઓ હતી, પરંતુ મુશૂરિકોએ તે સૌને છોડીને અલ્લાહથી 
ય દુઆઓ માગી હતી કે તે આ મુસીબતથી-તેમને બચાવી લે. આમ, તેઓ પોતાનો દિલમાં સારી રીતે જાણતા હતા કે 
1 અલ્લાહ સિવાય કોઈ બીજો ઇલાહ આ કટોકટીભરી પરિસ્થિતિમાં તેમની મદદ નથી કરી શકતો. કા'બાથે પણ તેઓ 
| ઇલાહોથી સંબંધને કારણે “બૈતુલ-ઇલાહા' નહીં, બલ્કે અલ્લાહથી સંબંધને કારણે “બૈતુલ્લાહ' કહેતા હતા. 
ર કુઅનિમાં ઠેકઠેકાણે એ દશવિવામાં આવ્યું છે કે અલ્લાહત્‌આલા વિશે આરબ મુશ્‌રિકોની આસ્થા શું હતી. ઉદાહરણ 

રૂપેઃ ર 


સૂરઃઝુખ્રુફમાં છે : “જો તમે એમને પૂછો કે તેમને કોણે પેદા કર્યા છે, તો તેઓ જરૂરકહેશે કે અલ્લાહે.” 
હ કઝ (આ.૮૭) 


હ ૨૦- 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ .. 276 અલ-ઇખ્લાસ - ૧૧ 


ક કોણે આધીન કરી રાખ્યા છે, તો તેઓ જરૂર કહેશે કે અલ્લાહે... અને જો તમે તેમને પૂછો કે કોણે આકાશથી પાણી 
10. વરસાવ્યું અને તેના દ્વારા મૃત પડેલી જમીનને જીવંત કરી દીધી, તો તેઓ જરૂર કહેશે કે અલ્લાહે.” 

(આ.૬૧ થી ૯૩) 

સૂરઃમુ'મિનૂનમાં છે : “તેમને કહો, બતાવો જો તમે જાણો છો કે આ ધરતી અને તેની તમામ આબાદી કોની છે? 

| તેઓ જરૂર કહેશે, અલ્લાહની... તેમને પૂછો, સાતેય આકાશો અને અર્શે-અઝીમ (મહાન રાજસિંહાસન)નો 

| માલિક કોણ છે ? તેઓ જરૂર કહેશે, અલ્લાહ... તેમને કહો, બતાવો જો તમે જાણો છો કે દરેક વસ્તુ પર અધિકાર 

| કીનો છે ? અને કોણ છે તે જે શરણ આપે છે અને તેના વિરુદ્ધ કોઈ શરણ નથી આપી શકતું ? તેઓ જરૂર જવાબ 
8 | આપશે કે આ વાત તો અલ્લાહ માટેજ છે.” (આ. ૮૪થી ૮૯) ર 

સૂરઃ યૂનુસમાં છે : ““આમંને પૂછો, કોણ તમને આકાશ અને જમીનમાંથી રોજી આપે છે ? આ સાંભળવાની 

| અને જોવાની શક્તિઓ (જે તમને પ્રાપ્ત છે) કોના અધિકારમાં છે ? અને કોણ જીવંતને મૃતમાંથી અને મૃતને 

ફિ | જીવંતમાંથી કાઢે છે ? અને કોણ સૃષ્ટિની વ્યવસ્થાની યોજના કરી રહ્યો છે? આ લોકો જરૂર કહેશે કે અલ્લાહ.” 


(આ.૩૧) 


આ જસૂરઃ યૂનુસમાં એક અન્ય જગ્યાએ છે : “જ્યારે તમે લોકો હોડીઓમાં સવાર થઈને અનુકૂળ પવન સાથે 
દ] હર્ષોલ્લાસથી સફર કરી રહ્યા હોવ છો અને પછી એકાએક મ્રતિકૂળ પવનનું જોર પકડે છે અને દરેક દિશાએથી 
મ મોજાઓની થપાટો વાગે છે અને મુસાફરો એમ સમજી લે છેં કે તોફાનમાં ઘેરાઈ ગયા, તે વખતે સૌ પોતાના દીન 

ધમ)ને અલ્લાહ માટે જ વિશુદ્ધ કરીને તેનાથી દુઆઓ માગે છે કે જો તેં અમને આ મુસીબતથી મુક્તિ આપી દીધી, 
| તો અમે તારા આભારી બંદા બનીશું. પરંતુ જયારે તે તેમને બચાવી લે છે, તો ફરી એ જ લોકો સત્યથી વિમુખ થઈને 
| ધરતીમાં વિદ્રોહ કરવા લાગે છે.” (આ.૨૨,૨૩) 

આ જ વાતનું પુનરાવર્તન સૂરઃ બની ઇસરાઈલમાં આ રીતે કરવામાં આવ્યું છે : “જ્યારે સમુદ્રમાં તમારા પર 
ન મુસીબત આવે છે, તો તે એક (અલ્લાહ) સિવાય બીજા જેને-જેને પણ તમે પોકાર્યા કરો છો, તે સૌ ગુમ થઈ જાય છે, 
| પરંતુજ્યારે તે તમને બચાવીને જમીન પર પહોંચાડી દે છે, તો તમે તેનાથી મોઢું ફેરવી લો છો.” (આ.€૯૭) 

આ આયતોને ધ્યાનમાં રાખીને જુઓ કે જ્યારે લોકોએ પૂછ્યું કે તે તમારો રબ કોણ છે અને કેવો છે, જેની 
| બંદગી અને ઇબાદત તરફ તમે અમને બોલાવો છો, તો તેમને જવાબ આપવામાં આવ્યો હૈડ15%)48 , તે અલ્લાહ 
| છે. આ જવાબથી આપોઆપ એ અર્થ નીકળે છે કે જેને તમે પોતે પોતાનો અને સમગ્ર સંસાર-જગતનો સર્જનહાર, 

ને માલિક, રોજી આપનાર તેમજ પ્રબંધકુશળ અને દૂરંદેશ માનો છો, અને કઠિન સમય આવતાં જેને બીજા બધા 
| ઉપાસ્યોને છોડીને મદદ માટે પોકારો છો, એ જ મારો રબ છે અને તેની જ બંદગી તરફ હું તમને બોલાવું છું. આ 
ર જવાબમાં અલ્લાહત્‌આલાના તમામ પરિપૂર્ણ ગુણો આપોઆપ આવી જાય છે, એટલા માટે કે એ વાત મૂળથી માની 
| શકાય તેમ નથી કે સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, તેની વ્યવસ્થા અને તેના મામલાઓની યોજના કરવાવાળો, તેમાં રહેલાં 
| તમામ સર્જનોને રોજી પૂરી પાડનાર અને મુસીબતના સમયે પોતાના બંદાઓની મદદ કરવાવાળો જીવિત ન હોય, 

9! સાંભળતો અને જોતો ન હોય, સર્વશક્તિશાળી ન હોય, સર્વજ્ઞાની, તત્ત્વદર્શી અને ડહાપણવાળ॥ ન હોય, પરમ્‌ 
| દયાળુ અને પરમ્‌ કૃપાળુ ન હોય, અને સૌ પર પ્રભુત્વશાળી ન હોય. ી 

(૩) વ્યાકરણની રીતે આલિમોએ ટડ કડક ના જુદા-જુદા વિશ્લેષણો કર્યા છે, પરંતુ અમારા મતે તેમાંથી જે 

૬ વિશ્લેષણ આ સ્થાન સાથે પૂર્ણ સુસંગત છે, તે એ છે કે 5 શબ્દ કર્તાકારક નામ છે, 4 તેનો કર્તાકારક વિધેય છે, 


શી. 
ર 
પિ 
નુ 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 277 અલ-ઇખ્લાસ - ૧૧૨ 


ક ૪%. 


/ અને ડંકા તેનો બીજો ક્તકારક વિધેય. આ વિશ્લેષણ અનુસાર આ વાક્યનો અર્થ એ છે કે, “તે (જેના વિશે તમે 
મ] લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છો) અલ્લાહ છે, અદ્વિતીય છે (5પાં-9૦1૧૦115, બીજા કોઈને તેના સાથે મૂકી ન શકાય તેવો 
જ. છે, અથતિ તેના સમાન કે સમકક્ષ કોઈ નથી.).' બીજો અર્થએ પણ થઈ શકે છે, અને ભાષાની રીતે ખોટો પણ નથી 
જક તેએ છેકે, 'તે અલ્લાહએક છે.” 

અહીંસૌથી પહેલી વાત એ સમજી લેવી જોઈએ કે આ વાક્યમાં અલ્લાહત્‌આલા માટે.૪! શબ્દ જે રીતે પ્રયુક્ત 
| થયો છે, તે અરબી ભાષામાં આ શબ્દનો વિશિષ્ટ અને અસાધારણ ઉપયોગ છે. સામાન્ય રીતે આ શબ્દ તો નામ કે 
| સર્વનામના રૂપમાં પ્રયુક્ત થાય છે, જેમ કે - 4% હં 'અઠવાડિયાનો પ્રથમ દિવસ', અને ન્ડઝાછફઈ 
| (પોતાના કોઈ માણસને મોકલો” અથવા પૂર્ણ નકારાત્મક રૂપમાં પ્રયુક્ત થાય છે, નન દપ્દાઈ “મારા પાસે કોઈ 
| નથી આવ્યું' અથવા સામાન્યતઃ પ્રશ્નવાચક વાક્યના રૂપમાં બોલવામાં આવે છે, જેમ કે - 4-15 ઠં “શું 
| તમારા પાસે કોઈ છે ?' અથવા આજ સામાન્યતઃ શરતવાચક વાક્યના રૂપમાં બોલવામાં આવે છે, કાહ કક 
| 'જો તમારા પાસે કોઈ આવે...' અથવા ગણતરીમાંબોલવામાં આવે છે,:**41 ૭4 'એક, બે, અગિયાર. 
ર આ ઉપયોગ સિવાય કુર્બાનના અવતરણ પહેલાંની અરબી ભાષામાં એ વાતનું કોઈ દષ્ટાંત મળતું નથી કે»! શબ્દ 
1 કેવળ ગુણવાચક રૂપમાં કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટેબોલવામાં આવતો હોય, અને કુર્બાનના અવતરણ પછી આ શબ્દ 
| માત્ર અલ્લાહતૂઆલાની જાત માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, બીજા કોઈનાય માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો નથી. 
| આ અસાધારણ વર્ણનશૈલીથી આપોઆપ એ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે અદ્ધિતીય અને એકાકી-અનન્ય-અજોડ હોવું 
અલ્લાહનો વિશિષ્ટ ગુણ છે, પ્રાણીઓ અને અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુઓમાંથી કોઈ અન્ય તેના ગુણો જેવા ગુણો 

| ધરાવતું નથી. તે એક છે, કોઈ તેનું સમકક્ષ કે તેના જેવો કોઈ બીજો નથી. 


પછી જે પ્રશ્નો મુશ્રિકો અને એહલે-ક્તાબ (યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ)એ રસૂલુલ્લાહ કં ને આપના રબ 
| વિશે કર્યા હતા, તે બધાને ધ્યાનમાં રાખતાં જુઓ કે 401 ક કહ્યા પછી નૈ્ક કહીને તેનો જવાબ કેવી રીતે 
આપવામાં આવ્યો છે. 


સૌપ્રથમ, આનો અર્થએ છે કેએ જ એકલો રબ (પ્રભુ-પાલનહાર) છે, કોઈ અન્યની રુબૂબિયત (પ્રભુતા અને 
ક પાલનહારી)માં ભાગીદારી નથી, અને “7 - ઇલાહ (ઉપાસ્ય) એ જ હોઈ શકે છે, જે રબ હોય, તેથી ઉલૂ[હેયત 
| (ઈશ્વરત્વ)માં પણ કોઈ તેનો ભાગીદાર નથી. 


બીજું, આનો અર્થ એ પણ છે કે એ જ એકલો સૃષ્ટિનો સર્જનહાર છે, સર્જનત્તા આ કાર્યમાં કોઈ અન્ય તેનો 

8 | ભાગીદાર તથી. એજ એકલો સૃષ્ટિનો માલિક છે, સૃષ્ટિના તંત્રનો પ્રબંધક અને વ્યવસ્થાપક છે, પોતાના સર્જનોને 
8. | રોજી પહોંચાડનાર છે, અને કપરા સમયે મદદ કરવાવાળો અને ફરિયાદ સાંભળનાર છે. ખુદાઈ (ઈશ્વરત્વ)ના આ 
મ કાર્યોમાં, જેને તમે સ્વયં માનો છો કે તે અલ્લાહના કાર્યો છે , કોઈ અન્યનો સહેજ પણ ફાળો કે યોગદાન કે હિસ્સો 

થી. ર 

ત્રીજું, તેમણે એ પણ પૂછયું હતું કે તે કઈ વસ્તુથી બનેલો છે ? તેનો વંશ શું છે ? તે કઈ જાતિનો છે ? દુનિયાનો 

મ વારસો તેણે કોના પાસેથી મેળવ્યો છે ? અને તેના પછી કોણ તેનો વારસદાર હશે ? તેથી તેમનાં તમામ પ્રશ્નોનો 

| જવાબ પણ અલ્લાહત્‌આલા માટે કેવળ એક જ શબ્દ / બોલીને આપી દેવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થએ છે 

। કે (૧) એ જ એક ખુદા હંમેશાથી છે અને હંમેશા રહેશે, ન તેનાથી પહેલાં કોઈ ખુદા હતો, ન તેના પછી કોઈ ખુદા 

ક | હશે. (ર) ખુદાઓની કોઈ જાતિ હોતી નથી, જેનો તે સભ્ય હોય, બલ્કે તે એકલો ખુદા છે અને કોઈ તેનું સહજાતિ 


તફહીસુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 278 અલ-ઇખ્લાસ - ૧૧૨ 


ક. નથી. (૩) તેની જાત કેવળ ૪ (એક) નથી, બલ્કે.9! (અદ્વિતીય-અજોડ-અનન્ય, 5પાં-વ્રા૧૭15, બીજા 
ય કીઈને તેના સાથે મૂકી ન શકાય તેવો) છે, જેમાં કોઈપણ હેસિયતે “કસરત' (એકથી વધારે)નો કોઈ અંશ સુદ્ધા નથી. 
પ તે અંગો-ભાગોના મિશ્રણથી બનેલ અસ્તિત્વ નથી, જેનું પૃથક્કરણ અને વિભાજન કરી શકાય, જેકોઈ રૂપરંગ અને 
| આકાર રાખતો હોય, જે કોઈ જગ્યાએ-સ્થળે રહેતો હોય અથવા કોઈ વસ્તુ તેના અંદરજગ્યા કરતી હોય, જેનો કોઈ 
| રંગ હોય, જેના કેટલાક અવયવો હોય, જેની કોઈ દિશા અને રૂખ હોય, અને જેના અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું 
ક પરિવર્તન કેફેરફાર થતો હોય. તમામ પ્રકારોની બહુલતા અને અનેકંત્વથી તદ્દન પવિત્ર અને મુક્ત તે એક માત્ર જાત 
| છે, જે દરેક રીતે છ છે. (અહીંએ વાત સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ કે અરબી ભાષામાં “*## ' શબ્દ તદન એ 
| જ પ્રમાણે-પ્રયુક્ત થાય છે, જે પ્રમાણે આપણે ઉર્દૂમાં “એક' શબ્દ પ્રયુક્ત કરીએ છીએ. મોટી-મોટી બહુલતાઓ પર 
આધારિત કોઈ સંચયને પણ તેની સંગ્રહિત કે એકત્રિત હેસિયતની રીતે. ૪# કે 'એક' કહેવામાં આવે છે, જેમ કે 
| એક માણસ, એક જાતિ, એક દેશ,એક દુનિયા, ત્યાં સુધી કે એક સૃષ્ટિ; અને કોઈ સંચયના દરેક ભાગને અલગ- 
ય, અલગ પણ 'એક' જ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ છ! શબ્દ અલ્લાહત્‌આલા સિવાય કોઈના માટે વાપરવામાં આવતો 
। નથી. તેથી કુર્ઓાન-મજીદમાં જ્યાં પણ અલ્લાહત્‌આલા માટે .## શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે, ત્યાં 4219 4 -એક 
| જ ઉપાસ્ય અથવા 5છૂશ 413401 -એકલો અલ્લાહ, જે સૌને પ્રભુત્વ હેઠળ રાખનારો છે -કહેવામાં આવ્યું છે; 
| કેવળ .9/ કહેવામાં નથી આવ્યું, કેમ કે આ શબ્દ એ વસ્તુઓ માટે પણ પ્રયુક્ત થાય છે, જેપોતાની જાતમાં વિભિન્ન 
પ્રકારની બહુલતાઓ ધરાવે છે. તેનાથી વિપરીત, અલ્લાહ માટે અને કેવળ અલ્લાહ માટે.૪! શબ્દ અબાધિત રીતે 
| પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, કેમ કે માત્ર એ જએક હસ્તી એવી છે, જેમાં કોઈપણ હેસિયતે કોઈપણ પ્રકારે બહુલતા, 
| અનેકત્વ કે બહુસંખ્યા નથી કે “એકથી વધારે” નથી, જેની «(૭2 (એકત્વ) દરેક પ્રકારે સંપૂર્ણ છે.) 
જ] ૪) મૂળભૂત રીતે 4૩-૭ શબ્દ પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેનું મૂળ૩ “ “6 છે. અરબી ભાષામાં આ 
9, મૂળથી જે શબ્દો નીકળે છે, તેના પર એક દષ્ટિપાત કરવાથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે આના અર્થમાં કેટલી વ્યાપકતા 
1 છે ઃ ર 
- 41: ઇરાદો કરવો, ઉચ્ચ સ્થાનજે ખૂબ જ મોટું માપ ધરાવતું હોય, ઉચ્ચ પહાડ પરની સપાટજમીન, 
| એ માણસ જેને યુદ્ધમાં ભૂખ-તરસ ન લાગતી હોય, એ નેતા જેનો જરૂરત માટે સંપર્ક કરવામાં આવે. 
| - 4 : દરેક વસ્તુનો ઉચ્ચ ભાગ, એ વ્યક્તિ જેનાથી ઉચ્ચ કોઈ અન્ય વ્યક્તિ ન હોય, એ નેતા જેનું 
પ અત્તુસરણ કરવામાં આવતું હોય અને તેના વગર કોઈપણ મામલામાં નિર્ણય ન કરવામાં આવતો હોય, એ નેતા જેનો 
જીના જરૂરતમંદ લોકો સંપર્ક કરતા હોય, શાશ્વત, સર્વોચ્ચ દરજ્જાવાળો , નક્કર-સુદઢ અને મજબૂત જેમાં કોઈ પોલાણ કે 
| હીલ ન હોય અને જેનાથી ન કોઈ વસ્તુ નીકળતી હોય, ન તેમાં પ્રવેશી શકતી હોય, એ માણસ જેને યુદ્ધમાં ભૂખ- 
ક! તરસ નલાગતી હોય. 
- 44 :નક્કર, સુદઢ અને મજબૂત વસ્તુ જેમાં કોઈ છિદ્ર કે પોલાણ ન હોય. 
- 44-45 : લક્ષ્ય જેના તરફ જવાનો ઇરાદો કરવામાં આવે, કઠણ વસ્તુ જેમાં કોઈ આંતરિક નિર્બળતા 
| નહોય. ી 
નૈવ :એઘરજેનો જરૂરત માટેસંપર્કકરવામાં આવે. 
ખૈ-55 ૮પ : ઉચ્ચ ઇમારત. ર 
- હડઝકીગ્ડઝડક ડઝ :એવ્યક્તિ તરફ જવાનો ઇરાદો કર્યો. 
ઝગ ો:મામલોતેને સુપ્રત કરી દીધો, તેના સમક્ષ મામલો રજૂકરી દીધો, મામલામાં તેના પર 


તફહીમુલ કુર્બાનઃ પારએ-અમ્મ ઝે 279 રી _ અલ-ઇખ્લાસ-૧૧૨ 


નઃ 
ક 
ન 
ન 
હુ 
નઃ 


ભરોસો કર્યો. (સલાહ, કામૂસ, લિસાનુલ અરબ) ર 

આશાબ્દિકઅર્થોના કારણે આયત ડ4.-5ર્ઢીઉ માંગ.) શબ્દની જે સમજૂતીઓ સહાબા અને તાબેઈન 
અને તત્પશ્ચાત્‌ના વિદ્ાનોથી નોંધવામાં આવી છે, તેને અમે નીચે દર્શાવીએ છીએઃ - 

-હઝરત અલીફ, ઇકરિમાઅને કઅબં અહબારઃ ““૫૦૦ એ છે, જેનાથી ઉચ્ચતરકોઈ નહોય.” જ. 

-હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ 4, હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ 4જી અને અબૂ વાઈલ શકીક બિન |2. 
સંલ્માઃ ““એસરદારકે નેતા, જેનું નેતૃત્વ પરિપૂર્ણ ડોય અને ચરમસીમાએ પહોંચેલું હોય.” 

-ઇબ્ને અબ્બાસ «નું બીજું કથન : ““44.9 એ છે, જેના તરફ લોકો કોઈ આફત કે મુસીબત ઉતરી આવે તો | 
મદદ માટે રજૂથાય.”' તેમનું એક અન્ય કથન ઃ “'એ સરદાર કે નેતા, જે પોતાના નેતૃત્વમાં, પોતાની પ્રતિષ્ઠામાં, [જ 
પોતાની મહાનતામાં, પોતાની સહનશીલતામાં અને દૂરંદેશીમાં, પોતાના જ્ઞાનમાં અને પોતાના ડહાપણ- |૭. 
વિવેકશીલતામાં પરિપૂર્ણહોય.” 

-હઝરતઅબૂ હુરૈરા કઃ ““તે, જે સૌથી બેનિયાઝ (નિઃસ્પૃહ, નિરપેક્ષ) હોય અને સૌ તેનાથી અપેક્ષા રાખતા [૪ 
'હોય, સૌ તેના મોહતાજ હોય.” પન 

-ઇકરિમાના અન્ય કથનો : ““તે, જેમાંથી ન કોઈ વસ્તુ કદી નીકળી હોય, ન નીકળતી હોય.”' ““જે ન ખાતો [, 
હોય, ન પીતો હોય.” આના જ સમાનાર્થી કથનો શઅબી અને મુહમ્મદ બિન કઅબ અલ-કરઝીથી પણ નોંધવામાં [ન 
આવ્યાછે; 

- સુલઃ “અપેક્ષિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે લોકો જેનો ઇરાદો કરે અને મુસીબતોમાં મદ મદદ મોટે જેના તરફ ફિ 
રજૂથાય. 

'-સઈદબિનજુબૈરઃ ““તે, જેપોતાનાતમામ ગુંશો અનેકાર્યોમાંપરિપૂર્ણહોય-” 

-રબીઅ બિનઅનસઃ “તે, જેના પર કોઈ આફત ન આવતી હોય.” ી 

-મુકાતિલ બિન હય્યાનઃ “'તે, જે નિષ્કલંક, ખામીરહિત હોય.” 

-ઇબ્નેકૈસાનઃ ““તે, જેના સમાન ગુણો કોઈ બીજો ધરાવતો ન હોય.” 

-હસનબસરી અને કતાદા ઃ “જે શાશ્વત અને અવિનાશી હોય.” આનાથી મળતા આવતા કથનો કર ફર 
અને મુઅમ્મરઅને મર્ર્તુલ હમદાનીથી પણ નોંધવામાં આવ્યા છે. દ 

-મરતુલ હમ્દાનીનું એક અન્ય કથન એ છે કે, ““એ, જેપોતાની મરજી મુજબ જે ઈચ્છે નિર્ણય કરે અનેજે કામ [ું. 
ચાહે કરે, તેની આજ્ઞા અને નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવાવાળું કોઈન હોય.” 

-ઇબ્રાહીમનખઈઃ “તે, જેનાતરફ લોકો પોતાની જરૂરતો માટે રજૂથાય.” કુ. 

-અબૂબક્ર અલ-અંબારી ઃ ““ભાષાવિદો દરમ્યાન એ વાતમાં કોઈ મતભેદ નથી કે “૦૦ એ સરદાર કે નેતાને [9 
કહે છે, જેનાથી ઉચ્ચતર કોઈ અન્ય સરદાર કે નેતા ન હોય, અને જેના તરફ લોકો પોતાની જરૂરતો અને પોતાના નું 
મામલાઓ માટે રજૂ થાય.”' આનાથી નજીક અઝૂ-ઝજ્જાનનું કથન છે. તેઓ કહે છે કે, “૬૦૭ એ છે,.જેના પર [9 
સરદારી કે નેતૃત્વનું સમાપન થઈ ગયું હોય અને દરેકપોતાની જરૂરતોમાટેજેના તરફ રજૂથાય.” _ ક 


દિ 


હવે વિચાર કરો કે પહેલા વાક્યમાં ર401 કેમ કહેવામાં આવ્યું અને આ વાક્યમાં 45594 કહેવાનું શું 
કારણ છે. ડા શબ્દ વિશે અમે વર્ણવી ચૂક્યા છીએ કે તે કેવળ અલ્લાહત્‌આલા માટે વિશિષ્ટ છે, કોઈ અન્ય માટે તે |: 
મૂળથી પ્રયુક્ત થતો જ નથી, તેથી તેને ૪!, અથાત્‌ સામાન્ય નામવાચકના રૂપમાં પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ [ 


અતા કા ક અ ક 


7 
# 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ છુ 280 અલ-ઇખ્લાસ - ૧૧૨ .” 


જ “૯-5 શબ્દનો ઉપયોગ સર્જનો માટે પણ થાય છે, તેથી 4-94 કહેવાનેબદલે 45501 41કહેવામાં આવ્યું, [%. 
જુ જેનો અર્થ એ છે કે મૂળ અને વાસ્તવિક 4.8.5 અલ્લાહત્‌આલા જ છે. સર્જન જો કોઈ હેસિયતથી “હોય, તો |ું. 
| કૌઈ બીજી હેસિયતથી _(#“” નથી, કેમ કે તે નાશવંત છે, અવિનાશી અને અક્ષય નથી; જેનું પૃથક્કરણ અને [%* 

| વિભાજન સંભવ છે, સંમિશ્રણ છે, ગમે ત્યારે તેના ભાગો છૂટા પડી શકે છે, કેટલાંક સર્જનો તેના પર આધારિત છે, [& 

દ મ તો કેટલાક પર તે સ્વયં આધારિત છે; તેની સરદારી કે નેતૃત્વ સાપેક્ષ છે, અબાધિત નથી; કોઈની સરખામણીમાં તે પ રુ 
1 શ્રોષ્ઠ છે, તો તેની સરખામણીમાં બીજું કોઈ શ્રેહ છે; કેટલાંક સર્જનોની અમુક જરૂરિયાતોને તે પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ [7 

| સૌની તમામ જરૂરિયાતો પૂરી કરવી તેના સામર્થ્યમાં નથી. તેનાથી વિપરીત, અલ્લાહત્‌આલા _5- હોવાના [હ 

| ગુણોમાં દરેક રીતે પૂર્ણ છે. સમગ્ર દુનિયા તેના પર આધારિત છે અને તે કોઈના પર આધારિત નથી. દુનિયાની | 

8 | તમામ વસ્તુઓ પોતાના અસ્તિત્વ અને જીવન તથા પોતાની આવશ્યકતાઓ અને જરૂરિયાતો માટે જાણે-અજાણે ક 
કી. તેના તરફ રજૂથાય છે અને સૌની તમામ જરૂરિયાતો પૂરી કરવાવાળો એ જ એક માત્ર છે. તે અવિનાશી અને અનંત 18. 
પ છે. આજીવિકા આપે છે, લેતો નથી. એકલો-અનન્ય અને અદ્વિતીય છે, સંમિશ્રણ નથી કે તેનું પૃથક્કરણ કે [જું 
ભાજન થઈ શકે. સમગ્ર સૃષ્ટિ પર તેનું સાર્વભૌમત્વ સ્થાપિત છે અને તે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તેથી એ કેવળ 7 નથી, હ. 

| બલે -#” છે, અર્થાત્‌એકજ એવી હસ્તી, જે હકીક્તમાંહ*નાઃતમામ અને સંપૂર્ણ ગુણો ધરાવે છે. ક 


પછી, તે કી છે, તેથી અનિવાર્ય છે કે તે એકાંકી, અદ્ધિતીય, અજોડ અને અનન્ય હોય, કેમ કે આવી હસ્તી [. 
એક જ હોઈ શકે છે, જેને કોઈની જરૂર જ ન હોય અને સૌને તેની જરૂર હોય, સૌ તેના પર આધારિત હોય. બે કે [નુ 
| તેનાથી વધારે હસ્તીઓ બધાથી નિરપેક્ષ-નિઃસ્પૃહ અને સૌની જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકતી નથી. ઉપરાંત, તેના 
4 ડોવાથીએ પણ અનિવાર્યથાય છે કેએ જએકઉપાસ્ય હોય, કેમ કેમાનવી ઇબાદત એનીજ કરે છે જેનાપર [8 
| તે આધારિત હોય, અને તેનાથી એ પણ અનિવાર્યથાય છે કે તેના સિવાય કોઈ ઉપાસ્ય ન હોય, કેમ કે જે જરૂરિયાતો 
પૂરી કરવાની શક્તિ અને અધિકાર જ ન ધરાવતો હોય તેની બંદગી અને ઇબાદત કોઈ બુદ્ધિશાળી અને સમજદાર |. 
માણસ કરી શકતો નથી. 


(૫) મુશ્રિકોએ દરેક યુગમાં ખુદાઈ (ઈશ્વરત્વ)ની એ ધારણા અપનાવી છે કે માનવીઓની જેમ ખુદાઓની [# ક 

ર પણ કોઈ જાતિ છે, જેમાં ઘણા સભ્યો છે, અને તેમનામાં લગ્ન-વિવાહ તથા જન્મ અને પ્રજોત્પાદનનો સિલસિલો 13. 

મ] ચાલે. છે. આ અજ્ઞાનતાપૂર્ણ ધારણાથી તેમણે અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન (સમગ્ર સૃષ્ટિના પ્રભુ-પાલનહાર [નું 

| અલ્લાહ)ને પણ પવિત્ર અને ઉચ્ચતર ન સમજ્યો અને તેના માટે પણ સંતાન ઉચિત ઠેરવી. તેથી આરબવાસીઓની [9 

8 આ માન્યાતા કુર્બાન-મજીદમાં વર્ણવવામાં આવી છે કે તેઓ ફરિશ્તાઓને અલ્લાહત્‌આલાની પુત્રીઓ ઠેરવતા [₹ 

| હતા. પયગંબરો કછકાની ઉમ્મતો (સમુદાયો) પણ આ અજ્ઞાનતાથી સુરક્ષિત ન રહી શકી, તેમના ત્યાં પણ કોઈ |. 

| બુઝુર્ગ (સંત, મહાપુરુષ) વ્યક્તિને અલ્લાહત્‌આલાનો પુત્ર ઠેરવવાની માન્યતા પેદા થઈ ગઈ. આ વિભિશઞ [ર 

| બંધશ્રદ્ધાઓમાં બે પ્રકારની ધારણાઓ તેમના ત્યાં પણ ભેળસેળ થતી રહી છે. કેટલાક લોકોએ એમ સમજ્યું કે જેને [%* 

3 | તેઓ અલ્લાહત્આલાનું સંતાન ઠેરવી રહ્યા છે, તેઓ પવિત્ર હસ્તીનું વંશીય સંતાન છે, અને કેટલાકે એ દાવો કર્યો કે ર 

ફુ. જેને તેઓ અલ્લાહનો પુત્ર કહી રહ્યા છે, તેને અલ્લાહે પોતાનો દત્તક બનાવ્યો છે. જો કે તેમનામાંથી કોઈની પણ એ |%, 
પ હિંમત ન થઈ કે, મઆઝ-અલ્લાહ (અલ્લાહ માફ કરે) , કોઈને અલ્લાહનો પિતા ઠેરવે. પરંતુ દેખીતું છે કે જ્યારે |4 

| કઈ હસ્તી વિશે એ કલ્પના કરવામાં આવે કે તે જન્મ અને પ્રજોત્પાદનથી મુક્ત નથી અને તેના વિશે એવી ધારણા |4* 

કે| કરવામાં આવે કે તે પણ માનવીની જેમ એ પ્રકારની કોઈ હસ્તી છે, જેના ત્યાં સંતાન પેદા થાય છે, અને જેને [9 

| નિઃસંતાન હોવાની સ્થિતિમાં કોઈને પુત્ર બનાવવાની આવશ્યકતા પડે છે, તો પછી માનવીય મન એ કલ્પનાથી [ક 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ . “281 અલ-ઇખ્લાસ - ૧૧૨ 


1 પ સુરક્ષિત નથી રહી શકતું કે તેને પણ કોઈની સંતાન સમજે. આ જ કારણ છે કે જે પ્રશ્નો રસૂલુલ્લાહ સલ્લ.ને 
| પૂછવામાં આવ્યા હતા, તેમાંથી એક એ હતો કે અલ્લાહનો વંશ શું છે ? અને બીજો એ કે કોના પાસેથી તેને દુનિયાનો 
જુ વારસો મળ્યો છે અને કોણ તેના પછી તેનો વારસદાર હશે? 


₹. આ અજ્ઞાનતાપૂર્ણ પૂર્વધારણાઓનું જો વિશ્લેષણ કરવામાં આવે તો જણાઈ જાય છે કે તાર્કિક રીતે તેને માની 
| લેવાથી બીજી કેટલીક બાબતોને પણ માની લેવું અનિવાર્ય થઈજાય છેઃ * 
સૌપ્રથમએ કેખુદાએક ન હોય, બલ્કે ખુદાઓની કોઈજાતિ હોય અને તેના લોકો ખુદાઈ (ઈશ્વરત્વ)ના ગુણો, 
| કાર્યો અને અધિકારોમાં ભાગીદાર હોય. આ વાત ખુદાનું કેવળ વંશીય સંતાન હોવાનું માની લેવાથી જ અનિવાર્ય 
| બનતી નથી, બલે કોઈને દત્તક માની લેવાથી પણ અનિવાર્ય થાય છે, કેમ કે કોઈનું દત્તક અનિવાર્યપણે તેની 
| સહજાતિનું જ હોઈ શકે છે, અને જ્યારે, મઆઝ-અલ્લાહ, તે ખુદાની સહજાતિમાંથી છે, તો તેનાથી ઇન્કાર કરી 
શકાતો નથી કે તે ખુદાઈના ગુણો પણ ધરાવે છે. 
ે બીજુંએ કેસંતાનની કોઈ ધારણા તેના વગર નથી કરી શકાતી કે નર અને માદામાં મિલન થાય અને કોઈપદાર્થ 
જ પિતા અને માતાના શરીરમાંથી નીકળીને બાળકનું રૂપ ધારણ કરે. આમ, અલ્લાહ માટે સંતાન માની લેવાથી 
| અનિવાર્ય થાય છે કે, મઆઝ-અલ્લાહ, તે એક ભૌતિક અને શારીરિક અસ્તિત્વ હોય, તેની સહજાતિ કોઈ તેની 
'। પત્ની પણ હોય અને તેના શરીરમાંથી કોઈ પદાર્થપણ નીકળે. 
| ત્રીજુંએકેજન્મ અને પ્રજોત્પાદનનો સિલસિલો જયાં પણ છે, તેનું પ્રયોજન એ હોય છે કે લોકો નાશવંત હોય છે 
મ અને તેમની જાતિ બાકી'રાખવા માટે અનિવાર્ય હોય છે કે તેમનાથી સંતાન પેદા થાય, જેનાથી તેમનો વંશ આગળ 
ચાલે. હવે અલ્લાહ માટે પણ સંતાન માની લેવાથી એ પણ અનિવાર્ય બની જાય છે કે તે સ્વયં, મખઆઝ-અલ્લાહ, 


| નાશવંત હોય અને બાકી રહેવાવાળી વસ્તુ ખુદાઓની વંશ હોય, ખુદાની જાત નહીં. ઉપરાંત, આનાથી એ પણ 
દી અનિવાર્યથાય છે કે તમામ નાશવંત લોકોની જેમ, નઊઝુબિલ્લાહ, ખુદાનો પણ કોઈ આરંભ અને અંત હોય, કેમ કે 
| જન્મ અને પ્રજોત્પાદન પર જે જાતિઓના જીવનનો આધાર હોય છે, તેના લોકો ન શાશ્વત હોય છે, ન સદૈવ અને ન 
1 તો સનાતન. * 


ચોથું એ કે કોઈને દત્તક બનાવવાનો આશય એ હોય છે કે એક નિઃસંતાન માણસ પોતાના જીવનમાં કોઈ 

! રી મદદગારનો, અને પોતાના અવસાન પછી કોઈ વારસદારનો જરૂરતમંદ હોય છે. તેથી અલ્લાહત્‌આલા માટે એ 
| માની લેવું કે તેણે કોઈને પુત્ર બનાવ્યો છે, એ પવિત્ર હસ્તી તરફ અનિવાર્યપણે એ જ નબળાઈઓને જોડવું છે, જે 

| નાશવંત લોકોમાં જોવા મળે છે. 

0, આ તમામ પૂર્વધારણાઓનું મૂળ, આમ તો, અલ્લાહત્‌આલાને ૪% અને. | કહેવાથી જ કપાઈ જાય છે, 
ય પરંતુ તેના પછી એ ઇરશાદ ફરમાવવાથી કે “ન તેને કોઈ સંતાન છે અને ન તે કોઈનું સંતાન', આ મામલામાં કોઈ 
ન સંદેહ, ગૂંચવાડો કે અનિશ્ચિતતાનો જરા પણ અવકાશ બાકી રહેતો નથી. પછી, સર્જનહાર-પાલનહાર (ખુદા) વિશે 
| આ ધારણાઓ શિર્ક (અનેકેશ્વરવાદ)ના સૌથી મુખ્ય કારણોમાંથી છે, તેથી અલ્લાહતૃઆલાએ કેવળ સૂરઃ 
| ઇખ્લાસમાં જ તેનું સાફ-સાફ, સ્પષ્ટ, અબાધિત, નિશ્ચિત અને અંતિમ ખંડન કરવા પર સંતોષ ન માન્યો, બલ્કે 

! ે ઠેકઠેકાણે આ વિષયને જુદી-જુદી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે, જેથી લોકો હકીકતને સંપૂર્ણપણે સમજી લે. ઉદાહરણ . 
| રૂપે નીચે આયતો જુઓ: 
| “વકાહપ્કટ્કકાડાડફ.4૪૬૪૭-%૬હાકફ-&%- 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 282 ઉ અલ-ઇખ્લાસ-૧૧૨ ,' 


પિ કંઈધરતીમાં છે, બધું જ તેની મિલ્કત છે.” (સૂરઃ નિસાઃ ૧૭૧) 
| છે, વાસ્તવમાં આ લોકો તદન જૂઠા છે.” (સૂરઃ સાફ્ફાતઃ ૧૫૧-૧૫૨) 


| જાણે છે કે આ લોકો (ગુનેગારો તરીકે) રજૂકરવામાં આવનારછે.”' (સૂરઃ સાફ્ફાતઃ ૧૫૮) 


ડુ ર જાણ્યા-સમજ્યા વગર તેના માટે પુત્રો અને પુત્રીઓ ઠરાવી દીધી, જો કે તે પવિત્ર અને ઉચ્ચતર છે, એ વાતોથી જે 
જુ તેઓ કહે છે. તે તો આકાશો અને ધરતીનો મૌલિક પ્રણેતા અને અનોખો નિમતા છે. તેનો કોઈ પુત્ર કેવી રીતે હોઈ 
જ'| શકે છે, જયારે કે કોઈ તેની જીવન-સંગિનિજ નથી. તેણે દરેક વસ્તુને પેદા કરી છે.” ક 


| તેમનાં સંતાન કહે છે) તે ઓ બંદાઓ છે, જેમને પ્રતિષ્ઠા આપવામાં આવી છે.” (સૂરઃ અલ-અંબિયાઃ ૨૬) 


જ! તે તો બેનિયાઝ (નિઃસ્પૃહ અને નિરપેક્ષ) છે. આકાશોમાં જે કંઈ છે અને ધરતીમાં જે કંઈ છે બધું જ તેની મિલ્કત છે. 
1 તમારા પાસે આ કથનની દલીલ શું છે ? શું તમે અલ્લાહ વિશે એ વાતો કહો છો, જેને તમે જાણતા નથી?” 


“'અલ્લાહતો બસ એક જ ખુદા છે. તે પવિત્ર છે એનાથી કે કોઈ તેનો પુત્ર હોય. જે કંઈ આકાશોમાં છે અને જે 


૦્હપ્્રવ્ડડ્ફીક્કાજટત#ઇડડક્ડડ્ટશકા 
“સારી રીતે સાંભળી લો, આ લોકો વાસ્તવમાં પોતાની ઉપજાવી કાઢેલી વાત કહે છે કે અલ્લાહ સંતાન ધરાવે 


પાં #૭૪૦#૪૦૭ઉ,”:% [| ...”્‌ડ 9 4/4 ક. 
હહ છા વ્રકનજઇણડ#જાનઝઇન્જાદડડ 
''આમણે અલ્લાહ અને ફરિશ્તાઓ દરમ્યાન વંશનો સંબંધ બનાવી રાખ્યો છે, જયારે કે ફરિશ્તાઓ સારી રીતે 


કહ હણરઝડી-ઇ#રકક્ડશ૯ડ * 
“લોકોએ તેના બંદાઓમાંથી કેટલાકને તેનો અંશબનાવી દીધા. હકીકત એ છે કે મનુષ્ય ખુલ્લો અપકારી છે.” 
(સૂરઃ રુખરુફ : ૧૫) 
હકકરછ્કત્ટ્યવકઇક્ડન્ટદઈઇડહઠટ્ટીટઇક,હુકડ્કડ 
હહકડછકહઉઇ/#ક%ઇકજઇટકઠંબ 5૮% 
2 *ક* પટ: ત 8 
9 જવ્્વકત્ક ય્ટ્ર્છ કે 


““અનેલોકોએ જેમને અલ્લાહના ભાગીદાર ઠેરવી દીધા, જ્યારે કે તે તેમનો સર્જનહાર છે, અને તેમણે કંઈપણ 


ભૂરઃ અલ-અન્‌આમ : ૧૦૦-૧૦૧) 
કેહકઉડશ્ષહ્ કડ: &૪ટ#૭। હડક %૪% 
“અને એ લોકોએ કહ્યું કે પરમ્‌ કૃપાળુ અલ્લાહે કોઈને પુત્ર બનાવ્યો છે. પવિત્ર છે તે, બલ્કે (જેમને આ લોકો 


“જહાશ્ક્5ટપ્ઇદ્ઠક્્ઇાહુપ્કઈઇઇઈ ક બ્હ:ડાહઈદકાકદાઇણ 
૦૯% ૦ઝપાડદ ઠ%ઇઇઈડહુદાડહ# 
“લોકોએ કહી દીધું કે અલ્લાહે કોઈને પુત્ર બનાવ્યો છે, સુબ્હાનલ્લાહ (અલ્લાહપવિત્ર અને ખામીરહિત છે) ! 


., ન“ (સૂરઃ યૂનુસ : ૯૮) 
દરા ઠ- થઇક હફ 5૬46 -્કડ હડ #હડકા ર 
ડા હ્ટટડકઇફ ## 


“અને (હે નબી ફક!) કહો, પ્રશંસા છે એ ખુદા માટે, જેણે ન કોઈને પુત્ર બનાવ્યો, ન રાજ્ય-સત્તા અને 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 283 અલ-ઈખ્લાસ - ૧૧૨ 


ર સાર્વભૌમત્વમાં તેનો કોઈ ભાગીદાર છે, અને ન તે વિવશ છેકે તેનો કોઈ મદદગાર હોય.” 
ર ક - . સિૂરઃ બની ઇસરાઈલ : ૧૧૧) 


#હ્૦5૬૬૭૪ પ્ઇ ન્ડ કાડાદ 
* “અલ્લાહેકોઈનેપુત્ર નથીબનાવ્યો, અને કોઈબીજો ખુદા તેના સાથે નથી.” (સૂરઃ અલ-મુ'મિનૂનઃ ૯૧) 
આ આયતોમાં દરેક પાસાથી એ લોકોની આસ્થાઓ-માન્યતાઓનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે, જેઓ અલ્લાહ 
ક | માટે વંશીય સંતાન અથવા દત્તક સંતાન ઠેરવે છે, અનેતેમના ખોટા હોવાની દલીલો પણ વર્ણવી દેવામાં આવી છે ક 
$. | આ અને આ વિષયની અન્ય ઘણી આયતો; જે કુર્બાન-મેજીદમાં છે, સૂરઃ ઇખ્લાસની સૌથીઃશ્રેઠ સમજૂતી અને તેનું 
| વિવરણ કરેછે. . ક 2.9 જ." ુ . 
છ. (૬) વાસ્તવમાં નિ શબ્દ પ્રયુક્ત થયો છે, જેનો અર્થ દષ્ટાંત, મળતું આવતું, સાદશ્ય, સમાન દરજજાનું, 
ક! સમોવડડિયું થાય છે. નિકાહ (લગ્ન)ના મામલામાં ## શબ્દ આપણી ભાષામાં પણ વપરાય છે અને તેનો આશય એ 
| હોય છે કે છોકરો અને છોકરી સામાજિક રીતે બરાબરનું જોડું હોય. આમ, આ આયતનો અર્થએ છે કેસમગ્ર સૃષ્ટિમાં 
ન કોઈ નથી, ન કદી હતો, ન ક્યારેય હોઈ શકે છે, જે અલ્લાહ જેવો હોય, અથવા તેના સમાને દરજ્જાનો હોય, 
ર્‌ અથવાજેપોતાના ગુણો, કાર્યો અને અધિકારોમાં કોઈદરજ્જામાં પણ તેનાથી સમાનતા ધરાવતો હોય. _ 


-બ- 


૦૭૭૦૭૦૩૦૭૭ ૭૦૦-૭૦-૦૦૭૦૭2૭૭ ૭૭૦૦૦૦૦૭૭૦ 22 22222222222 ઝગ ઝગ ઝગ ઝગ? 
5 _* ર 5 4 5.૭૪-૭૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦:;૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૭૦૦:૦૦: 


તફહીસુલ કુઅનિ ઃ પારએ-અમ્મ 284 મુઅવ્વિઝતેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


મુઅવ્વિઝતેન 


અલ-ફલક ------------- 


0 આમતોકુર્અન-મજીદની આ અંતિમ બે સૂરઃઓ પોતાનામાં અલગ-અલગ છે અને કુઅનિમાં અલગ ક. 
મુ નામોથી લખેલી છે, પરંતુ તેમના વચ્ચે પરસ્પર એવો ગાઢ સંબંધ છે અને તેમનાં વિષયો એકબીજા સાથે [4ું* 
8] એટલી ઊંડી સુસંગતતા ધરાવે છે કે તેમનું એક (સંયુક્ત) નામ ઝક 7** (મુઅવ્વિઝ્તેન, પનાહ કે શરણ | 
| માંગવાવાળી બે સૂરઃઓ) રાખવામાં આવ્યું છે. ઇમામ બયહકીએ “દલાઇલે નુબૂવ્વત'માં લખ્યું છે કેઆ [8 
ની બંને સૂર” ઓ ઊતરી પણ છે એક સાથે. તેથી જ બંનેનું સંયુક્ત નામ રાખી દેવામાં આવ્યું છે. અમે અહીં [નું 
જ બંનેની એક જ પ્રસ્‍તાવના લખી રહ્યા છીએ, કેમ કે તેમનાથી સંબંધિત મામલાઓ અને ચચઓ તદ્દન [જ 
| એક્સરખી છે. અલબત્ત, આગળ તેનો અનુવાદ અને વિવરણ જુદા-જુદાઃકરવામાં આવશે. ક 


નું ઉતરાણકાળઃ 


હઝરત હસન બસરી, ઇકરિમા, અતા અને જાબિર બિન ઝૈદ રહ. કહે છે કે આ સૂરઃઓ મક્કી છે. [૨ 
રત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ હે થી પણ એક રિવાયત આ જ છે. પરંતુ તેમનાથી બીજી રિવાયત એ છે 

છે! કે આ મદની છેઅને આજ કથન હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન રુબૈર ડ# અને કતાદાનું પણ છે. આ બીજા | 
5 | કથનને જે રિવાયતો પુષ્ટિ આપે છે તેમાંથી એક મુસ્લિમ, તિરમિઝી, નિસાઈ અને મુસ્નદ ઇમામ અહમદ [ક 
જુ બિન હમ્બલમાં હઝરત ઉકબા બિન આમિર & ની એ હદીસ છે કે રસૂલુલ્લાહ કૈંક એ એક દિવસે મનેકહ્યું: 1 
9] કઈ ખઝાહાઉ હઝ દાન ના॥ાડઝટઇ/ 0 “તમને કંઈખબર છે કે આ જે રાત્રે [હ 
જ] મારાપર કેવી આયત ઊતરી થઈ છે? આ અત્તુપપ આયત છે -હઈ। હ / 2% અને હળાહ્ઝ્ઝ ડઝ”. ક 
જ. આ હદીસ એ કારણસર આ સૂરઃઓના મદની હોવાની દલીલ છે કે હઝરત ઉકબા બિન આમિર “હિજરત [4. 
જ પછી. મદીતા-તય્યિબામાં ઈમાન લાવ્યા હતા, જેમ કે અબૂ દાઉદ અને નિસાઈએ સ્વયં તેમના પોતાના [4 
ક | નિવેદનથી નોંધ્યું છે. બીજી રિવાયતો, જે આ કથનની પુષ્ટિનું કારણ બન્યું છે, તે ઇબ્ને સઅદ, મુહય્યુસૂ- [| 
થે. સુન્નષહ બગ્વી, ઇમામ બયહકી, હાફિઝ ઇબ્ને હજર, હાફેઝ બદરુદદીન એની, અબ્દ બિન હુમૈદ વગેરેએ [૭. 
મી નોંધેલ એ રિવાયતો-છે કે જ્યારે મદીનામાં યહૂદીઓએ રસૂલુલ્લાહ છં પર જાદુ કર્યું હતું અને તેની અસરથી [4 
૪] ડુઝૂર કછ બીમાર પડીઃ ગયા હતા, તે વખતે આ સૂરઃઓ અવતરિત થઈ હતી. ઇબ્ને સઅદે વાકદીના [ફ 
હ તં હવાલાથી વર્ણન કર્યું છે કે આ હિ.૭ નો બનાવ છે. આ જ કારણસર સુફિયાન બિન ઉયય્્‌નાએ પણ આ દ ં 
ની સૂરઃને મદની કહી છે. 


| પરંતુજેમ કે અમે સૂરઃ ઇખ્લાસની પ્રસ્‍તાવના (પરિચય) માં વર્ણવી ચૂક્યા છીએ, કોઈ સૂરઃ કે આયત જ 
જ. વિશે જયારે એમ કહેવામાં આવે છે કે તે ફલાણા પ્રસંગે અવતરિત થઈ હતી, તો તેનો અર્થ અનિવાર્યપણે એ [નું. 


તકહીમુલ કુર્અનિ : પારએ-અમ્મ 285 મુઅન્વિઝતૈન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


છુ તઆલા તરફથી તેના જ તરફ ફરીથી, બલ્કે ક્યારેક વારંવાર હુઝૂર કં નું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું. 
| અમારા મતે આવો જ મામલો મુઅવ્વિઝતૈનનો પણ છે. આનો વિષય સ્પષ્ટ દશી રહ્યો છે કે આ મક્કાના 14 
હ આરંભિક કાળમાં તે વખતે અવતરિત થઈ હશે, જ્યારે ત્યાં હુઝૂર ફંક નો વિરોધ ખૂબ જોર પકડી ચૂક્યો 
પ હતો. પછીથી જ્યારે મદીના-તય્યિબામાં મુનાફિકો, યહૂદીઓ અને મુશ્રિકોનાં વિરોધનું તોફાન ઉઠ્યું, તો 
1 હુઝૂર કક ને ફરીથી એ જ બંને સૂરઃઓના પઢવાની શિખામણ આપવામાં આવી, જેમ કે હઝરત ઉકબા બિન 
9 આમિર # ની ઉપરોક્ત રિવાયતમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ જ્યારે આપ ઉપર જાદુ 
0 કરવામાં આવ્યું અને આપની બીમારીની સ્થિતિએ ગંભીર રૂપ ધારણ કર્યું, તો અલ્લાહના આદેશથી 
| જિબ્રઈલ કએ આવીને ફરી આ જ સૂરઃઓ પઢવાનો આપને નિર્દેશ કર્યો. તેથી અમારા મતે એ 
ર] તફસીરવેત્તાઓનું નિવેદન જ વધારે વિશ્વસનીય છે, જેઓ આ બંને સૂરઃઓને મક્કી ઠેરવે છે. જાદુના 
દ રુ મામલાની સાથે આને સાંકળી લેવામાં તો એ બાબત પણ અવરોધરૂપ છે કે તેના સાથે કેવળ સૂરઃ 
શું ફલકની માત્ર એક આયત દ્ર ડે હ્ડેડેઇ્ડહ% 4 જ સંબંધ ધરાવે છે, સૂરઃ ફલકની બાકી આયતો | 
| અને આખી સૂરઃ અન્‌-નાસનો આ મામલાથી પ્રત્યક્ષ રૂપે કોઈ સંબંધ નથી. 
ન. વિષય અને વિષયવસ્તુઃ 
| ડયેક્કા-મુઅઝ્ઝમામાં આ બંને સૂરઃઓ જે સંજોગોમાં ઊતરી હતી, તે એ હતા કે ઇસ્લામના 
દિ આહવાન્નો આરંભ થતાં જ એવું લાગવા માંડ્યુ હતું કે અલ્લાહના રસૂલ ફક એ જાણે મધપૂડામાં હાથ 
1 નાખી દીધો છે. જેમ-જેમ આપનો સંદેશ ફેલાતો ગયો, કુરેશના કાફિરો (ઇસ્લામ-વિરોધીઓ»નો વિરોધ 
૨ | પણ તીવ્ર બનતો ગયો. જયાં સુધી તેમને એ આશા રહી કે કદાચ તેઓ કોઈ પણ પ્રકારની સોદાબાજી કરીને 
હી કે સમજાવી-ફોસલાવીને આપને આ કામથી દૂર રાખી શકશે, ત્યાં સુધી તો દુશ્મનીની તીવ્રતા થોડીક ઓછી 
| રહી, પરંતુ જયારે હુઝૂર ફંક એ તેમને આ વિશે તદ્દન નિરાશ કરી દીધા કે તેમના સાથે દીનના મામલામાં 
8 કોઈ સમાધાન કરવા માટે તેઓ તૈયાર થઈ શકશે, અને સૂરઃ કાફિરૂનમાં સાફ-સાફ તેમને કહી દેવામાં 
ય આવ્યું કે જેમની બંદગી તમે કરો છો, તેમની બંદગી કરવાવાળો હું નથી, અને જેની બંદગી હું કરું છું, તેની 
| બંદગી કરવાવાળા તમે નથી, તેથી મારો માર્ગ જુદો છે અને તમારો માર્ગ જુદો, તો કાફિરોની દુશ્મની [૧ 
૬] પોતાની ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ. ખાસ કરીને જે કુટુંબોના લોકોએ (પુરુષો કે સ્રીઓએ, છોકરા કે 
જૂ છોકરીઓએ) ઇસ્લામ અપનાવી લીધો હતો, તે કુટુંબોના લોકોના હૃદયોમાં તો હુઝૂર જં વિરુધ્ધ હમેશા 
| (શુસ્સાની) ભટ્ટીઓ સળગતી રહેતી હતી. ઘરે-ઘર આપને ભાંડવામાં આવી રહ્યા હતા. ગુપ્ત મંત્રણાઓ 
8 | કરવામાં આવી રહી હતી કે કોઈ વખતે રાત્રે સંતાઈને આપની હત્યા કરી નાખવામાં આવે, જેથી બની 
ની હાશિમને હત્યારાની ખબર ન પડી શકે અને તેઓ બદલો લઈ ન શકે. આપન વિરુધ્ધ જાદુટોણાનો ઉપયોગ 
ક કરવામાં આવી રહ્યો હતો, જેથી આપનો કાં તો દેહાંત થઈ જાય અથવા આપ સખત બીમાર પડી જાય, 
| અથવા માનસિક રોગી થઈ જાય. જિન્ન અને મનુષ્ય બંને પ્રકારના શૈતાનો ચારે બાજુ ફેલાઈ ગયા હતા, 
નું જેથી સામાન્ય લોકોના દિલોમાં આપના વિરુધ્ધ અને આપના દ્વારા લાવવામાં આવેલા દીન (ધર્મ) અને 
| ડુર્બાન વિરુધ્ધ કોઈને કોઈ વસવસો (ભ્રમ, શંકા-કુશંકા) નાખી દે, જેથી લોકો ભ્રમિત અને શંકાશીલ થઈને 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 286 મુઅબ્વિઝતેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


ણ ન 


આપથી દૂર ભાગવા લાગે. થણાં લોકોના હૃદયોમાં ઈરષ્યાની આગ પણ સળગી રહી હતી, કારણ કે તેઓ 
ળી પોતાના સિવાય કે પોતાના કબીલાના કોઈ માણસ સિવાય બીજા કોઈ માણસનો દીપક સળગતો જોઈ શકતા 
જે! ન હતા. જેમ કે - અબૂ જહલ, જે કારણસર રસૂલુલ્લાહ કૈંક ના વિરોધમાં હદથી આગળ. વધતો જઈ રહ્યો [ર 
8 હતો, તેનું કારણ તે પોતે એ બતાવે છે કે, ““અમારા અને બની અબ્દે મનાફ (અર્થાત્‌ રસૂલુલ્લાહ કં ના |; 
જ પરિવાર)ની પરસ્પર હરીફાઈ હતી. તેમણે ભોજન કરાવ્યું તો અમે પણ ભોજન કરાવ્યું, તેમણે લોકોને [4 
જી સવારીઓ આપી તો અમે પણ આપી, તેમણે ભેટસોગાદો આપી તો અમે પણ આપી; ત્યાં સુધી કે તેઓ અને [૧ 
| અમે જ્યારે ઇજ્જત અને પ્રતિષ્ઠામાં બરાબરની ટક્કરના થઈ ગયા, તો હવે તેઓ કહે છે કે અમારામાં એક 
જ. નબી (પયગંબર) છે, જેના પર આકાશમાંથી વહી (દિવ્ય પ્રકાશના) ઉતરે છે. હવે આ ક્ષેત્રમાં અમે કેવી 
| રીતે તેમનો મુકાબલો કરી શકીએ છીએ ? ખુદાના સોગંદ ! અમે કદાપિ તેને નહીં માનીએ અને ન તેનું 
3! સમર્થન કરીશું.'' (ઇબ્ને હિશ્શામ, ભા-૧,પૂ.૩૩૭-૩૩૮) 

આ સંજોગોમાં રસૂલુલ્લાહ કં ને કહેવામાં આવ્યું કે આ લોકોને કહી દો કે હું શરણ માગું છું પરોઢના 
ફ| રબતું, તમામ સર્જનોની બૂરાઈથી, રાત્રિના અંધકારથી અને જાદુગરો અને જાદુગરણીઓની બૂરાઈથી, 
8. અને ઈર્ષ્યાળુઓની બૂરાઈથી , અને તેમને કહી દો કે હું શરણ માગું છું મનુષ્યોના રબનું, મત્તુષ્યોના સમ્રાટનું 
હુ અને મત્રુષ્યોના ઉપાસ્યનું, દરેક એ વસૂવસો (શંકાકુશંકા) નાખનારની બૂરાઈથી, જે વારવાર પાછો ફરીને 
ફી આવે છે અને લોકોના હૃદયોમાં વસ્વસાઓ નાખે છે, ચાહે જિન્ન-શૈતાનોમાંથી હોય કે મનુષ્ય- 
8 શૈતાનોમાંથી. આ એ જ પ્રકારની વાત છે જેવી હઝરત મૂસા ૪9 એ તે વખતે કહી હતી જયારે ફિરઔને 
જું ભર દરબારમાં તેમના કતલનો ઇરાદો જાહેર કર્યો હતો કે- 

ડબષ્ત,કફટવાઝડઇઇઝડ્ડ/ઇઇડુકડછું 

““મેં તો દરેક તે અહંકારીથી જે હિસાબના દિવસ પર ઈમાન ધરાવતો નથી પોતાના રબ અને તમારા 
| રબનું શરણ મેળવી લીધું છે.” (અલ-મોમિન, આ.૨૭) ર 


ત 
દ 


કઠ્ઠ્કરહટા#કઇંકટનદક2 
“'અનેમેંમારા રબ અને તમારા રબનું શરણ મેળવી લીધું છે કે તમે મારાપર હુમલો કરો.” 
] (અદૂ-દુખાન, આ.૨૦) 


બંને પ્રસંગોએ અલ્લાહના-આ મહાન પયગંબરોનો મુકાબલો તદ્દન નિઃસહાય સ્થિતિમાં પુષ્કળ સર- 

| સામાન અત્તે સાધન-સામગ્રી અને તાકાત અને વૈભવ ધરાવનારાઓ સાથે હતો. બંને પ્રસંગોએ તેઓ 
જ. શક્તિશાળી દુશ્મનો સામે પોતાના સત્ય-સંદેશ પર અડગ બની ગયા, એ સ્થિતિમાં કે તેમના પાસે કોઈ 
| ભૌતિક શક્તિ એવી નહોતી કે જેના જોરે તેઓ તેમનો મુકાબલો કરી શકે, અને બંને પ્રસંગોએ તેમણે 
૪] શરુઓની ધમકીઓ, ખતરનાક યુક્તિઓ અને વૈમનસ્યભરી ચાલબાજીઓને એમ કહીને અવગણી દીધી 
1 કે તમારા મુકાબલા માટે અમે સૃષ્ટિના રબનું શરણ મેળવી લીધું છે. દેખીતું છે કે આ દેઢ ઇરાદો અને 
જ મક્કમતા એ જ માણસ બતાવી શકે છે, જેને એ વિશ્વાસ હોય કે એ રબની શક્તિ સૌથી મોટી શક્તિ છે, તેના 
જ સામે દુનિયાની તમામ શક્તિઓ તુચ્છ છે, અને તેનું શરણ જેને પ્રાપ્ત હોય, તેનું કોઈ કંઈ જ બગાડી શકતું 


ઉ: 


ઝડ 2ઝઝઝઝ ઝડ ઝગ ઝઝ ઝઝઝઝ ઝ2 22222222 2222 2220265 222299299 69292299299 9929₹-59.ીં 


તફહીમુલ કુઅનિ ઃ પારએ-અમ્મ . 287 મુઅવ્વિઝતૈન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


ક ર નથી; એજ એ કહી શકે છે કે હું કલ્મએ-હક્ક (સત્ય-વચન) ના એલાનથી કદાપિ ડગીશ નહીં, તમે ચાહે તે 
છ કરી લો, મને તેની કોઈ પરવા નથી, કેમ કે હું તમારા અને મારા અને સમગ્ર સૃષ્ટિના રબનું શરણ લઈ 
ક ચૂક્યો છું. ર ર ી 

શ! સુઅવિઝતેનની કુર્બનિયતઃ 


_ આ બંને સૂરઃઓના વિષયને સમજવા માટે તો એટલી ચર્ચા પૂરતી છે, જે ઉપર કરવામાં આવી છે. 
જિ પરંતુ હદીસ અને તફસીર (કુર્બાનની સમજૂતી)ના પુસ્તકોમાં આમના વિશે ત્રણ એવી ચર્ચઓ આવીગઈ 
| છે, જે હૃદયોમાં શંકાઓ ઊભી કરે છે, તેથી અમે તેમનું પણ સ્પષ્ટીકરણ કરી દેવું જરૂરી સમજીએ છીએ. 


તેમાંથી એક ધ્યાન માંગી લેવો મામલો એ છે કે શું આ બંને સૂરઃઓનું કુઅનિની સૂરઃ હોવું ચોક્કસ રૂપે 

નુ સાબિત છે, અથવા આમાં કોઈ સંદેહને અવકાશ છે ? આ પ્રશ્ન એટલા માટે ઊભો થયો કે હઝરત 
| અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ “# જેવા ઉચ્ચ દરજ્જાના સહાબીથી જુદી-જુદી રિવાયતોમાં એ વાત નોંધવામાં 
| આવી છે કે તેઓ આ બંને સૂરઃઓને ફુઅનિની સૂરઃ માનતા નહોતા અને પોતાની કુઅનિની નકલમાંથી 
જુન તેમણે આ બંનેને કાઢી નાખી હતી. ઇમામ અહમદ, બઝઝાર, તબરાની, ઇબ્ને મરદૂયા, અબૂ યઅલા, 
ક અબ્દુલ્લાહ બિન અહમદ બિન હમ્બલ, હુમૈદી, અબૂ નઈમ, ઇબ્ને હબ્બાન વગેરે હદીસવેત્તાઓએ 
8, વિભિન્ન સનદોથી અને મોટાભાગની સાચી સનદોથી આ વાત હઝરત ઇબ્ને મસૂઊદ «ક થી નોંધી છે. આ 
ન રિવાયતોમાં ન કેવળ એ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમણે આ સૂરઃઓને પોતાની કુર્બાનની નકલમાંથી કાઢી 


૪] નાખી હતી, બલ્કે એ પણ વર્ણવ્યું છે કે તેઓ કહેતા હતા, “'કુઅનિની સાથે તે વસ્તુઓ ન મેળવો, જે 

જ કુર્ચાનનો ભાગ નથી. આ બંને કુરાનમાં સામેલ નથી. આ તો એક આદેશ હતો, જે નબી ફં ને આપવામાં 

જું] આવ્યો હતો કે આપ આ શબ્દોમાં ખુદાથી શરણ માંગો.” કેટલીક રિવાયતોમાં આમાં એ વધારો પણ છે કે 
| તેઓ આ સૂરઃઓને નમાઝમાં પઢતા નહોતા. ર * 


આં રિવાયતોના કારણે ઇસ્લામના વિરોધીઓને કુર્અાન વિશે એ શંકાઓ ફેલાવવાની તકમળી ગઈ કે, 

8 | મુઆઝ-અલ્લાહ, આ પુસ્તક ફેરફારથી સુરક્ષિત નથી, બલ્કે આમાં જ્યારે આ બે સૂરઃઓ ઇબ્ને મસ્‌ઊદ #ંક 
નીય જેવા સહાબીના નિવેદન અનુસાર પુરવણી છે, તો કોણ જાણે શું-શું વધારો અને ઘટાડો થયો હશે. આ 
ક ટીકાથી પીછો છોડાવવા માટે કાઝી અબૂબક્ર અલ-બાકિલ્લાની અને કાઝી અયાઝ વગેરેએ એવું અર્થઘટનઃ 
યુ કે ઇબ્ને મસૂઊદ હક મુઅવ્વિઝતેન કુઅનિનો એક ભાગ હોવાનો ઇન્કાર કરનારા નહોતા, બલ્કે કેવળ 
મના પાસે જેકુર્બાનની નકલ હતી તેમાં નોંધવાનોઃ ઇન્કાર કરતા હતા, કેમ કે તેમની દષ્ટિએ આ નકલમાં 
વળ એ જ વસ્તુઓ નોંધવામાં આવવી જોઈતી હતી, જેને અંકિત કરવાની રસૂલુલ્લાહ કક એ પરવાનગી 
૬ આપી હોય, અને ઇબ્ને મસૂઊદ «ફં સુધી એ જાણકારી નહોતી પહોંચી કે હુઝૂર કક એ તેની પરવાનગી 
ક આપી દીધી છે. પરંતુ આ અર્થઘટન સાચું નથી, કેમ કે સાચી સનદોની સાથે એ વાત સાબિત છે કે ઈબ્ને 
| મસૂઊદ હૂંક એ તે સૂરઃઓના કુર્ઓાની સૂરઃઓ હોવાનો ઇન્કાર કર્યો છે. અમુક બીજા મહાનુભાવો, જેમ કે 

દ] ઇમામ નવવી, ઇમામ ઇબ્ને હઝમ અને ઇમામ ફખરુદ્દીન રાઝીએ મૂળથી એ વાતને જૂઠી અને બાતિલ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 288 મુઅવ્વિઝ્તેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


ફી (અસત્ય) ઠેરવી દીધી છે કે ઇબ્ને મસૂઊદ કએ આવી કોઈ વાત કહી છે. પરંતુ પ્રમાણિત એતિહાસિક . 
જી તથ્યોનેસનદવગર રદ કરી દેવું કોઈ બૌદ્ધિક રીત નથી. 


હવે પ્રશ્ન એ છે કે ઇબ્ને મસૂઊદ ડી ની આ રિવાયતોથી કુર્ઓાન પર જે ટીકા કરવામાં આવે છે, તેનો ક 
જ સાચો રદિયો શું છે? આ પ્રશ્નના ઘણા જવાબો છે, જેને અમે ક્રમવાર દર્શાવીએ છીએ ઃ 


૧.-- હાફિઝ ઇબ્ને બઝ્ઝારે પોતાની “મુસ્નદ'માં ઇબ્ને મસૂઊદ કક ની આ રિવાયતો નોંધ્યા પછી [૭ 
જોં લખ્યું છે કે પોતાના આ અભિપ્રાયમાં તેઓ એકલા છે. સહાબામાંથી કોઈએ પણ તેમના આ કથનનું [નૌ 
| સમર્થન કર્યું નથી. 

૨.- તમામ સહાબાની સર્વસંમતિથી ત્રીજા ખલીફા સૈયદના ઉસ્માન #% એ કુર્બાન-મજીદની જે [જુ 
૨ | રૃતિઓ સંપાદિત કરાવી હતી અને ઇસ્લામી ખિલાફત તરફથી જેમને ઇસ્લામી દુનિયાના મુખ્ય કેન્દ્રોમાં [જ 
.! સરકારી સ્તરે મોકલી હતી, તેમાં આ બંને સૂરઃઓ નોંધેલી હતી. ી 


૩.-રસૂલુલ્લાહ ડજું ના મુબારક સમયથી આજ સુધી સમગ્ર ઇસ્લામી દુનિયાની કુર્બાનની જે કૃતિ પર [2 
| સહમતિ છે, તેમાં આ બંને સૂરઃઓ નોંધેલી છે. એક માત્ર અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ «ક નો મત, તેમના |. 
જ ઉચ્ચ સ્થાન છતાં , આ વ્યાપક સહમતિની સરખામણીમાં કોઈ મહત્ત્વ ધરાવતો નથી. 


જ] ૪.- રસૂલુલ્લાહ કૈંક થી અત્યંત વિશ્વસનીય હદીસો અનુસાર એ સાબિત છે કે આપે આ સૂરઃઓને ડી 
જ નમાઝમાં પોતે પઢી છે, બીજાઓને પઢવાની શિખામણ આપી છે અને કુર્અાનની સૂરઃઓની હેસિયતથી જ [જુ 
| લોકોને આ વાતની શિક્ષા આપી છે. ઉદાહરણ રૂપે નીચેની હદીસો જુઓ : ને 


મુસ્લિમ, અહમદ, તિરમિઝી અનૈ [નિસાઈના હવાલાથી હઝરત ઉકબા બિન આમિર કક ની એ [જ 
8 | રેવાયતો અમે નોંધી ચૂક્યા છીએ કે હુઝૂર કક એ સૂરઃ ફલક અને સૂરઃ નાસ વિશે તેમને એ ફરમાવ્યું કે આજે જ 
જ. રાત્રે આ આયતો મારા પર અવતરિત થઈ છે. અનિસાઈની એક રિવાયત ઉકબા બિન આમિર થી એ છે કે |%. 
જ રસૂલુલ્લાહ છછ એ આ બંને સૂરઃઓ સવારની નમાઝમાં પઢી. ઇબ્ને હિબ્બાને આ જ મહાનુભાવ હઝરત [%* 
9) ઉકબા «ક થી રિવાયત નોંધી છે કે હુઝૂર ફક એ તેમને ફરમાવ્યું : ““જો સંભવ હોય તો તમારી નમાઝોમાંથી [છે] 
8. આ બંતે સૂરઃઓનું પઠન છૂટવા ત પામે.”' સઈદ બિન મન્સૂરે હઝરત મઆઝ બિન જબલ «ક થી રિવાયત |. 
જુ નોંધી છે કે હુઝૂર કૈ એ સવારની નમાઝમાં આ બંને સૂરઃઓ પઢી. ઇમામ અહમદે પોતાની “મુસ્નદ'માં [જ 
8 | સનદ સાથે એક અન્ય સહાબીની એ રિવાયત નોંધી છે કે હુઝૂર કૈક એ તેમને ફરમાવ્યું : જ્યારે તમે નમાઝ [ફેં 
જ. પઢો, તો એમાં આ બંને સૂરઃ પઢવાનું રાખો. મુસ્નદ અહમદ, અબૂ દાઉદ અને નિસાઈમાં ઉકબા બિન |૭, 
જુ આમિર કની એ રિવાયત છે કે હુઝૂર છછ એ તેમને ફરમાવ્યું : “'શું હું બે એવી સૂરઃઓ તમને ન શીખવાડું, [વું 
| જે એ સર્વશ્રેઠ સૂરઃઓમાંથી છે, જેમને લોકો પઢે છે ?” તેમણે અરજ કરી : જરૂર હે રસૂલુલ્લાહ (૪8)! રી 
$, આના પર હુઝૂર કક એ તેમને આ જ મુઅવ્વિઝતેનઃપઢાવી. પછી નમાઝ ઊભી થઈ, તો હુઝૂર કછ એ આ જ [૭. 
જુ બે સૂરઃઓ તેમાં પણ પઢી, અને નમાઝ પછી પલટીને જ્યારે આપ તેમના પાસેથી પસાર થયા તો ફરમાવ્યું : [રું 


હ. ઉઠો ત્યારે આ સૂરઃઓને પઢવાનું રાખો.” મુસ્નદ અહમદ, અબૂ દાઉદ, તિરમિઝી અને નિસાઈમાં ઉકબા [8 

પ બિન આમિર ફક'ની એક અન્ય રિવાયત એ છે કે હુઝૂર કક એ તેમને દરેકનમાઝ પછી મુઅવ્વિઝાત (અથતિ [ર 
ક | ફુલ હુવલ્લાહુ અહદ અને મુઅવ્વિઝતેન) પઢવાની તાકીદ કરી. નિસાઈ, ઇબ્ને મરદૂયા અને હાકિમે ઉકબા [9 
$ | બિન આમિર કક ની એ રિવાયત પણ નોંધી છે કે એક વાર હુઝૂર કક સવારી પર જઈ રહ્યા હતા અને હું [9 


જું આપના મુબારકપદચિહ્નો પર હાથ મૂકતાં સાથે-સાથે ચાલી રહ્યો હતો. મેં અરજ કરી: મને સૂરઃ હૂદ અથવા | 


| સૂરઃ યૂસુફ શીખાવડી દો. ફરમાવ્યું : “અલ્લાહની નજીક બંદા માટે હૂઈટ્ડદાઠક થી વધારે લાભપ્રદ ન. 
9, કોઈ વસ્તુ નથી.” અબ્દુલ્લાહ બિન આબિસુલ-જહનીની રિવાયત નિસાઈ, બયહકી, બગ્વી અને ઇબ્ને 1. 


નુ સઅદે નોંધી છે કે હુઝૂર કૈ એ મને કહ્યું : ““ઇબ્ને આબિસ ! શું હું ન બતાવું કે શરણ માગવાવાળાએ જેટલી | 


૬ | વસ્તુઓ દ્વારા અલ્લાહનું શરણ માગ્યું છે, તેમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કઈ વસ્તુઓ છે ?”' મેં અરજ કરી, જરૂર બતાવો જ. 
હું હે અલ્લાહના રસૂલ ! ફરમાવ્યું : “91 હ, ૩8 અને “9૯” 2 #-113, આ બંને સૂરઃઓ.” 1૭. 

'। ઇબ્ને મરદૂયાએ હઝરત ઉમ્મે સલ્મા «હં ની રિવાયત નોંધી છે કે અલ્લાહને જે સૂરઃઓ સૌથી વધારે પસંદ છે 
ક તે હાઈ હન); ડે # 8 અને હહ 2# 03 છે. 
અહીંએ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ «ફક ને આ ગેરસમજ છેવટે થઈ કેવી 4 
| રીતે કે આ બંતતે કુર્ચાન-મજીદની સૂરઃઓ નથી ? આનો જવાબ આપણને બે રિવાયતોને એકત્ર કરીને [ફં 
જપી જોવાથી મળે છે. એક એ રિવાયત કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ કૂક કહેતા હતા કે આ તો એક આદેશ |. 
| હતો, જે રસૂલુલ્લાહ ફં ને આપવામાં આવ્યો હતો કે આપ આવી રીતે શરણ માગ્યા કરે. બીજી એ [દ 
| રિવાયત, જે કેટલીય વિભિન્ન સનદોથી ઇમામ બુખારી રહ.એ સહીહ અલ-બુખારીમાં, ઇમામ અહમદ |. 
હ.એ પોતાની મુસ્નદમાં, હાફિઝ અબૂબક્ર અલ-હુમૈદીએ પોતાની મુસ્નદમાં, અબૂ નઈમે પોતાની |. 


| અલ-મુસ્તખરજ'માં અને નિસાઈએ પોતાની સુનનમાં ઝિર્ર બિન હુબૈશના હવાલાથી થોડા-થોડા શાબ્દિક |8* 


૨ ફેરફારો સાથે હઝરત ઉબ્બી બિન કઅબ «ફં થી, જે કુર્બનના જ્ઞાનની રીતે સહાબાએ-કિરામમાં એક [ક 
1 વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવતા હતા, નોંધી છે. ઝિર્ર બિન હુબૈશનું નિવેદન છે કે મેં હઝરત ઉબ્બી «ક ને કહ્યું કે [$. 
ક તમારા ભાઈ અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ હક આવું-આવું કહેતા હતા. તમે તેમના આ કથન વિશે શું કહો [8 
૬ છો ? તેમણે જવાબ આપ્યો કે, “'મેં રસૂલુલ્લાહ કું ને આ વિશે પ્રશ્ન કર્યો હતો. હુઝૂર ફક એ ફરમાવ્યું કે ૪. 
ન મને કહેવામાં આવ્યું હરક (કહો), તો મેં પણ કહ્યું 8. તેથી અમે પણ એ જ રીતે કહીએ છીએ, જે રીતે હુઝૂર |: 


૪! કં કહેતા હતા.'' ઇમામ અહમદની રિવાયતમાં હઝરત ઉબ્બી હડ ના શબ્દો આ છે : “'હું સાક્ષી આંપું છું કે | - 


1 રસૂલુલ્લાહ ક એ મને બતાવ્યું કે જિબ્રઈલ કજ એ આપને હાઇ! હ- /ર 5 #10₹ કહ્યું હતું, તેથી આપે પણ ! રં 
જું] એવું કહ્યું, અને તેમણે છ હ» 5 # 103 કહ્યું હતું, તેથી આપે પણ એવું જ કહ્યું. તેથી અમે પણ એ જ રીતે 14. 
| કહીએ છીએ, 'જે રીતે હુઝૂરં કક એ કહ્યું.'' આ બંને રિવાયતો પર વિચાર કરો, તો ખ્યાલ આવશે કે હઝરત |9' 
પિ અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ ક ને બંને સૂરઃઓના શબ્દ હક (કહો) જોઈને એ ગેરસમજ થઈ કે રસૂલુલ્લાહ | 
જ ફૂીને હાઈ! કઈ અતે “0: ઝેઝઇ3કહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેમણે [રુ 


તફહીમુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 290 મુઅવ્વિઝ્તેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, એન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


9 | આના વિશે પ્રશ્ન ઊભો થયો અને તેમણે હુઝૂર કૈં ને આના વિશે પ્રશ્ન પૂછી લીધો. હુઝૂર કં એ બતાવ્યું કે 
1 જિબ્રઈલ કશ એ હેં કહ્યું હતું, તેથી હું પણ તક કહું છું. આ વાતને એ રીતે સમજો કે જો કોઈને આદેશ 
8] આપવાનો આશય હોય અને તેને કહેવામાં આવે કે “કહો, હું શરણ માગું છું' તો તે આદેશ-પાલનમાં એમ 
૬! નહીં કહે કે “કહો, હું શરણ માગું- છું', બલ્કે તે “કહો' શબ્દ કાઢીને “હું શરણ માગું છું' કહેશે; તેનાથી 
1 વિપરીત, જો કોઈને ઉચ્ચ અધિકારીનો સંદેશવાહક આ શબ્દોમાં સંદેશ પહોંચાડે કે “કહો, હું શરણ માગું છું' 
| અને આ સંદેશ તેને પોતાના સુધી સીમિત રાખવા માટે નહીં, બલ્કે બીજા લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે 
૬! આપવામાં આવે, તો તે લોકો સુધી સંદેશના શબ્દોને યથાવત પહોંચાડશે, તેમાંથી કોઈ વસ્તુ કાઢી 
ન! નાખવાનો તેને અધિકાર નહીં હોય. આમ, આ બંને સૂરઃ ઓની શરૂઆત હક શબ્દથી થવી એ વાતનો સ્પષ્ટ 
જી'| પુરાવો છે કે આ વાણી વહી (દિવ્ય પ્રકાશના) છે, જેને હુઝૂર કૈંક એ જ શબ્દોમાં પહોંચાડવા બંધાયેલા હતા, 
| જે શબ્દોમાં તે આપને મળી હતી. તેની હેસિયત કેવળ એક આદેશની નહોતી, જે નબી કં ને આપવામાં 
આવ્યો હોય. કુર્બાન-મજીદમાં આ બંને સૂરઃઓ ઉપરાંત ૩૩૦ આયતો એવી છે, જે હક (કહો) શબ્દથી 
જું! શરૂ થઈ છે. આ બધામાં રક નું હોવું એ વાતની નિશાની છે કે આ અલ્લાહની વાણી છે, જેને એ જ શબ્દોમાં 
ક! પહોંચાડવી હુઝૂર કં ના શિરે ફર્ઝ (અનિવાર્ય) હતું, જે શબ્દોમાં તે આપના ઉપર અવતરિત કરવામાં આવી 
છ. હતી. નહિં તો દરેક જગ્યાએ જો એક આદેશ હોત, તો હુઝૂર કં આ શબ્દને કાઢીને એ વાત કહેતા, જેના 
| કહેવાનો આપને આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, અને તેને કુર્બાનમાં અંકિત ન કરવામાં આવતો, બલ્કે 
દ તં હુઝૂર જક કેવળ આ આદેશના પાલનમાં એ વાત કહેવા પર સંતોષ માનતા, જેને કહેવાનો આપને આદેશ 
| આપવામાં આવ્યોહતો. ' ી 


91 અહીંજો માણસ થોડોક વિચાર કરે, તો તેની સમજમાં એ વાત સારી રીતે આવી શકે છે કે સહાબાએ- 
| કિરામને નિર્દોષ સમજવું અને તેમની કોઈ વાત માટે “ખોટું' શબ્દ સાંભળતાં જ સહાબાના અપમાનની 
છિ બુમરાણ મચાવી દેવી કોઈપણ રીતે અનુચિત કૃત્ય છે. અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન 
9 સસૂઊદ કક જેવા મહાન સહાબીથી કુર્ચાનની બે સૂરઃઓ વિશે કેટલી મોટી ચૂક થઈ ગઈ. આવી ચૂક જો 
€.। આટલા મહાન દરજ્જાના સહાબીથી થઈ શકે છે, તો બીજાઓથી પણ કોઈ ચૂક થઈ જવી સંભવ છે. આપણે 
જં બૌદ્ધિક સંશોધન માટે તેની તપાસ પણ કરી શકીએ છીએ, અને કોઈ સહાબીની કોઈ વાત કે અમુક વાતો 
૨ ખોટી હોય, તો તેને ખોટી પણ કહી શકીએ છીએ. અલબત્ત, કઠોર અત્યાચારી હશે'એ વ્યક્તિ, જે ખોટાને 
જ. ખોટું કહેવાથી આગળ વધીને તેમના ઉપર ટીકાત્મક અને વ્યૅગાત્મક ભાષાનો ઉપયોગ કરે. આ જ 
| મુઅવ્વિઝતેન વિશે તફસીરવેત્તાઓ અને હદીસવેત્તાઓએ ઇબ્ને મસૂઊદ ક ના મતને ખોટો કહ્યો છે, 
8 પરંતુ કોઈએ પણ એ કહેવાનું સાહસ નથી કર્યું કે કુઅનની આ બે સૂરઃઓનો ઇન્કાર કરીને, મઆંઝ- 
મ અલ્લાહ, તેઓ કાફિરબનીગયા છે. ી કે 
જ હુંઝૂર કફઉપર જાદુની અસરઃ ી 


બીજી સમસ્યા, જે આ સૂરઃઓના મામલામાં ઊભી થઈ છે, તે એ છે કે રિવાયતો અનુસાર હુર કે 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 291 શુઅબ્વિઝતેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


ર માટે જિબ્રઇલ ઠ૪% એ આવીને આપને આ સૂરઃઓ પઢવાનો નિશ કર્યો હતો. આ અંગે પ્રાચીન અને 
જુ અવચીન યુગના અનેક બુદ્ધિવાદી (૨101181151) લોકોએ વાંધો ઉઠાવ્યો છે કે આ રિવાયતને જો માની 
| લેવામાં આવે તો સમગ્ર શરીઅત શંકાસ્પદ બની જાય છે, કેમ કે જો નબી (પયગંબર) ઉપરઃજાદુની અસર 
8! થઈ શકતી હતી અનેઆ રિવાયતો પ્રમાણે થઈ ગઈ હતી, તો ઓપણે એમ કહી શકતા નથી કે વિરોધીઓએ 
જુ જાદુના બળે નબી પાસે શું-શું કહેવડાવી અને કરાવી લીધું હોય, અને તેમણે આપેલી શિક્ષામાં કેટલી 

| વસ્તુઓ અલ્લાહ તરફથી હશે અને કેટલી જાદુના અસર હેઠળની. એટલું જ નહીં, બલ્કે તેઓ કહે છે કેઆ 
હ ે વાત સાચી માની લીધા પછી તો એ પણ કહી શકાય નહીં કે જાદુથી જ નબીને નબૂવ્વતના દાવા માટે 

| ઉશ્કેરવામાં આવ્યા હોય અને નબીએ ભ્રમમાં પડીને એવું સમજી લીધું હોય કે તેમના પાસે ફરિશ્તો આવ્યો 
ફે] છે. તેમની દલીલ એવી પણ છે કે આ હદીસો કુર્બન-મજીદ સાથે ટકરાય છે. કુર્બાનમાં તો કાફિરોનો એ 
! ા આરોપ વર્ણવવામાં આવ્યો છે કે નબી એકવશીભૂત, અર્થાત્‌ જાદુથી કે વશીકરણથી પ્રભાવિત માણસ છે 


4જી, .“## 5૯.» 


પ બાઇ હક#%છાહક્ટાકાઠ#ઈ -આ અત્યાચારીઓ પરસ્પર કહે છે કે આ તો એક જાદુની 
૪] અસર પામેલો માણસ છે જેના પાછળ તમે લોકો જઈ રહ્યા છો. -બની ઇસરાઈલ :૪૭) , પરંતુ આ હદીસો | 
! ા  કાફિરોના આરોપને સાચો ઠેરવે છે કે હકીકતમાં નબી ઉપરજાદુની અસર થઈ હતી. 
આ મામલાની તેપાસ માટે જરૂરી છે કે સૌપ્રથમ એ જોવામાં આવે કે શું વાસ્તવમાં પ્રમાણિત |% 


૨ એતિહાસિક રિવાયતો (કથનો) અનુસાર એ પુરવાર થયેલું છે કે રસૂલુલ્લાહ કક ઉપર જાદુની અસર થઈ | 
પ હેતી ? અને જો થઈ હતી તો તે શું હતી અને કેટલી હદ સુધી થઈ હતી ? ત્યારબાદ એ જોવામાં આવે કે જે કંઈ 4 


કું ઇતિહાસથી સાબિત છે તે અંગે તે વાંધાઓ લાગુ પણ પડે છે કે નહીં, જે કરવામાં આવ્યા છે? 


આરંભિક કાળના મુસ્લિમ આલિમોની એ અત્યંત સત્ય-નિષ્ઠા હતી કે તેમણે પોતાના વિચારો અને 
| અનુમાનો-ધારણાઓ હેઠળ ઈતિહાસને વિકૃત કરવાની કે તથ્યો પરપરદો નાખવાની કોઈ કોશિશ ન કરી, 
8 |! બલ્કે જે કંઈ એતિહાસિક રીતે સાબિત હતું, યથાવત અત્ુગામી પેઢીઓ સુધી પહોંચાડી દીધું અને એ વાતની 
| કોઈ પરવા ન કરી કે આ તથ્યોથી જો કોઈ માણસ વિપરીત પરિણામો તારવવા પર ઉતરી આવે, તો તેમણે 
1 ઉપલબ્ધ કરાવેલ આ સામગ્રી કેવી રીતે તેના કામ આવી શકે છે. હવે જો એક વાત અત્યંત પ્રમાણભૂત અને 
છ અનેક એતિહાસિક માધ્યમો દ્વારા સાબિત હોય, તો કોઈ પ્રમાણિક બુદ્ધિજીવી અને સમજદાર માટે ન તો એ 
“યોગ્ય છે કે તે એ કારણસર ઇતિહાસનો ઇન્કાર કરી દે કે તેને માની લેવાથી તેના નજીક ફલાણી-ફલાણી 
ક ખરાબીઓ અને નુકસાનો ઉદ્ભવે છે, અને ન એ ઉચિત છે કે જેટલી વાતો ઈતિહાસથી સાબિત છે, તેને 
| અટકળો અને અતુમાનોના ઘોડાઓ દોડાવીને તેની વાસ્તવિક હદથી વધારે ફેલાવવાની અને વધારવાની 
નુ. કોશિશ કરે. તેના બદલે તેનું કામ એ છે કે ઇતિહાસને ઇતિહાસની હેસિયતથી મામી લે અને પછી જુએ કે 
જ] તેનાથી વાસ્તવમાં શું સાબિત થાય છે અને શું નથી થતું. 


$.; જ્યાં સુધી એતિહાસિક હેસિયતનો સંબંધ છે, નબી કફ ઉપર જાદુની અસર થવાનો કિરસો તદન 
| પ્રમાણિત છે અને બૌદ્ધિક સમાલોચનાથી તેને જો ખોટું સાબિત કરી શકાતું હોય, તો પછી દુનિયાની કોઈ 


્‌ 


| એતિહાસિક ઘટના પણ સાચી સાબિત કરી શકાતી નથી. તેને હઝરત આઈશા ડફ, હઝરત ઝેદ બિન 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ર 292 મુઅવ્વિઝતેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


| અરકમ હક અને હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ ડકએ બુખારી, મુસ્લિમ, નિસાઈ, ઇબ્ને માજા, ઇમામ 
જુ અહમદ, અબ્દુર્‌-રઝ્ઝાક, હુમૈદી, બયહકી, તબરાની, ઇબ્ને સઅદ, ઇબ્ને મરદૂયા, ઇબ્ને અબી શૈબા, 
| હાકિમ, અબ્દ બિન હુમૈદ વગેરે હદીસવેત્તાઓએ. એટલી વિભિજ્ત અને અસંખ્ય સનદોથી નોંધી છે કે તેનો 
૬ | વિષય 'તવાતુર'” ની હદે પહોંચી ગયો છે, જો કે એક-એક રિવાયત પોતાનામાં “ખબરે વાહિદ'” છે. 
| આની વિગતો જે રિવાયતોમાં આવી છે, તેને અમે એક સાથે તમામ રિવાયતોથી સંકલન કરીને એક સળંગ 
કે! ઘટનાના રૂપમાં અહીં નોંધીએ છીએ : ક 
 _ હુદૈબિયાની સંધિ પછી જ્યારે નબી છક મદીના પાછા- પધાર્યા, તો મુહર્રમ હિ.૭માં ખૈબરથી 
| યહૂદીઓનું એક પ્રતિનિધિ-મંડળ મદીના આવ્યું અને એક પ્રસિદ્ધજાદુગરલબીદ બિન આ'સમથી મળ્યું, જે 
। અન્સારના બની ઝુરૈક કબીલાનો હતો.” આલોકોએ તેને કહ્યું કે મુહમ્મદ (ઉં)એ અમારા સાથે જે કંઈ કર્યું 
| છે તે તમને ખબર છે. અમે તેમના પર જાદુ કરવાનો ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ કોઈ સફળતા ન મળી. હવે 
| અમે તમારા પાસે આવ્યા છીએ, કેમ કે તમે અમારાથી મોટા જાદુગર છો. લો , આ ત્રણ અશરફીઓ છે, 
8 | તેનો સ્વીકાર કરો અને મુહમ્મદ (કૈ) પર એક જોરદાર જાદુ કરી દો. તે જમાનામાં હુઝૂર કૈક ના ત્યાં એક 
મ યહૂદીનો છોકરો સેવક હતો. તેનાથી સાંઠગાંઠ કરીને તે લોકોએ હુઝૂરં કૂક ના કાંસકાનો એક ટુકડો મેળવી 
| લીધો, જેમાં આપના વાળ મુબારક હતા. આ જ વાળ અને કાંસકાાના દાંતા પર જાદુ કરવામાં આવ્યું. 
| કેટલીક રિવાયતોમાં છે કે લબીદ બિન આ'સમે પોતે જાદુ કર્યું હતું અને કેટલીકમાં એવું છે કે તેની બહેનો 
| તેનાથી વધારે સારી જાદુગરણીઓ હતી, તેમનાથી જાદુ કરાવવામાં આવ્યું હતું. જે હોય તે, આ બંનેઃ 
। સ્થિતતિઓમાંથી જે સ્થિતિ પણ હોય, આ જાદુને એક નર ખજૂરના ઝુમખાના આવરણ”માં મૂકીને લબીદે 
જિ! બની ઝુરેકના ઝરવાન કે ઝી-અઝવાન નામના કૂવાના તળિયે એક પથ્થરના નીચે (વાળ અને કાંસકાના 
| દાંતાને) દબાવી દબાવી દીધા. આ જાદુની અસર નબી કૈં પર થતાં-થતાં આખું એક વર્ષ થયું, બીજા છ 
| માસમાં તબિયતમાં કંઈક ફેરફાર થવાનું શરૂ થયું, અંતિમ ચાળીસ દિવસ આકરા અને અસહ્ય અને અંતિમ 
8 | 2ણ દિવસ વધારે આકરા પસાર થયા. પરંતુ આની વધારેમાં વધારે જે અસર હુઝૂર કક પર થઈ, તે બસ એ 
થી હતી કે આપઃદુબળા થતા જઈ રહ્યા હતા. કોઈ કામ વિશે વિચારતા કે તે કરી લીધું છે, પણ ખરેખર કર્યું ન 
| હોય. પોતાની પત્નીઓ વિશે વિચારતા કે આપ તેમના પાસે ગયા છો, પણ ખરેખર ગયા ન હોય; અને 
8 | ક્યારેક આપને પોતાની દષ્ટિ પર પણ સંદેહ થતો હતો કે કોઈ વસ્તુને જોઈ છે, પણ ખરેખર જોઈ ન હોય. 
| આ તમામ અસરો આપની જાત સુધી સીમિત છે, ત્યાં સુધી કે લોકોને આની ખબર સુદ્ધા ન પડી કે આપના 


| ૧. એહદીસ, જેના રિવાયતકર્તાઓ દરેકયુગમાં એટલી મોટી સંખ્યામાં હોય કે તેમનું અસત્ય પર સમંત હોવું શક્ય ન હોય. (અનુ.) 
૨. એહદીસ, જેના રિવાયતકર્તાઓ સંખ્યાની દષ્ટિએ “તવાતુર'ની હદે નપહોંચતા હોય. 
| ૩. કેટલાક રિવાયતકર્તાઓએ તેને યહૂદી કહ્યો છે અને કેટલાકે મુનાફિક અને યહૂદીઓનો મિત્ર, પરંતુ એ વાત પર સૌ સંમત છે કે તેબની 
| રુરેકમાંથી હતો અને એ વાત સૌને ખબર છે કે બની ઝુરેક યહૂદીઓનો કબીલો નહોતો, બલ્કે ખજરઝમાંથી અન્સારનો એક કબીલો 
હતો. તેથી કાં તો તે એ લોકોમાંથી હતો, જેઓ મદીનાવાસીઓમાંથી યહૂદી બની ગયા હતા, અથવા યહૂદીઓનો મિત્ર હોવાને કારણે 
કૈટલાક લોકોએ તેને પણ યહૂદી ગણ્યો છે. તેમ છતાં તેના માટે મુત્તાફિક શબ્દ પ્રયુક્ત થવાથી એ જણાય છે કે જાહેરમાં તે મુસલમાન 
બનેલો હતો. હ હિ 


પ ૪. શરૂઆતમાં ખજૂરનું ઝુમખું એક આવરણની અંદર હોય છે, અને નર ખજૂરના આવરણનો રંગ મનુષ્યના રંગથી મળતો હોય છે અને 
તેની ગંધ મનુષ્યનાવીર્યજેવી હોય છે. ક 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ 293 મુઅવ્વિઝતેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


2: અ 4 9:૦૦.૦૦-.૯૦.૦૦.૦૦:૦૦:૦૦-૦૦.૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૭:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦૮ 


8 ઉપર શું વીતી રહ્યું છે. રહી આપના નબી હોવાની હેસિયત, તો તેમાં આપના કર્તવ્યો અને 
નુ જવાબદારીઓમાં કોઈ ખલેલ ઊભી નથી થઈ. કોઈ રિવાયતમાં એવું નથી કે તે જમાનામાં આપ કુઅનિની 
| કોઈ આયત ભૂલી ગયા હોય, અથવા કોઈ આયત આપે ખોટી પઢી લીધી હોય, અથવા પોતાની સોબતોમાં 
ક અને પોતાના વાઅઝો /વ્યાખ્યાનો»માં અને ખુત્બાઓ (ધાર્મિક પ્રવચનો)માં આપની શિક્ષાઓમાં કોઈ 
નુ ફરક આવી ગયો હોય, અથવા કોઈ એવી વાત આપે '“વહી'ની હેસિયતથી પ્રસ્‍તુત કરી દીધી હોય, જે 
1 વાસ્તવમાં આપ ૫૨ અવતરિત થઈ ન હોય, અથવા નમાઝ આપથી છૂટી ગઈ હોય અને તેના વિશે પણ કદી 
8 આપે એમ સમજી લીધું હોય કે તે પઢી લીધી છે, પરંતુ ખરેખર ન પઢી હોય. આવી કોઈ વાત, મઆઝ- 
| અલ્લાહ, બની હોત તો ધૂમ મચી જતી અને સમગ્ર આરબ પ્રદેશ આનાથી વાકેફ થઈ જતો કે જે નબીને કોઈ 
| શક્તિ હંફાવી-હરાવી ન શકી, તેને એક જાદુગરે હંફાવી-હરાવી નાખ્યો. પરંતુ આપની નબીની હેસિયત 
| આનાથી તદન અપ્રભાવિત રહી અને માત્ર પોતાના અંગત જીવનમાં આપ પોતાની જગ્યાએ તેને 
| અનુભવીને પરેશાન થતા રહ્યા. છેવટે એક દિવસે આપ હઝરત આઈશા કક ના ત્યાં હતા કે આપે વારંવાર 
| અલ્લાહત્‌આલાથી દુઆ માંગી. આ જ સ્થિતિમાં ઊંઘ આવી ગઈ અથવા ઘેન છવાઈ ગયું, અને પછી 
| જાગીને આપે હઝરત આઈશા «4 ને કહ્યું કે મે જે વાત પોતાના રબને પૂછી હતી, તે તેણે મને બતાવી દીધી 
હૂં છે. હઝરત આઈશા «કએ અરજ કરી, એ કઈ વાત છે? આપે ફરમાવ્યું, બે માણસો (અર્થાત્‌ ફરિશ્તાઓ બે 
| માણસોના રૂપમાં) મારા પાસે આવ્યા. એક માથા તરફ હતો અને બીજો પંગાથી તરફ. એકે પૂછયું, આમને 
જ રું થયું ? બીજાએ જવાબ આપ્યો, આમના ઉપર જાદુ થયું છે. તેણે પૂછયું, કોણે કર્યું છે? જવાબ આપ્યો, 
જ લબીદ બિન આ'સમે. પૂછયું, તે ક્યાં છે ?જવાબ આપ્યો, બની ઝુરૈકનાઝી-અઝવાન (અથવા ઝરવાન)ના 
જુ ફૂવાના તળિયાના પથ્થરના નીચે છે. પૂછયું, હવે આ માટે શું કરવું જોઈએ ? જવાબ આપ્યો કે કૂવામાંથી 
8 | પાણી બહાર ખેંચી લેવામાં આવે અને પછી પથ્થરના નીચેથી તેને કાઢવામાં આવે. ત્યારબાદ નબી ફંક એ 
ા ે હઝરત અલી «8, હઝરત અમ્માર બિન યાસિર#કંક અને હઝરત રુબેર «ક ને મોકલ્યા. તેમના સાથે જુબૈર 
પ બિન ઇયાસ અઝૂ-સુરકી હ અને કૈસ બિન મહસન અઝ-સુંરકી હે (અર્થાત્‌ બની ઝુરેકના આ બે માણસો) [4 
ક પણ સામેલ થઈ ગયા. પાછળથી હુઝૂર ફં સ્વયં પણ અમુક સાથીઓની સાથે ત્યાં પહોંચી ગયા. પાણી | 
8 | બહાર કાઢવામાં આવ્યું અને તે આવરણ કાઢવામાં આવ્યું. તેમાં કાંસકો અને વાળની સાથે એક તાંતમાં 
મુ] અગિયાર ગાંઠો મારેલી હતી અને મીણનું પૂતળું હતું, જેમાં સોયો ભોંકવામાં આવી હતી. જિબ્રઈલ કથ એ [2 * 
| આવીને બતાવ્યું કે આપ મુઅવ્વિઝતૈન પઢો. તેથી આપ એક-એક આયત પઢતા જતા અને તેના સાથે એક- 
૬. એક ગાંઠ ઉકેલવામાં આવતી અને પૂતળામાંથી એક-એક સોય કાઢવામાં આવતી રહી. અંત સુધી પહોંચતા 
છુ જ બધી ગાંઠો ઉકેલાઈ ગઈ. બધી જ સોયો નીકળી ગઈ અને આપ જાદુની અસરથી નીકળીને બિલકુલ 
ક્ર] એવા થઈ ગયા, જાણે એક માણસ બંધાયેલો હતો, પછી છૂટો થઈ ગયો. આ પછી આપે લબીદને બોલાવીને 
8! પૂછપરછ કરી. તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો અને આપે તેને જવા દીધો, કેમ કે પોતાની જાત માટે આપે 
જુ. કદાપિ કોઈથી બદલો લીધો નથી, એટલું જ નહીં, પરંતુ આપે એ બાબતની ચર્ચા કરવાનો પણ એમ કહીને 
ક ઈન્કાર કરી દીધો કે ““મને અલ્લાહે રોગમુક્ત કરી દીધો છે. હવે હું નથી ઇચ્છતો કે કોઈના વિરુદ્ધ લોકોને 
| ઉશ્કેરૂં,” 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 294 મુઅન્વિઝતેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ-- ૧૧૪) 


આ છે સંપૂર્ણ કિસ્સો આ જાદુનો. આમાં કોઈ એવી વસ્તુ નથી, જે આપના નબીના હોદ્દાને ઉતારી પાડતી 
| હોય. વ્યક્તિગત રીતે જો આપને ઘાયલ કરી શકાતા હતા, જેમ કે ઉહદ(ના યુદ્ધ)માં થયું; જો આપ ઘોડા 
| ઉપરથી પડીને ઇજા પામી શકતા હતા, જેમ કે હદીસો દ્વારા પ્રમાણિત છે; જો આપને વીંછી ડંખ મારી શકતો. 

8 હતો, જેમ કે કેટલીક હદીસોમાં આવ્યું છે, અને આમાંની કોઈ પણ વસ્તુ તે રક્ષણની વિરુદ્ધ નથી, જેનું નબી 

નું હોવાની હેસિયતથી અલ્લાહતૂઆલાએ આપને વચન આપ્યું હતું, તો આપ પોતાની વ્યકિતગત હેસિયતમાં 
| જાદુની અસર હેઠળ બીમાર પણ પડી શકતા હતા. નબી ઉપર જાદુની અસર થઈ શકે છે એ વાત કુર્બાન- 

૬ મજીદથી પણ સાબિત છે. સૂરઃ આ'રાફમાં ફિરઔનના જાદુગરો વિષે વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે હઝરત મૂસા 
1 કદા ના મુકાબલામાં જ્યારે તે જાદુગરો આવ્યા તો તેમણે તે હજારો માણસોના આખા સમૂહની દૃષ્ટિ ઉપર 
1 જાદુ કરી દીધો, જેઓ ત્યાં બંનેનો મુકાબલો જોવા માટે એકઠા થયા હતા (હ્રજાહૂનાઈક- “આંખોને 

ક | જાદુવશ અને હૃદયોને ભયભીત કરી દીધા...' આ.૧૧૬) અને સૂરઃ તાહામાં છે કે જે લાઠીઓ અને દોરડા 
| તેમણે ફેંક્યા હતા તેમના વિષે સામાન્ય લોકો જ નહીં, પરંતુ હઝરત મૂસા &છ પણ એમ જ સમજયા કે તે 
। તમામ તેમના તરફ સાપની જેમ દોડતાં આવી રહ્યા છે અને તેનાથી હઝરત મૂસા &છૂછ ભયભીત થઈ ગયા; 

ક! ત્યાં સુધી કે અલ્લાહત્‌આલાએ એમના ઉપર વહી ઉતારી કે ડરો નહીં, તમે જ વિજયી થશો, જરા પોતાની 
1 લાઠી ફેંકો. 

2 હઝાઈ૦ ૦ ૭૨૬, હ્કઉ૦્બઝઊાબઇકહ ટ #કક#ઈઇ 
ા *વષ્ર્ઝકં-હ૬ઇ૦૯૬ડડાડડી 

( “એકાએક તેમના દોરડાં અને તેમની લાઠીઓ તેમના જાદુના જોરે;મૂસા (જૂથ) ને દોડતા લાગવા 

૨ | માંડ્યા, અને મૂસા (ક) પોતાના મનમાં ડરી ગયો, અમે કહ્યું, ડર નહીં, તું જ વિજયી રહીશ. ફેંક, જે કંઈ 

| તારા હાથમાં છે.'-આ.દ૬ થી ૯૯). " 


રહ્યો એ વાંધો કે આ તો મક્કાના કાફિરોનો એ આરોપ સાચો પુરવાર થઈ ગયો કે નબી કં ને તેઓ 
જ. વશીભૂત કહેતા હતા. આનો જવાબ એ છે કે કાફેરો આપને વશીભૂત માનવી એ અર્થમાં કહેતા નહોતા 
| આપ કોઈ જાદુગરની અસરથી બીમાર થઈ ગયા છે, પરંતુ એ અર્થમાં કહેતા હતા કે કોઈ જાદુગરે, મખાઝ- 
પ અલ્લાહ, આપને પાગલ બનાવી દીધા છે અને આ પાગલપણા હેઠળ આપ નબૂવ્વતનો દાવો કરી બેઠાં છે 
મ અને જન્નત અને દોઝખની વાર્તાઓ સંભળાવી રહ્યાં છે. હવે સ્પષ્ટ છે કે આ વાંધો મૂળથી જ આવી બાબતને 
પ લાગુ પડતો જ નથી, જેના વિષે ઇતિહાસ દ્વારા એ પુરવાર થયેલું છે કે જાદુની અસર કેવળ હઝરત મુહમ્મદ 
9 કક ઉપર થઈ હતી, હઝરત મુહમ્મદ ડં ની તુબૂવ્વત તેનાથી બિલકુલ અપ્રભાવિત હતી. 


આ સંદર્ભમાં એ વાત પણ નોંધપાત્ર છે કે જે લોકો જાદુને માત્ર અંધશ્રદ્ધા પ્રકારની કોઈ વસ્તુ ઠેરવે છે, 
8 | તેમનો આ મત માત્ર એ કારણસર છે કે જાદુની અસરોનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક ખુલાસો કરી શકાતો નથી. પરંતુ 
| દુનિયામાં ઘણી વસ્તુઓ એવી છે, જે અનુભવ અને નિરીક્ષણમાં આવે છે, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક રીતે એ કહી 
ર શકાતું નથી કે તે કેવી રીતે ઉદ્દભવી. આ પ્રકારના ખુલાસા પર જો આપણે સમર્થ નથી, તો તેનાથી એ 
8 અનિવાર્ય થઈ જતું નથી કે તે વસ્તુનો જ ઇન્કાર કરી દેવામાં આવે, જેનો આપણે ખુલાસો નથી કરી શકતા. 


ઝની” 7૦૦; ઝની” ઝગ્ણી-શ્‌ ઝની -ઝ”ય-7--૧-૫ 2”-%" ઝય 7-૨: 7-૧૦ 9 ૩”. 2-૦૨”. ઝર”. 9-3-૧૬. 7-૧. 3-૬. 3-૨. ઝઝ”શ”ન ઝન” શન. ઝન નુખ ગજુ”. ગજબ 7જી 7૦8ન્‍ર્‌ જર બીન.) 
રર 44 50:₹9-૬૦-૯૦:૦૦-૦૦-૯૯૦-૭૦-૯૦૦-૦૦-૯૦-૦૦-૦૦-૦૦.૦૦.૦૪.૦૦:૦૦-૦૦-૯૪૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૯ 


[02૦૦-૭ ૦:૦૭:૦૭:૦ ૦-૭ ૬૭ 9-૭ ૦-૦ 9૬:૦૦:૦૭ ૦:૦૦:૦૦:૭ ૦:€૦:૦૦:૦૦:૯૦:-૦૦:૦૦:૦૦:૦ ૦-૦ ૦:૦૭ ૦:૭ ૦:૭૦: ૦૯:૦૦:૦ ૦:૦૦:૦૦:૦૦-૭૦૦:૦૦:૦૭૦:૦૦-૦૦-૦ ૯-૦૦-૦ ૦-૭ ૦-૦૦-૯ 


તફહીસુલ કુઅનિઃ પારએ-અમ્મ 295 મુઅવ્વિઝતૈન (અલ-ફલક -૧૧૩, અન્‌-તાસ - ૧૧૪) 


નુ] કરે છે, જે રીતે શારીરિક અસરો શરીરમાંથી પસાર થઈને મનને પ્રભાવિત કરે છે. જેમ કે - ભય એક | 
ક! મનોવૈજ્ઞાનિક વસ્તુ છે, પરંતુ તેની અસર શરીર પર થાય છે કે રૂંવાડા ઊભા થઈ જાય છે અને શરીરમાં 
નિ કુજારી છૂટે છે. વાસ્તવમાં જાદુથી હકીકત બદલાતી નથી, બલે માનવીનું મન અને તેની ઈન્દ્રિયો તેનાથી 
જુ પ્રભાવિત થઈને એ અનુભવવા લાગે છે કે હકીકત બદલાઈ ગઈ છે. હઝરત મૂસા *#છ તરફ જાદુગરોએ જે 
| લાઠીઓ અને રસ્સીઓ ફેંકી હતી, તે વાસ્તવમાં સાપ નહોતા બની ગયા, પરંતુ હજારો લોકોના સમૂહની 
| આંખો પર એવો જાદુ થયો કે સૌએ તેને સાપ જ અનુભવ્યા, અને હઝરત મૂસા ક સુદ્ધાંની ઇન્દ્રિયો અને 
| સાનભાન તેની અસરથી સુરક્ષિત ન રહી શક્યા. એ જ રીતે કુરબાન (અલ-બકરહ, આ.૧૦૨)માં 
૬ વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે બેબિલોનમાં હારૂત અને મારૂતથી લોકો એવો જાદુ શીખ્યા હતા, જે પતિ અને 
જ. પત્નીમાં જુદાઈ કરાવી દે. આ પણ એક મનોવૈજ્ઞાનિક અસર હતી, અને સ્પષ્ટ છે કે જો અનુભવથી લોકોને 
દ ે આ અમલની સફળતા જણાઈ ન હોત, તો તેઓ તેને ખરીદનારાં ન બની શક્યા હોત. નિઃશંક, એ વાત 
ક. પોતાની જગ્યાએ તદન દુરસ્ત છે કે બંદૂકની ગોળી અને વિમાનમાંથી પડતાં બોંબની જેમ જાદુનું અસરકારક 
પ હોવું પણ અલ્લાહની મરજી અને તેની આજ્ઞા વગર સંભવ નથી, પરંતુ જે વસ્તુ હજારો વર્ષથી માનવીના 
| અનુભવ અને નિરીક્ષણમાં આવી રહી હોય, તેના અસ્તિત્વને ખોટું ઠેરવી દેવું માત્ર એક હઠાગ્રહ છે. 
સ્લામમાં મંત્રતંત્રનું સ્થાનઃ 
ત્રીજી સમસ્યા આ સૂરઃઓના મામલામાં એ ઉદ્ભવે છે કે શું મંત્રતંત્ર (દોરાધાગા, માદળિયા, તાવીજ 
ય વગેરે)નો ઇસ્લામમાં કોઈ અવકાશ છે ? અને એ કે મંત્રતંત્ર સ્વયં અસરકારક છે કે નહીં? આ પ્રશ્ન એટલા 
| માટે ઉદ્ભવે છે કે અસંખ્ય સહીહ હદીસોમાં એ ઉલ્લેખ છે કે રસૂલુલ્લાહ #ં દરેક રાત્રે સૂતી વખતે અને 
છુ. |' ખાસ કરીને બીમારીની હાલતમાં મુઅવ્વિઝતૈન, અથવા બીજી કેટલીક રિવાયતો અનુસાર મુઅવ્વિઝાત [4 
| (એટલે કુલહુવલ્લાહ અને મુઅવ્વિઝતેન) ત્રણ વખત પઢીને પોતાના બંને હાથો ઉપર ફૂંક મારતા અને | 
હ પા માથાથી પગ સુધી સમગ્ર શરીર ઉપર જ્યાં સુધી આપના હાથ પહોંચી શકતા હતા, તેમને ફેરવતા હતા. [૭ 
જી છેલ્લી બીમારીમાં જયારે આપના માટે આવું કરવું સંભવ ન રહ્યું, તો હઝરત આઈશા «ક એ આ સૂરઃઓ 
8! (સ્વયં અથવા હુઝૂર છુંના કહેવાથી) પઢી અને આપના હાથ-મુબારકની બરકતના વિચારથી આપના જ 
“દે હાથ લઈને આપના શરીર પર ફેરવ્યા. આ વિશેની રિવાયતો સાચા પ્રમાણોની સાથે બુખારી, મુસ્લિમ, 
| નિસાઈ, ઇબ્ને માજા, અબૂ દાઉદ, મુવત્તા ઇમામ માલિકમાં સ્વયં હઝરત આઈશા «કથી રિવાયત કરવામાં 
૪! આવેલ છે, જેનાથી વધીને કોઈપણ હુઝૂર કકના અંગત જીવનથી વાકેફ હોઈ શકતું નહોતું. 


આ સંદર્ભે સૌપ્રથમ શરઈ દષ્ટિબિંદુને સારી રીતે સમજી લેવો જોઈએ. હદીસોમાં હઝરત અબ્દુલ્લાહ 
| બિન મસૂઊદ હકની લાંબી રિવાયત છે, જેના અંતમાં હુઝૂર કં ફરમાવે કે મારી ઉમ્મતના એ લોકો હિસાબ- 
મુ કિતાબ વગર જન્નતમાં દાખલ થશે, જેઓ ન ડામ આપવાનો ઇલાજ કરાવે છે, ન મંત્રતંત્ર કરે છે, ન 


તફહીશુલ કુર્બાન : પારએ-અમ્મ 296 મુઅબ્વિઝતેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ : ૧૧૪) 


૪ ડૂંકની રિવાયત છે કે હુઝૂર કંકએ ફરમાવ્યું : જેણે ડામ આપવાનો ઇલાજ કરાવ્યો અને મંત્ર-તંત્રે કચંવ્યા, |; ે 
| તેનો અલ્લાહ પર ભરોસાનો સંબંધ તૂટી ગયો. (તિરમિઝી) હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસૂઊદ કની [હ 
૨ | રિવાયત છે-કે રસૂલુલ્લાહ કક દસ વસ્તુઓને નાપસંદ કરતા હતા, જેમાંથી એક મંત્ર-તંત્ર પણ છે, સિવાય ક 
ય યુંઅવ્વિઝતેન કે મુઅવ્વિઝાતના. . (અબૂ દાઉદ, અહમદ, નિસાઈ, ઇબ્ને હિબ્બાન, હાકિમ) કેટલીક [9. 
| હદીસોથી એ પણ જાણકારી મળે છે કે શરૂઆતમાં હુઝૂર કકએ મંત્ર-તંત્રથી તદ્દન મનાઈ કરી દીધી હતી, |: 
| પરંતુ પાછળથી એ શરતે તેની પરવાનગી આપી દીધી કે એમાં શિર્ક ન હોય, અલ્લાહના પવિત્ર નામો [2 
ન અથવા તેના કલામ (ુર્ચાનિ)થી મંત્રવામાં આવે , કલામ એવો હોય જે સમજમાં આવે અને એ જાણી શકાય [નું. 
| કે તેમાં કોઈ ગુનાની વસ્તુ નથી, અને પછી ભરોસો મંત્ર-તંત્ર પર કરવામાં ન આવે કે તે સ્વયં.રોગમુક્ત [8' 
ર કરનાર છે, બલ્કે અલ્લાહ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે કે તે ઇચ્છશે તો તેને લાભપ્રદ બનાવી દેશે. આ [8 

મ મામલો શરઈ દષ્ટિબિંદુથી સ્પષ્ટથઈ ગયા પછી હવે જુઓ કે હદીસો આઅંગે શુંકહેછેઃ 
.  તબરાનીએ 'સગીર'માં હઝરત અલી «કની રિવાયત નોંધી છે કે હુઝૂર કને એક વાર નમાઝની 19. 
| હાલતમાં વીંછી કરડ્યો. જ્યારે આપે નમાઝ પઢી લીધી તો ફરમાવ્યું : વીંછી પર અલ્લાહનો ફિટકાર, તે ન [4 
8 | કોઈ નમાઝપઢનારને છોડે છે, ન કોઈ બીજાને. પછી પાણી અને મીઠું મંગાવ્યું અને જ્યાં વીંછી કરડ્યો હતો | 
| ત્યાં આપ મીઠાવાળા પાણીની માલીશ કરતા જતા હતા અને હછછાણઇ 35, હડક ક, પિ 
મું હ હડક અને %છાટ્યજુ ૬.£ હક પઢતાજતા હતા. * ઝુ 
શી ઇબ્ને અબ્બાસ હકની એ રિવાયત પણ હદીસોમાં આવી છે કે નબી કક હઝરત હસન કૂક અને હઝરત પિ 
| હુસૈન હકપરઆ દુઆ પઢતા હતાઃ ર 
શકાઇ ણાયોડાડાકદણાં 
“હું તમને અલ્લાહના ખામીરહિત વાણીના શરણમાં આપું છું દરેક શૈતાન અને ઉપદ્રવકારીથી અને [૪' 
૬! બદનજરથી.'”' (બુખારી, મુસ્તદ અહમદ, તિરમિઝી અને ઇબ્ને માજા) 
_ ઉસ્માન બિન અબી અલ-આસ અસૂ-સકફી હક વિશે મુસ્લિમ, મુવત્તા, તબરાની અને હાકિમમાં 
| થોડાક શાબ્દિક ફેરફાર સાથે એ રિવાયત છે કે તેમણે રસૂલુલ્લાહ કૂજંથી ફરિયાદ કરી કે હું જયારથી 19 
પ મુસલમાન થયો છું, હું એક પીડા અનુભવું છું, જે મને મારી નાખે છે. આપે ફરમાવ્યું : પોતાનો જમણો હાથ [4. 
| એ જગ્યાએ મૂકો જ્યાં પીડા થાય છે, પછી ત્રણ વાર બિસ્મિલ્લાહ કહો અને સાત વાર એમ કહેતા હાથ [2 
| ફેરવો કે-7છ15 5 પ5 ડટ ઉંડુ કોઉ 4દા''હું અલ્લાહ અને તેની શક્તિનું શરણ માગું છું [2 
1 એ વસ્તુની બૂરાઈથી, જેને હું અનુભવું છું અને જેના લાગુ પડી જવાનો મને ભય છે.” મુવત્તામાં આમાં એ [8 
| વધારો છે કે ઉસ્માન બિન અબી અલ-આસ કકૂંકએ કહ્યું કે આના પછી મારી પીડા જતી રહી અને આ જ | 
૬ વસ્તુની શિક્ષા હું મારા ઘરવાળાઓને આપું છું. 


મુસ્નદ અહમદ અને તહાવીમાં તલ્ક બિન અલી ડ્ફેઠની રિવાયત છે કે મને રસૂલુલ્લાહ ફની હાજરીમાં [નું 
| વીંછી કરડ્યો. હુઝૂર કએ મારા પરપઢીને ફૂંક્યું અને એ જગ્યાએ'હાથ ફેરવ્યો. 


ક - સુસ્લિમમાં અબૂ સઈદ ખુદરી હકની રિવાયતે છે કે એક વાર નબી કં બીમાર પડ્યા, તો જિબ્રઈલે 
1 આવીને પૂછયું : હે મુહમ્મદ ફક! શું આપ બીમારપડી ગયા? આપે ફરમાવ્યું, હા. તેમણે કહ્યું : 
“હક. કા કડ કાાડનત કત [ 

“'હું અલ્લાહના નામ પર આપને મંતું છું દરેક એ વસ્તુથી જે આપને તકલીફ પહોંચાડે અને દરેક એ [જ 


જુ મન અને ઈષ્યળિની નજરથી,'અલ્લાહ આપને રોગમુક્ત કરે, હું તેના નામપર આપને મંસું છું.” આનાથી [હં 


| મળતી રિવાયત મુસ્નદ અહમદમાં હઝરત ઉબાદા બિન સામિત કંઠથી નોંધવામાં આવી છે કે હુઝૂર છ 
પ ર બીમાર હતા. હું ખબર પૂછવા માટે ગયો, તો આપને સખત તકલીફમાં જોયા. સાંજે ગયો તો આપ બિલકુલ ! ર 
1 તંદુરસ્ત હતા. મેં આટલી જલ્દી સાજા થવાનું કારણ પૂછ્યું, તો ફરમાવ્યું કે જિબ્રઈલ આવ્યા હતા અને તેમણે [«* 
| મને અમુક કલ્માઓથી મંત્રી દીધું. પછી આપે મોટાભાગે એવા જ શબ્દો તેમને સંભળાવ્યા, જેનો ઉલ્લેખ [$' 
5 ઉપરોક્ત હદીસમાં કરવામાં આવ્યો છે: હઝરત આઈશા «કથી પણ મુસ્લિમ અને મુસ્નદ અહમદમાં આવી | 
પ જ રિવાયત નોંધવામાં આવી છે. - ર 
ઇમામ અહમદે પોતાની 'મુસ્નદ'માં હઝરત હફસા #ૂંક ઉમ્મુલ મુ'મિનીનની રિવાયત નોંધી છે કે એક જ 
8 | દિવસે નબી કં મારા ત્યાં આવ્યા અને મારા પાસે એક શિફા” નામની મહિલા બેસેલી હતી, જે રતવા (કે [9. 
॥ ખરજવું)ને મંત્રી આપતી હતી. હુઝૂર કછએ ફરમાવ્યું, હફસાને પણ એ અમલ શીખવાડી દો. સ્વયં શિફા [4 
ફા બિત્તે અબ્દુલ્લાહ «ની આ રિવાયત ઇમોમ અહમદ, અબૂ દાઉદ અને નિસાઈએ નોંધી છે કે હુઝૂર એ. |. 
્િ ફરમાવ્યું કે તમે હફ્સાને જે રીતે લખતા-વૉંચતા શીખવાડ્યું, રતવા મંત્રવાનું શીખવાડી દો. . 
મુસ્લિમમાં ઔફ બિન માલિક અશૂજઈની રિવાયત છે કે અજ્ઞાનતાકાળમાં અમે લોકો મંત્ર-તંત્ર કરતો [વુ 
| હતા. અમે રસૂલુલ્લાહ ને પૂછયું કે આ મામલામાં હુઝૂર કનો શું અભિપ્રાય છે. હુઝૂર જએ ફરમાવ્યું : [8 
| જે વસ્તુઓથી તમે મંત્ર-તંત્ર કરો છો, તે મારા સામે રજૂકરો, મંત્ર-તંત્રમાં વાંધો નથી, જો તેમાં શિર્કન હોય. 19. 
મુસ્લિમ, મુસ્નદ અહમદ અને ઇબ્ને માજામાં હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ હકની રિવાયત છે કે |: 
ર ર રસૂલુલ્લાહ કએ મંત્ર-તંત્રથી રોકી દીધા હતા. પછી હઝરત ઉમરૂ બિન હઝમના પરિવારના લોકો આવ્યા ન ય 
વી અને કહ્યું કે અમારા પાસે એક અમલ (મંત્ર) હતો, જેનાથી અમે વીંછી (કે સાપ)ના દંશને મંત્રી આપતા 4. 
] હતા. પરંતુ આપે આ કામથી મનાઈ ફરમાવી દીધી છે. પછી તેમણે આ વસ્તુ તેમને સંભળાવી જે તેઓ |2' 
| પઢતા હતા. આપે ફરમાવ્યું, “આમાં તો હું-કોઈ વાંધો જોતો નથી, તમારામાંથી જે કોઈ પોતાના કોઈ ન 
ભાઈને લાભ પહોંચાડી શક્તો હોય તે અવશ્ય પહોંચાડે.” જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ «ઠની બીજી હદીસ |. 
| સુસ્લિમમાં એ છે કે હઝમના વંશની પાસે સર્પ-દંશનો મંત્ર હતો અને હુઝૂર ફકએ તેમને તેની પરવાનગી | 
ક! આપી દીધી. તેની પુષ્ટિ મુસ્લિમ, મુસ્નદ અહમદ અને ઇબ્ને માજામાં આઈશા હફકની એ રિવાયત પણ ડરે છે ક 
| કે હુઝૂર કકએ અન્સારના એક પરિવારને પ્રત્યેક ઝેરી જાનવરના કરડવા પર મંત્રની પરવાનગી આપી. 12. 
| સુસ્નદ અહમદ અને તિરમિઝી અને મુસ્લિમ અને ઇબ્ને માજામાં હઝરત અનસ હકથી પણ આનાથી મળતી 19 


ન ૧. આ મહિલાનું મૂળ નામ લૈલા હતું,, પરંતુ શિફા બિન્તે અબ્દુલ્લાહ હકના નામથી પ્રખ્યાત હતા. હિજરતથી પહેલાં ઇમાન લાવ્યા હતા. [*. 


ફુરેશના પરિવાર બનૂ અદીથી તેમનો સંબંધ હતો. આ એ જ પરિવાર છે, જેમના એક વ્યક્તિ હઝરત ઉમર ફંક હતા. આમ, તેઓ [,%. 
હઝરતહફસાકફના સગા પણ થતા હતા. પ 


તફહીમુલ હુઓનિઃ પારએ- અશ્મ જ 298 ક (અલ-: ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ -૧૧૪) 


વ કકર૦૦ડ૦કડકડ૦ કડ ૭:૪2:૦૭:9૨૦૭:98:9૦498392396:૦૦૦૭:૦૦૦૦ર૦૦૩૦૦ડ૦૦ડ૦૦ડ૦૦ડ૦ડ૦૦ડ૦ડન્‍૦ડ૦૦ડન્‍્ટડ 


રિવાયતો નોંધવામાં આવી છે, જેમાં હુઝૂર કંકએ ઝેરી નવરા કરડવા સે રતવા (એક પ્રકારના 
ચામડીના રોગ) તથાબદનજરને મંત્રવાની છૂટ આપી. * 

મુસ્નદ અહમદ, તિરમિઝી, ઇબ્ને માજા અને હાકિમે હઝરત ઉમૈર «ક મૌલા અબીલ્લહમથી એ 
રિવાયત નોંધી છે કે અજ્ઞાનતાકાળમાં મારા પાસે એક મંત્ર હતો, જેનાથી હું મંત્ર-તંત્ર કરતો હતો. મેં 
રસૂલુલ્લાહ ફજૈની સામે તેને પ્રસ્‍તુત કર્યો. આપે ફરમાવ્યું :ફલાણી-ફલાણી વસ્તુઓ તેમાંથી કાઢી નાખો, 
બાકીથી તમે મંત્ર-તંત્ર કરી શકો છો. 


મુવત્તામાં છે કે હઝરત અબૂબક્ર «ક પોતાની સુપુત્રી હઝરત આઈશા હકના ઘરે પધાર્યા, તો જોયું કે 
તેઓ બીમાર છે અને એક યહૂદી મહિલા તેમના પર મંત્ર-તંત્ર કરી રહી છે. તેના પર તેમણે ફરમાવ્યું કે 
કિતાબુલ્લાહ (અલ્લાહનો ગ્રંથ) પઢીને મંત્ર-તંત્ર કરો. આનાથી જણાયું 'કે ગ્રંથવાળા (યહૂદીઓ, 
ખ્રિસ્તીઓ) જો તૌરાત કે ઇંજીલની આયતો પઢીને મંત્ર-તંત્ર કરે તો પણ તે જાયઝ (યોગ્ય) છે 


રહ્યોએ પ્રશ્ન કે શું આ મંત્ર-તંત્ર લાભદાયી પણ છે કે નહીં, તો આનો ઉત્તર એ છે કે રસૂલુલ્લાહ કંકએ 
દવા અને ઇલાજની ન કેવળ એ કે ક્યારેય મનાઈ કરી નથી, બલ્કે પોતે જ ફરમાવ્યું છે કે દરેક રોગની દવા 
અલ્લાહે પેદા કરી છે અને તમે લોકો દવા કરવાનું રાખો. હુઝૂર જએ પોતે લોકોને કેટલાક રોગોનો ઇલાજ 
બતાવ્યો છે, જે હદીસોમાં “કેતાબુત્‌-તિબ્બ' જોવાથી જાણી શકાય છે. પરંતુ દવા પણ અલ્લાહની આજ્ઞા 
અને મરજીથી જ લાભપ્રદ હોય છે, નહિં તો જો દવા અને મેડિકલ સારવાર દરેક સ્થિતિમાં લાભદાયી હોત 
તો હોસ્પિટલમાં કોઈ મૃત્યુ ન પામતું. હવે જો દવા અને ઇલાજ કરવાની સાથે અલ્લાહની વાણી અને તેના 
પવિત્ર નામોથી પણ લાભ લેવામાં આવે, અથવા એવા સ્થળે જ્યાં કોઇ મેડિકલ સહાય ઉપલબ્ધ ન હોય 
ત્યારે અલ્લાહ સમક્ષ રજૂ થઈને તેની વાણી, નામો અને ગુણોથી પણ સહાયતા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે, તો એ 
ભૌતિકવાદીઓ સિવાય કોઈની પણ બુદ્ધિ વિરુદ્ધ નથી.” અલબત્ત તે સાચું નથી કે દવા અત્તે ઇલાજ, જયાં 
તે ઉપલબ્ધ હોય, જાણીજોઇને છોડી દેવામાં આવે અને ફક્ત મંત્ર-તંત્રના ઉપયોગથી કામ લેવા પર જ 
સંતોષ માનવામાં આવે, અને કેટલાક લોકો મંત્ર-તંત્ર અને માદળિયાના દવાખાનાઓ ખોલી બેસી જાય 
અને તેનેજ કમાણીનું સાધનબનાવી લે. 


જ 
નઃ 
નરઃ 
્ 
જ 
જ 
નઃ 
ર 
[6 
[0 
0 


આ સંદર્ભમાં ઘણાખરા લોકો હઝરત અબૂ સઈદ ખુદરી ફક ની એ રિવાયતથી દલીલ કરે છે, જે 
બુખારી, મુસ્લિમ, તિરમિઝી, મુસ્નદ અહમદ, અબૂ દાઉદ અને ઇબ્ને માજામાં નોંધેલ છે અને તેની પુષ્ટિ 
બુખારીમાં ઇબ્ને અબ્બાસ દં ની પણ એક રિવાયત કરે છે. એમાં એ વર્ણન છે કે હુઝૂર કૈં એ એક ચઢાઈ 


૧. ભૌતિકવાદી દુનિયાના પણ ઘણા ડૉક્ટરોએ સ્વીકાર કર્યો છે કે દુઆ અને અલ્લાહ તરફ રજૂ થવું એ રોગીઓના રોગમુક્ત થવા માટે 
ઘણી અસરકારક વસ્તુ છે, અને આનો મને પોતાને પોતાના જીવનમાં બે વાર અનુભવ થયો છે. ૧૯૪૮માં જ્યારે મને નજરકેદ 
કરવામાં આવ્યો, તો થોડાક દિવસ પછી એક પથરી મારી કિડનીમાં આવીને અટકી ગઈ અને ૧ € કલાક સુધી પેશાબ બંધ રહ્યો. મેં 
અલ્લાહત્‌આલાથી દુઆ કરી કે હું અત્યાચારીઓથી ઈલાજ કરવાની વિનંતી કરવા નથી માગતો, તું જ મારો ઇલાજ કર. તેથી તે પથરી 
પેશાબના માર્ગથી હટી ગઈ અને ૨૦ વર્ષ સુધી હટેલી રહી, ત્યાં સુધી કે ૧૯૯૮માં તેણે ફરી તકલીફ આપી અને તેને ઓપરેશનથી 
'કાઢવાર્માં આવી. બીજી વાર જ્યારે ૧૯૫૩માં મારી ધરપકડ કરવામાં આવી, તો મારી બંને પિંડીઓ કેટલાય મહિનાઓથી દાદરની 
પીડાથી સખત તકલીફ આપતી હતી અને કોઈ ઇલાજથી આરામ નહોતો મળી રહ્યો. ધરપકડ પછી મેં અલ્લાહત્‌આલાથી ફરી એજ 
દુઆ કરી,જે ૧૯૪૮માં કરી હતી અને દવાવગરપિંડીઓ દાદરથી તદન સાફ થઈ ગઈ. આજ સુધી પછી તે બીમારી મને થઈ નથી. 


૬૦:-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦ ૦૭:૦૦:૭૦ 9:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૭૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:-૦૦:૦ ૦:૯૦ ૯:૦૦:૦ ૭-૦ 


તફષીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ર -299 મુઅબ્વિઝતેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


ફુ માટે પોતાના અમુક સાથીઓને મોકલ્યા, જેમાં હઝરત અબૂ સઈદ ખુદરી «ક પણ હતા. આ મહાનુભાવો ર 
| રસ્તામાં એક આરબ કબીલાની વસ્તીમાં જઈને રોકાયા અને તેમણે કબીલાના લોકોને પોતાના યજમાન 
| બનવા કહ્યું. તેમણે તેનો ઇન્કાર કરી દીધો. એટલામાં કબીલાના સરદારને વીંછી કરડ્યો અને તે લોકો આ 
| મુસાફરોની પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે તમારા પાસે કોઈ દવા કે મંત્ર છે, જેનાથી તમે અમારા સરદારનો 
શ. ઇલાજ કરી આપો ? હઝરત અબૂ સઈદ ખુદરી હંઠએ કહ્યું, છે તો ખરો, પણ તમે અમારુ આતિથ્ય કરવાનો |. 

યા ઇન્કાર કર્યો છે, તેથી જ્યાં સુધી તમે કંઈક આપવાનું ન સ્વીકારો, અમે એનો ઇલાજ નહીં કરીએ. તેમણે [4 
ક | બકરીઓનું એક રેવડ (અમુક રિવાયતોમાં છે ૩૦ બકરીઓ) આપવાનું વચન આપ્યું અને હઝરત અબૂ 
નુ. સઈદ ડફંઇએ જઈને તેના પર સૂરઃ ફાતતિહા પઢવાનું શરૂ કર્યું અને તેના પર થૂંક લગાડતા ગયા.” છેવટે 
જીન વીંછીની અસર દૂર થઈ ગઈ અને કબીલાના લોકોએ જેટલી બકરીઓ આપવાનું વચન આપ્યું હતું, લાવીને, 
| આપી દીધી. પરંતુ આ મહાનુભાવોએ પરસ્પર કહ્યું, આ બકરીઓથી કોઈ ફાયદો ન ઉઠાવો, જ્યાં સુધી 
8! રસૂલુલ્લાહ કને પૂછી લેવામાં ન આવે. કોણ જાણે આ કામ પર વળતર લેવું જાયઝ (ઉચિત) છે કે નહીં. 

પ તેથી આ લોકો હુઝૂર કની સેવામાં હાજર થયા અને આખી વિગત બતાવી. હુઝૂર કછ એ હસતાં-હસતાં 

| ફરમાવ્યું : ““તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે આ સૂરઃ મંત્ર-તંત્રના કામ પણ લાગી શકે છે ? બકરીઓ લઈ લો 
[ ય અને તેમાં મારો ભાગ પણ રાખો.” " 


| દેરવતાં પહેલા આરબ પ્રદેશની એ પરિસ્થિતિને નજર સામે રાખવી જોઈએ, જેમાં હઝરત અબૂ સઈદ 
નું ખુદરી ફૂંક એ આ કામ કર્યું હતું અને હુઝૂર કક એ તેને ન કેવળ જાયઝ રાખ્યું હતું, બલ્કે એ પણ ફરમાવ્યું હ, 
કે 


જ સંદેહ ન રહે. આરબ પ્રદેશની પરિસ્થિતિ એ જમાનામાં પણ એ હતી અને આજ સુધી એ છે કે પચાસ- 
ર. પચાસ, સો-સો, દોઢસો-દોઢસો માઈલ સુધી માણસને એક વસ્તી પછી બીજી વસ્તી જોવા નથી મળતી. 
શું, વસ્તીઓ પણ એ વખતે એવી નહોતી, જેમાં હોટલ, મુસાફરખાનું કે ખાવા-પીવાની દુકાનો હોય અને 
| મુસાફરો કેટલાય દિવસો સુધીનો સફર કરીને જયારે ત્યાં પહોંચે તો ખાવા-પીવાનો સામાન ખરીદી શકે. 
9 આ પરિસ્થિતિમાં એ વાત આરબોના પ્રચલિત નૈતિક સિદ્ધાંતોમાં સામેલ હતી કે મુસાફર જ્યારે કોઈ 

પ વસ્તીમાં પહોંચે તો વસ્તીના લોકો તેમનું આતિથ્ય કરે. આનાથી ઇન્કારનો અર્થ ક્યારેક મુસાફરોની મોત 

| થતો હતો, અને આરબ પ્રદેશમાં આ પ્રકારના વર્તનને ખરાબ સમજવામાં આવતું હતું. તેથી રસૂલુલ્લાહ 
૬ | કએ પોતાના સહાબાના આ કાર્યને જાયઝ રાખ્યું કે જયારે કબીલાના લોકોએ યજમાની કરવાનો ઇન્કાર 
જુ કરી દીધો, તો તેમના સરદારનો ઇલાજ કરવાનો તેમણે પણ ઇન્કાર કરી દીધો, અને એ શરતે તેનો ઇલાજ 

। કરવા તૈયાર થયા કે તેઓ તેમને બદલામાં કંઈક આપે. પછી જ્યારે તેમનામાંથી એક વ્યક્તિએ અલ્લાહના 
૬ ભરોસે સૂરઃ ફાતિહા એ સરદાર પર પઢી અને તે તેનાથી સાજો થઈ ગયો, તો નક્કી કરેલ વળતર કબીલાના 
જી લોકોએ લાવીને આપી દીધું અને હુઝૂર છૈકએ આ વળતર લેવાને હલાલ (વૈધ) અને શુદ્ધ ઠેરવ્યું. બુખારીમાં 


| ૨, મોટાભાગની રિવાયતોમાં એ સ્પષ્ટતા નથી કે આ મંત્ર કરવાવાળા હઝરત અબૂ સઈદખુદરી હતા, બલ્કે તેમાં એ પણ સ્પષ્ટતા નથી 


ટ: ₹ 5 : “9. ૦૦-.૯૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:-૦૦-૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦- 


પરંતુ આ હદીસથી તાવીઝ, માદળિયા, મંત્ર-તંત્ર અને દોરાધાગાના દવાખાનાઓ ચલાવવાને યોગ્ય 


તું 
મારો ભાગ પણ રાખો, જેથી તેની યોગ્યતા અને અયોગ્યતાના મામલે આ સાથીઓના હૃદયોમાં કોઈ 


કેહઝરતઅબૂસઈદખુદરી.ફકપોતે આ ચઢાઈમાં સામેલ હતા. પરંતુ તિરમિઝીની રિવાયતમાંબંને વાતોની સ્પષ્ટતા છે. 


૦૭-૦૭-૦૭૦૭ ૭-૭૭ ૦૦૩૦૦૦૦૦-૭૭ ૭૦૭૩222222 22222222 2 ઝઝઝઝઝઝઝઝ ઝગઝઝ2ઝઝઝઝઝ ઝગ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અસ્મ ૩00 મુઅબ્વિઝ્તેન (અલ-ફલક - ૧૧૩, અન્‌-નાસ - ૧૧૪) 


0 આ પ્રસંગ વિશે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ “કની એ રિવાયત છે, એમાં હુઝૂર જના શબ્દો એ છે કે, 
હ હવગ જાજા 8! અર્થાત્‌ કોઈ બીજો મંત્ર કરવાને બદલે તમારા માટે એ વધારે 
| સાચી અને યોગ્ય વાત હતી કે તમે અલ્લાહની કિતાબ પઢીને તેના માટે વળતર લીધું. આવું આપે એટલા 
| માટે ફરમાવ્યું કે બીજા તમામ મંત્રોથી અલ્લાહની વાણી વધારે ઉચ્ચ છે, તદુપરાંત આ રીતે આરબના એ 
જ. કબીલા પર ઇસ્લામના પ્રચારનો હક્ક પણ અદા થઈ ગયો કે તેમને આ વાણીની બરકતની જાણ થઈગઈ, જે 
જી અલ્લાહ તરફથી નબી ફંક લાવ્યા છે. આ ઘટનાને એ લોકો માટે દલીલ કે દાખલો બનાવી શકાય તેમ નથી, 
૬ જેઓ શહેરો અને ગામડાઓમાં બેસીને મંત્ર-તંત્ર (દોરાધાગા, તાવીજ, માદળિયા) વગેરેના દવાખાનાઓ 

| (કે દુકાનો) ચલાવે છે અને તેને જ તેમણે આજીવિકાનું સાધન બનાવી રાખ્યું છે. આવો કોઈ દાખલો નબી |. 
(કરીમ કછ કે સહાબા અને તાબેઈન અને પુરોગામી ઇમામો (કે ઇસ્લામી વિદ્ધાનો)ના ત્યાં નથી મળતો. 
| સૂર ફાતિહા અને આ સૂરઃ વચ્ચેની સુસંગતતાઃ 


છેલ્લી વસ્તુ જે મુઅવ્વિઝતૈન વિષે ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે, તે કુઓઅનિના આરંભ અને સમાપનની 
9! સુસંગતતા છે. આમ તો કુર્બાન-મજીદ તેના અવતરિત થવાના ક્રમ અનુસાર સંપાદિત કરવામાં આવ્યું 
છુ નથી, પરંતુ ૨૩ વર્ષ દરમ્યાન જુદા-જુદા સંજોગો અને પ્રસંગો અને જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને 
ક! અવતરિત થવાવાળી આયતો અને સૂરઃઓને રસૂલુલ્લાહ કકએ સ્વયં પોતે નહીં, બલ્કે તેને અવતરિ, 
8 | કરવાવોળા અલ્લાહની આજ્ઞાથી એ સ્વરૂપમાં સંપાદિત કર્યું, જેમાં આપણે અત્યારે તેને જોઈએ છીએ. આ 
નીય કરમ અતતુસારકુઅનનો આરંભ સૂરઃફાતિહાથી થાય છે અને સમાપન મુઅવ્વિઝતૈન પર. હવે જરા બંને પર 
| એક નજર નાખો. આરંભમાં અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન (સમગ્ર સૃષ્ટિઓનો પ્રભુ-પાલનહાર), રહમાન 
9 (પરમ્‌ કૃપાળુ) અને રહીમ (પરમ્‌ દયાળુ) તથા માલિકિ યવ્મિદ્દીન (ન્યાયના દિવસનો માલિક)નો 
જ મહિમાગાન કરીને બંદો પ્રાર્થના કરે છે કે આપની જ હું બંદગી કરું છું અને આપથી જ મદદ ચાહું છું, અને 
બ! સૌથી મોટી મદદ મનેજેજોઈએ તે એ છે કે મને સન્માર્ગબતાવો. ઉત્તરમાં અલ્લાહત્‌આલા તરફથી સન્માર્ગ 
| બતાવવા માટે તેને સંપૂર્ણ કુઅનિ આપવામાં આવે છે અને તેનું સમાપન એ વાત પર કરવામાં આવે છે કે 
નુ. બંદો અલ્લાહત્‌આલાથી, જે રબ્બુલ ફલક (પરોઢનો રબ), રબ્બુન્ઞાસ (મનુષ્યોનો રબ), મલિકિન્નાસ 

ન (લોકોનો સમ્રાટ) અને ઇલાહિન્ઞાસ (લોકોનો ઉપાસ્ય) છે - પ્રાર્થના કરે છે કે હું દરેક મખ્લૂક (સર્જન)ના 
૪ દરેક ઉપદ્રવ અને બૂરાઈથી બચવા માટે આપનું જ શરણ લઉં છું, અને ખાસ કરીને જિન્નાતોમાંના શૈતાનો 
૬ અને મનુષ્યોમાંના શૈતાનોના વસવસાઓ (બૂરા વિચારો)થી આપનું શરણ લઉં છું, કેમ કે સન્માર્ગના 
| અનુપાલનમાં તેઓ જ સૌથી વધારે રુકાવટ બને છે. તે આરંભ સાથે આ સમાપન જે સુસંગતતા ધરાવે છે તે 
ક કોઇ દષ્ટિવાનથી છૂપી રહી શકતી નથી. પી 


022222 8222222222 225232222222222222 22222 2222222 22 2222 3ઝઞઝઝઝઝઝ2ઝ 22222222222 


૬ અને રાત્રિના અંધકારની બૂરાઈથી જ્યારે કે તે છવાઈ જાય,” અને ગાંઠોમાં ફૂંકનારાઓ (અથવા 
ફૂંકનારીઓ)ની બૂરાઈથી,” અને ઈર્ષા કરનારની બૂરાઈથીજ્યારે તે ઈર્ષ્યાકરે.” (રુકૂઅ-૧) 


| દરેક મોમિન આનો સંબોધિત છે . - 


નય માગનાર અને ત્રીજું - જેનું શરણ માગવામાં આવે. શરણ માગવાનો અર્થ કોઈ વસ્તુથી ભય અનુભવીને પોતાને 
| તેનાથી બચાવવા માટે કોઈ અન્યની સુરક્ષામાં જવું, અથવા તેની આડ લેવી, અથવા તેની બાથમાં જવું કે ભેટી જવું, 
| અથવા તેની છત્રછાયામાં ચાલ્યા જવું છે. શરણ માગનાર છેવટે એ જ વ્યક્તિ હોય છે; જે અનુભવે છે કે જે વસ્તુથી તે 
| ડરી રહ્યો છે, તેનો સામનો તે સ્વયં કરી નહીં શકે, બલ્કે તેની તેને આવશ્યકતા છે કે તેનાથી બચવા માટે બીજાનું 
[8 શરણ લે.પછી જેનું શરણ માગવામાં આવે છે, તે અનિવાર્યપણે કોઈ એવો વ્યક્તિ કે અસ્તિત્વ (હસ્તી) હોય છે, 
જુ જેના વિશે શરણ માગનાર એમ સમજે છે કે એ ભયાનક વસ્તુથી એ જ તેને બચાવી શકે છે. હવે શરણનો એક પ્રકાર 
| તોએ હોય છે, જે પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર આ ભૌતિકજગતમાં કોઈ ઇન્દ્રિયગમ્ય કે બુદ્ધિગમ્ય ભૌતિક વસ્તુકેવ્યક્તિ 
| કે શક્તિથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. જેમ કે દુશ્મનના હુમલાથી બચવા માટે કોઈ કિલ્લામાં શરણ લેવું, અથવા 
હ ી ગોળીઓની રમઝટથી બચવા માટે ખાઈ કે ઊભો કરેલ ટેકરા અથવા દીવાલની આડ લેવી, અથવા કોઈ શક્તિશાળી 
| અત્યાચારીથી બચવા માટે કોઈ માણસ કે જાતિ કે સરકારનું શરણ લેવું, અથવા તડકાથી બચવા માટે કોઈ વૃક્ષ કે 
1 ઇમારતના છાંયડામાં શરણ લેવું. તેનાથી વિપરીત, બીજો પ્રકાર એ છે, જેમાં દરેક પ્રકારનાં જોખમો અને દરેક 
| પ્રકારનાં ભૌતિક, નૈતિક કે આધ્યાત્મિક તુક્સાનો અને હાનિકારકવસ્તુઓથી કોઈ અલૌકિક હસ્તીનું શરણ એ શ્રદ્ધા 
| અને વિશ્વાસથી માગવામાં આવે છે કે એ હસ્તી ભૌતિક સંસાર-જગત પ૨ શાસક છે તથા જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 
નં સમજશક્તિથી પર એવી રીતે તે એ વ્યક્તિની અવશ્ય રક્ષા કરશે, જે તેનું શરણ શોધી રહ્યો છે. શરણનો આ બીજો 


તફહીમુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ક ૩01 -_ અલ-ફલક-૧૧૩ 


અટ. 
“ ઉહક્ડઇકકક 


ન્ન“ 


_ છણૂટઃ ૧૧૩, અલ-ફલક ક્યા ] ર્‌ 
બ%્-“હ્- 
ન. ૮644 0? ક 2 ૪ મ 
2૦ હક હિ 59૯64૦9 દછ ી 
૮૪ દ્વરાટ [| -૬ ? 
૪#2 ૦ દ્ર! £- હુડેડડ) કલ 
[૯ ૮૮ ૮% 
ઊ જિ 
અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 
કહો,” હુંશરણ માગું છું,”પરોઢના રબનું,” દરેક તે વસ્તુની બૂરાઈથી જે તેણે પેદા કરી છે,” 


(૧) 88 (કહો) શબ્દ એ સંદેશનો એક ભાગ છે, જે રિસાલત (પયગંબરી)ના પ્રચાર માટે નબી (8) પર વહી 
દ્વારા અવતરિત થયો છે, તેથી જો કે આ ઈરશાદના સૌપ્રથમ સંબોધિત તો રસૂલુલ્લાહ કૈક જ છે, પરંતુ આપના પછી 


(૨) શરણ માગવાના કાર્યમાં અનિવાર્યપણે ત્રણ ઘટકો સામેલ છે. એક - સ્વયં શરણ માગવું, બીજું- શરણ 


ટર: 2: ર : - : 4455.₹₹:₹-9૦-૦૦-૦૦-૯૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૦ ૭ 


છ 


ઝે 


| પ્રકાર જ ન કેવળ સૂરઃ ફલક અને સૂરઃ નાસમાં અભિપ્રેત છે, બલક કુરબાન અને હદીસમાં જ્યાં પણ અલ્લાહ- 
ય તૂઆલાનું શરણ માગવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેનાથી અભિપ્રેતઆ જ વિશિષ્ટ પ્રકાસ્તું શરણ છે; અને 
1 તૌહીદની શ્રદ્ધાનો અનિવાર્ય તકાદો એ છે કે આ પ્રકારનું 7 ક “તઅવ્વુઝ' કે 5*-7 “ઇસ્તિઆઝા' (શરણ 
જ માગવું) અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યથી ન માગવામાં આવે. મુશૂરિકો આ પ્રકારની સુરક્ષા અલ્લાહ સિવાય અન્ય 
મ હસ્તીઓથી, જેમ કે - જિન્નાતો અથવા દેવીઓ અથવા દેવતાઓથી માગતા હતા અને આજે પણ માગે છે. 
| ભૌતિકવાદી લોકો આના માટે પણ ભૌતિક સાધનો અને માધ્યમોની જ મદદ લે છે, કેમ કે તેઓ કોઈ અલૌકિક 
| શક્તિને માનતા નથી. પરંતુ મોમિન એવી તમામ આફતો અને મુસીબતોની સામે, જેને દૂર કરવા માટેસ્વયં પોતાને 
દ રુ સમર્થનથી સમજતો, કેવળ અલ્લાહ તરફ જ રજૂથાય છે અને તેનું જ શરણ માગે છે. ઉદાહરણ રૂપે, મુશ્રિકો વિશે 
1 કુર્એાનમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે કેઃ હકીક ક્વ ઝઝીટ્ટઈટઝડઇકડઇ “અને એ કે મનુષ્યોમાંથી 
પ કેટલાક લોકો જિન્ઞાતોમાંથી કેટલાકનું શરણ માગ્યા કરતા હતા.” (અલ-જિન્ન : €) અને તેની સમજૂતી કરતાં અમે 
ક! સૂરઃ જિત્ર, નોંધ ૭માં હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ ફની એ રિવાયતની નોંધ કરી ચૂક્યા છીએ કે આરબ 
| મુશૂરિકોને જ્યારે કોઈ સૂમસામ ખીણમાં રાત પસાર કરવી પડતી તો તેઓ પોકારીને કહેતા, ““અમે આ ખીણના 
| રબનું (અથતિ એ જિન્નાતની જે આ વાદીનો શાસક છે અથવા આ વાદીનો માલિક છે,તેનું) શરણ માગીએ છીએ.” 
ર] તેનાથી વિપરીત, ફિરઔન વિશે ફરમાવવામાં આવ્યું કે હઝરત મૂસા કલએ પ્રસ્‍તુત કરેલ મહાન નિશાનીઓને 
| જોઈને દ તંક્ઈ *'તે પોતાની શક્તિ પર અડી ગયો.” (સૂરઃ અઝ્‌-ઝારિયાત: ૩૯) પરંતું ખુદાપરસ્તો 
1 (ઈશનિષ્ઠો)નું વર્તન કુર્ઓનમાં એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે જે વસ્તુનો પણ તેઓ ભય અત્તુભવે છે, ચાહે ભૌતિક 
| હોય કે નૈતિક કે આધ્યાત્મિક, તેની બૂરાઈથી બચવા માટે તેઓ અલ્લાહનું શરણ માગે છે. તેથી હઝરત મરયમ વિશે 
વર્ણન થયું છે કે જયારે અચાનક એકાંતમાં અલ્લાહનો ફરિશ્તો એક પુરુષના રૂપમાં તેમના સામે આવ્યો (જયારે કે તે 
નહોતી જાણતી કે તે ફરિક્તો છે), તો તેમણે કહ્યું - ઈટઝકઇા હડ “જો તુંઅલ્લાહથી 
| ડરવાવાળો માણેસ છે, તો હું તારાથી પરમ્‌ કૃપાળુ અલ્લાહનું શરણ માગું છું.” (મરયમ : ૧૮) હઝરત નૂહ #9એ 
| જયારે અલ્લાહતૂઆલાને એક અનુચિત દુઆ કરી અને જવાબમાં અલ્લાહ તરફથી તેમને ઠપકો આપવામાં આવ્યો, 
8 -તો તેમણે તરત જ અરજ કરી -* ટ %ઠઝછહાદઇટ/ હાર્ડ ઉંહ) '“મારારબ! હું તારું શરણ 
| માગું છું એ વાતથી કે હું તારાથી એવી વસ્તુની દરખાસ્ત કરું, જેનું મને જ્ઞાન નથી.'' (હૂદ : ૪૭) હઝરત મૂસા 
| હૂજ્એ જ્યારે બની ઇસરાઈલને ગાય ઝબેહ કરવાની આજ્ઞા કરી અને તેમણે કહ્યું કે આપ અમારાથી મજાક કરો છો, 
| તો તેમણે જવાબમાં ફરમાવ્યું: બ્બપ્્કહ-હ%ડઝહાન્રક; 5% “હું અલ્લાહનું શરણ માગું છું એ વાતથી 
| કે અજ્ઞાનીઓ જેવી વાત કરું.” (અલ-બકરહઃ ૬૭) 


ક. આ જ શાન એ તમામ તઅવ્વુઝાત (કુલહુવલ્લાહ અને મુઅવ્વિઝતેન)ની છે, જે રસૂલુલ્લાહ [જૈથી હદીસના 
| પુસ્તકોમાં નોંધવામાં આવેલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ડુઝૂર કંની નીચે દર્શાવેલ દુઆઓને જુઓ : 
બડા: કઈ, કઝ ગાડામડપ્ઠક 
(“ઝડ 
હઝરત આઈશા કની રિવાયત છે કે નબી સલ્લ. પોતાની દુઆઓમાં એમ ફરમાવ્યા કરતા હતા કે, “હે 
| અલ્લાહ ! હું તારું શરણ માગું છું એ કાર્યોની બૂરાઈથી જે મેં કર્યા અને એ કાર્યોની બૂરાઈથી જે મેં નથી કર્યા.” 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ૩303 અલ-ફલક-૧૧૩ 


પિ (અથરત્‌ જો મેં કોઈ ખોટું કાર્ય કર્યું છે, તો તેના ખરાબ પરિણામથી શરણ માગું છું અને જો કોઈ કાર્ય જે મારે કરવું 
ની જોઈતું હતું, કર્યું નથી, તો તેના તુક્સાનથી પણ શરણ માગું છું, અથવા એ વાતથી શરણ માગું છું કે જે કાર્ય કરવું 
| જોઈતું નહોતું તે હું ક્યારેક કરી નાખું.) ન 


કે કનક યટઇ. “જ ઝઝતઝર કેઈ ડોઝ કે ના ક ટ 
દકકનકક/ઉઠ કાઝી: છડ), દપઇગ્ડેરગ્ક ઝક 


ઇબ્ને ઉમર «ફની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ કૈંની દુઆઓમાંથી એક એ પણ હતી કે, “'હે અલ્લાહ ! હું તારું 

| શરણ માગું છું તેનાથી કે તારી જે ને'મત (કૃપા) મને પ્રાપ્ત છે, તે છીનવી લેવામાં આવે, અને તારાથી જે સલામતી, 

ર | સ્વાસ્થ્ય અને રાહત મને પ્રાપ્ત છે તે પ્રામ ન હોય,તારો પ્રકોપ એકાએક તૂટી પડે, અને હું શરણ માગું છું તારી દરેક 

ર પ્રકારની નારાજગીથી.” 

હકીડબકડટલ્ટઠટકાકાઝાતઃ કાવો ,ગડઝ ટ ન,ઝગ્ઝટ્ક 

હદ 232421 

ઝૈદબિન અરકમ-ફંની રિવાયત છે કે નબી કફરમાવ્યા કરતા હતાઃ “હે અલ્લાહ ! હું તારું શરણ માગું છું એ 

મ! જ્ઞાનથી જે લાભપ્રદ ન હોય, એ હૃદયથી જે તારો ડર ન રાખે, એ નફસ (મન) થી જે ક્યારેય સંતૃત્ઠ ન થાય અને એ 
| દુઆથી જે કબૂલ કરવામાં ન આવે.” ! 

હક્કાહ્ક હટતા હિ ટિ 

ર ઉ ઉ હૂક ોડવ્ડડટાડ 

હઝરત અબૂ હુરેરા હકની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ ફંક ફરમાવતા હતા : “'હે અલ્લાહ ! હું તારું શરણ માગું છું 


દ પે ભૂખથી, કેમ કે તે સૌથી ખરાબ વસ્તુ છે, જેના સાથે કોઈ રાત વિતાવે, અને તારું શરણ માગું છું અપ્રમાણિકતાથી, 
| કેમ કેતે દિલની મોટી ભ્રષ્ટતા અને સડો છે. 


ર જભ દડકો ઠવા: કગ--ઝહગઝ 
હઝરત અનસ ઢફંકની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ કછ ફરમાવ્યા કરતા હતા : હે અલ્લાહ ! હું તારું શરણ માગું છું 
| કોઢ તેમજઝનૂન અનેપાગલપણાથી અને રક્તપિત્ત અને તમામ ખરાબ બીમારીઓથી.” 
રી ઝડ) ઊકડ કાકા તી: ડટ કિટ ઝટકા 
૯૦,» .ચી તકી 
. હઝરત આઈશા «કની રિવાયત છે કે હુઝૂર કં આ કલેમાઓની સાથે દુઆ માગ્યા કરતા હતાઃ ““હે અલ્લાહ ! 
1 હું તારુંશરણ માગું છુંઆગના ઉપદ્રવથી અને માલદારી અને ગરીબીની બૂરાઈથી.” 


। (૦ 85 655 કુ ન્‍ડા ક કાઝી ઝક થં, 
હ ડુત્બા બિન માલિક કં કહે છે કે નબી કૈક ફરમાવ્યા કરતા હતા : “'હે અલ્લાહ ! હું ખરાબ કાર્યો અને ખરાબ 
| ઈચ્છાઓથી તારું શરણ માગું છું.” 


શકલ બિન હુમૈદે હુઝૂર કૈકને અરજ કરી કે મને કોઈદુઆ બતાવો, ફરમાવ્યું -કહોઃ 


તફહીમુલ કુર્ઓાન : પારએ-અમ્મ નિ ૩04 અલ-ફલક - ૧૧ 


૩૩ 


૪0404 04.2 4 04221222 00 4 00 ૧ હ 
“હેઅલ્લાહ ! હું તારું શરણ માગું છું મારા સાંભળવાની બૂરાઈથી, અને મારા જોવાની બૂરાઈથી, અને મારી 
જીભનીબૂરાઈથી, અને મારાહૃદયનીબૂરાઈથી, અને મારી કામેચ્છાની બૂરાઈથી.'' ા 


ઈશ ઈઝ*5-465 ડગી ના ,-.૩૬-# ગટ 
ભ“:૭)% હદ, ્હઝ હભ-થઇ) હ પડ છ્ડીઉડઝ,હડરદકત ડડ 
અનસ બિન માલિક કની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ કૈં ફરમાવ્યા કરતાઃ ““હે અલ્લાહ! હું તારું શરણ માગુંછું 
લાચારી અને અક્ષમતાથી તથા સુસ્તી અને આળસથી તથા કાયરતાથી અને ઘડપણથી અને કંજૂસીથી, અને તારું 


શરણ માગું છું કબરના અઝાબ (યાતના)થી અને જીવન અને મૃત્યુના ઉપદ્રવથી (અને મુસ્લિમની એક રિવાયતમાં 
એ પણછે) અને દેવાનાબોજથી અને એ વાતથી કે લોકો મારા પરપ્રભુત્વ મેળવે.” 


હાડ તક,ઈડઝડકઃ તક કાના ડડકાગનવ્ટડડ 
ભ્પ્ઝઝપડ૭૪ન્‍ઈડઝકઇફનબડડપણતો, 
ખૌલા બિન્તે હકીમ સલ્મિયા «ટ કહે છે કે મે રસૂલુલ્લાહ કૂકને એમ ફરમાવતા સાંભળ્યા છે કે જે વ્યક્તિ નવી 
જગ્યાએ પહોંચે અને આ શબ્દો કહે કે, ““હું અલ્લાહના દોષરહિત-ખામીરહિત કલમાઓનું શરણ માગું છું મખ્લૂકો 
સર્જનો»ની બૂરાઈથી, તો તેને કોઈ વસ્તુ નુકસાન નહીં પહોંચાડે, ત્યાં સુધી કેતે એ જગ્યાએથી નીકળી જાય.” 
. આ હુઝૂર જના કેટલાક તઅવ્વુઝાત ઉદાહરણ રૂપે અમે હદીસોમાંથી.નોંધ કરેલ છે, જેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે 
મોમિનનું કામ દરેક પ્રકારના જોખમ અને બૂરાઈથી અલ્લાહનું શરણ માગવું છે, ન કે કોઈ અન્યનું શરણ, અને ન 
તેનું એકામ છે કે અલ્લાહથી બેનિયાઝ (નિઃસ્પૃહ, નિરપેક્ષ) થઈને તે પોતાનાપર ભરોસો કરે. 


(૩) મૂળ શબ્દ હાહ પ્રયુક્ત થયો છે. હૈ નો ખરો અર્થ ફાડવાનો થાય છે. તફસીરવેત્તાઓની મોટી 
સંખ્યાએ આનો અર્થ રાત્રિના અંધકારને ફાડીને પરોઢ નીકળવાનો કર્યો છે, કેમ કે અરબી ભાષામાં હઉ શબ્દ 
સવાર ઊગવાના અર્થમાં ખૂબ પ્રયુક્ત થયો છે, અને કુઅનિમાં પણ અલ્લાહત્‌આલા માટે દ[-* ળું ના શબ્દો 
પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, અથતિ “એ જે રાત્રિના અંધકારને ફાડીને સવાર કાઢે છે.” (અલ-અન્‌આમ : ૯૬) 
ઈ નો બીજો અર્થ હ પણ કરવામાં આવ્યો છે, કેમ કે દુનિયામાં જેટલી પણ વસ્તુઓ પેદા કરવામાં આવી છે, તે 
કોઈને કોઈ વસ્તુને ફાડીને નીકળે છે. તમામ વનસ્પતિઓ બીજ અને જમીનને ફાડીને પોતાની કુંપળો કાઢે છે. 
તમામ પશુઓ કાં તો માતાના ગર્ભથી બહાર નીકળે છે, અથવા ઈંડુ તોડીને પ્રગટ થાય છે, અથવા કોઈ અવરોધરૂપ 
વસ્તુને ચીરીને બહાર આવે છે. તમામ ઝરણાઓ પહાડ કે જમીનને ફાડીને નીકળે છે. દિવસ રાત્રિનો પરદો ચાક 
કરીને પ્રગટથાય છે. વરસાદના ટીપાઓ વાદળોને ચીરીને જમીન તરફ વરસે છે. ટૂંકમાં, અસ્તિત્વ ધરાવતી તમામ 
વસ્તુઓ કોઈને કોઈ પ્રકારના “ઈન્શિકાક' (ફાટવા)ના પરિણામે અનસ્તિત્વથી અસ્તિત્વમાં આવે છે, ત્યાં સુધી કે 
જમીન અને તમામ આકાશો પણ પહેલાં એક ઢગલો હતા, જેને ફાડીને તેમને અલગ-અલગ કરવામાં આવ્યા : 
પાઉ છાટ (અલ-અંબિયાઃ ૩૦) આમ, આઅર્થને જોતાં હેક શબ્દ તમામ સર્જનો માટે સામાન્ય છે. 
હવે જો પહેલા અર્થને લેવામાં આવે, તો આયતનો મતલબ એ થશે કે હું સવાર કે પરોઢના માલિકનું શરણ લઉ છું, 
અને જો બીજો અર્થ લેવામાં આવે તો મતલબ થશે કે હું તમામ સર્જગોના માલિકનું શરણ લઉં છું. અહીં 
અલ્લાહત્‌આલાનું વ્યક્તિવાચક નામે છોડીને ગુણવાચક નામ “રબ એટલા માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવેલ છે કે 


તફહીસુલ કુઅનિ : પારએ-અમ્મ ૩05 અલ-ફલક -૧૧૩ 


“હેઅલ્લાહ ! હું તારું શરણ માગું છું મારા સાંભળવાની બૂરાઈથી, અને મારા જોવાની બૂરાઈથી, અને મારી [ક 
| જીભની બૂરાઈથી, અને મારા હૃદયની બૂરાઈથી, અને મારી કામેચ્છાની બૂરાઈથી.” ી 


ઠીક ગક ટતી કાગડા ગઝની 
ણ હ-)૭)૯ .46285) ઝાઝા હઝેાઉઇપલડક ડક ક 
ર] અનસબિન માલિક.#કની રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ જફરમાવ્યા કરતાઃ ' 'હેઅલ્લાહ! હું તારુંશરણ માગું છું [8 
| લાચારી અને અક્ષમતાથી તથા સુસ્તી અને આળસથી તથા કાયરતાથી અને ઘડપણથી અને કંજૂસીથી, અને તારું |૭, 


0. શરણ માગું છું કબરના અઝાબ (યાતના)થી અને જીવન અને મૃત્યુના ઉપદ્રવથી (અને મુંસ્લિમની એક રિવાયતમાં |ઢ. 
| એ પણ છે) અને દેવાના બોજથી અને એ વાતથી કે લોકો મારા પર પ્રભુત્વ મેળવે.” 
2 8022 204 ઈ 
ભ» પકડડ૭્ડબ્કહહનધડડહઉણાફા 
ખૌલા બિન્તે હકીમ સલ્મિયા હ» કહે છે કે મેં રસૂલુલ્લાહ કને એમ ફરમાવતા સાંભળ્યા છે કે જે વ્યક્તિ નવી |. 
જ જગ્યાએ પહોંચે અને આ શબ્દો કહે કે, “હું અલ્લાહના દોષરહિત-ખામીરહિત કલમાઓનું શરણ માગું છું મખ્લૂકો [4 
| (સર્જનો)ની બૂરાઈથી, તો તેને કોઈ વસ્તુ નુકસાન નહીં પહોંચાડે, ત્યાં સુધી કે તેએજગ્યાએથી નીકળીજાય.” 
ફે] આ હુઝૂર ના કેટલાક તઅવ્વુઝાત ઉદાહરણ રૂપે અમે હદીસોમાંથી નોંધ કરેલ છે, જેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે. કી 


1 ન મોમિનનું કામ દરેક પ્રકારના જોખમ અને બૂરાઈથી અલ્લાહનું શરણ માગવું છે, ન કે કોઈ અન્યનું શરણ, અને ન [૭. 
તેનુંએકામ છે કે અલ્લાહથી બેનિયાઝ (નિઃસ્પૃહ, નિરપેલે) થઈને તે પોતાનાપર ભરોસો કરે. 


1 (૩) મૂળ શબ્દરહાી હડ પ્રયુક્ત થયો છે. હ નો ખરો અર્થ ફાડવાનો થાય છે. તફસીરવેત્તાઓની મોટી [ટં 
।! સંખ્યાએ આનો અર્થ રાત્રિના અંધકારને ફાડીને પરોઢ નીકળવાનો કર્યો છે, કેમ કે અરબી ભાષામાં હઉ શબ્દ [€. 
નુ! સવાર ઊગવાના અર્થમાં ખૂબ પ્રયુક્ત થયો છે, અને કુર્બાનમાં પણ અલ્લાહત્‌આલા માટે દ!પ2/ (88 ના શબ્દો [ૂ 
| પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, અર્થાત્‌ ““એ જે રાત્રિના અંધકારને ફાડીને સવાર કાઢે છે.” (અલ-અન્‌આમ : ૯૬) (રુ 
ક હ* નો બીજો અર્થ હ પણ કરવામાં આવ્યો છે, કેમ કે દુનિયામાં જેટલી પણ વસ્તુઓ પેદા કરવામાં આવી છે, તે [4 
ક કોઈને કોઈ વસ્તુને ફાડીને નીકળે છે. તમામ વનસ્પત્તિઓ બીજ અને જમીનને ફાડીને પોતાની કુંપળો કાઢે છે. [8 
| તમામ પશુઓ કાં તો માતાના ગર્ભથી બહાર નીકળે છે, અથવા ઈંડુ તોડીને પ્રગટ થાય છે, અથવા કોઈ અવરોધરૂપ | 
પ વસ્તુને ચીરીને બહાર આવે છે. તમામ ઝરણાઓ પહાડ કે જમીનને ફાડીને નીકળે છે. દિવસ રાત્રિનો પરદો ચાક [નું 
1 કરીને પ્રગટ થાય છે. વરસાદના ટીપાઓ વાદળોને ચીરીને જમીન તરફ વરસે છે. ટૂંકમાં, અસ્તિત્વ ધરાવતી તમામ (ર 
જિ વસ્તુઓ કોઈને કોઈ પ્રકારના “ઇન્શિકાક' (ફાટવા)ના પરિણામે અનસ્તિત્વથી અસ્તિત્વમાં આવે છે, ત્યાં સુધી કે જ. 
| જમીન અને તમામ આકાશો પણ પહેલાં એક ઢગલો હતા, જેને ફાડીને તેમને અલગ-અલગ કરવામાં આવ્યા : |. 
ફી પહૂઈ ઈ ઈરઈ (અલ-અંબિયોઃ ૩૦) આમ, આ અર્થને જોતાં છેં શબ્દ તમામસર્જનો માટે સામાન્ય છે. 1. 
1 હવે જો પહેલા અર્થને લેવામાંઆવે, તો આયતનો મતલબ એ થશે કે હું સવાર કે પરોઢના માલિકનું શરણ લઉં છું, [જ 
જ અને જો બીજો અર્થ લેવામાં આવે તો-મતલબ થશે કે હું તમામ સર્જનોના માલિકનું શરણ લઉં છું. અહીં [૭ 
પ અલ્લાહત્‌આલાનું વ્યક્તિવાચક નામ છોડીને ગુણવાચક નામ “રબ' એટલા માટે પ્રયુક્ત કરવામાં આવેલ છે કે ક 


સૂનનઝ-નઝુ-નઝિનન્યુનનાનુ--ન્ઝ---ક---ઝ--ક--નનટ 205225૦૯ 5૦ય૦૦ય૦ય૦૦ય૦૦૦૦૦ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ કિ ૩06 અલ-ફલક-૧૧૩ 


3 


! ા “શર (બૂરાઈ)થી શરણ માગવું આ બંને અર્થનું સમાવેષક છે. 


પાંચમુંએ-કે “3 થી શરણ માગવામાં બે અર્થબીજા પણ સામેલ છે. એક એ કેજે.-* ઘટિત થઈ ચૂક્યું છે, બંદો 
| પોતાના ખુદાથી શરણ માંગી રહ્યો છે કે તે તેને દૂર કરી દે. બીજું એ કે જે 2 ઘટિત નથી થયું, બંદો એ દુઆ માંગી 
| રહ્યો છે કે અલ્લાહ મને તેની બૂરાઈથી સુરક્ષિત રાખે. 


1 (૫) સર્જનો કે વસ્તુઓની બૂરાઈથી સર્વગ્રાહી શરણ માગ્યા પછી હવે અમુક ખાસ સર્જનોની બૂરાઈથી વિશેષ 


| રપે શરણ માગવાની તાકીદ કરવામાં આવી રહી છે. આયતમાં હડ; ઉઠ ના શબ્દાનો પ્રયોગ થયો છે. 
જ] છેકે નો શાબ્દિક અર્થઅંધકાર થાય છે. તેથી કુઅનિમાં એક જગ્યાએ ઇરશાદ થયો છે ઈ) 8પ્દઃ। ન! 
* હહ ““નમાઝ કાયમ કરો, સૂર્યના ઢેળવાથી લઈને રાતના અંધારા સુધી. ..”' (બની ઇસરાઈલ : 
1 ૭૮) અનેલ્ત્કં2 નો અર્થ દાખલ થવાનો અથવા છવાઈ જવાનો થાય છે. રાત્રિના અંધકારની બૂરાઈથી વિશેષ રૂપે 
| શરણ માગવાનું કારણ એ છે કે મોટાભાગના ગુનાઓ અને અત્યાચારો રાતના સમયે જ થતા હોય છે. અત્યંત 
જ | હાનિકારકજાનવરો પણ રાત્રે જ નીકળતા હોય છે, અને આરબ પ્રદેશમાં અરાજકતા અને અંધાધૂંધીની જે સ્થિતિ આ 
| આયતના અવતરિત થવાના સમયે હતી, એમાં તો રાત ખૂબ જ ભયાનક વસ્તુ હતી. તેના અંધકારમાં છાપામારો 
| નીકળતા હતા અને વસ્તીઓમાં લૂંટફાટ અને મારધાડ કરવા માટે તૂટી પડતા હતા. જે લોકો રસૂલુલ્લાહ કના 
| ત્રાણની પાછળ પડ્યા હતા, તેઓ પણ રાતના જ સમયે આપની હત્યા કરવાની યોજનાનો વિચાર કરતા હતા, જેથી 
8 હત્યારાનો પત્તો ન લાગી શકે. તેથી એ તમામ બૂરાઈઓ અને આફતોથી અલ્લાહનું શરણ માગવાનો આદેશ 
દુ ે આપવામાં આવ્યો, જે રાત્રે જ આવતી હોય છે. અહીં અંધારી રાત્રિની બૂરાઈથી પરોઢના રબનું શરણ માગવામાં જે 
1 સૂક્ષ્મ સુસંગતતા છે, તે કોઈ દષ્ટિવાનથી છૂપી રહી શકતી નથી. 


આ આયતની સમજૂતીમાં એક મુશ્કેલી એ ઊભી થાય છે કે જુદી-જુદી હદીસોમાં હઝરત આઈશા «ઠની એ. 
ફુ! રિવાયત આવી છે કે રાત્રે ચંદ્ર નીકળેલો હતો. રસૂલુલ્લાહ છએ મારો હાથ પકડીને તેના તરફ ઇશારો કર્યો અને 
। ફરમાવ્યું કે અલ્લાહનું શરણ માંગો, હડ, 151 8-૫4» અથત્‌ આ «-9(9ઈ1# છે. (અહમદ, તિરમિઝી, 

| સિસાઈ, ઇબ્ને જરીર, ઇબ્ને અલ-મુન્ઝીર, હાકિમ, ઇબ્ને મરદૂયા) આના અર્થઘટનમાં કેટલાક લોકોએ કહ્યું છે કે 
48213) નો અર્થઅહીં 5 છે, અર્થાત્‌ જ્યારે કે તે ગ્રહણ પામે અથવા ચંદ્રગ્રહણ તેને ઢાંકી લે. પરંતુ કોઈ 
ફિ | રિવાયતમાં પણ એ નથી આવ્યું કે જે વખતે હુઝૂર કએ ચંદ્ર તરફ ઇશારો કરીને આ વાત ફરમાવી હતી, ત્યારે તે 
૩] ગ્રહણમાં હતો, અને આરબ શબ્દકોષમાં પણ હ5415) નો અર્થ ઝક 8! કોઈપણ રીતે નથી થઈ શકતો. અમારા 
| મતે આ હદીસનું ખરું અર્થઘટન એ છે કે ચંદ્રના નીકળવાનો સમય રાત જ હોય છે, તેથી દિવસે જો ચંદ્ર આકાશમાં 
। હોય પણ છે તો પ્રકાશિત નથી હોતો, તેથી હુઝૂર ફૈકના ઇરશાદનો મતલબ એ છે કે તેના (અથતિ ચંદ્રના) આવવાના 
| સમયે અર્થાત્‌ રાતથી અલ્લાહનું શરણ માંગો, કેમ કે ચંદ્રનો પ્રકાશ રક્ષણ કરવાવાળા માટે એટલો સહાયક નથી 
! ન હોતો, જેટલો હુમલો કરવાવાળા માટે હોય છે, અને ગુનાનો ભોગ બનનાર માટે એટલો મદદગાર નથી હોતો, 


જ, 


| જેટલો ગુનેગાર માટેહોય છે. આ કારણસર જ હદીસમાં રસૂલુલ્લાહ ઇંકનો ઇરશાદ છે કે - 
' “દડી ડેડક્હે ઝડ, હડા,૦1) હ. 1૪ .ઝકઝીહ,ડઝા હડક ડડ 
| “જ્યારે સૂર્યઆથમી જાય, તો શૈતાનો દરેકબાજુફેલાઈજાય છે, તેથી પોતાના બાળકોને ઘરોમાં બોલાવી લો અને 
ન પોતાના જાનવરોને બાંધી રાખો, જ્યાં સુધી રાતનો અંધકારસમામ ન થઈજાય.” 
(૪) મૂળ શબ્દો છે 4કી,કં હ. . ૪ બહુવચન છે ૭ હઈ નું, જેનો અર્થ ગાંઠનો છે, જેવી કે દોરામાં કે 


૭: 9:0 9:૭૦:૦૦:૦૦:૦ટ:૦૦-૦૦:-૦૦:૭૦:૦૦-૩૦:૦૦-૦૯૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦:૦૭૦:૭૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૦:૦૭૦-૦૦:૦૦-:૦૦: ૦:૩૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૭૦૦:૦૦:૭ ૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૯, 


તફહીમુલ કુર્બાન ઃ પારએ-અમ્મ ૩07 અલ-ફલક-૧૧૩ 


8 રસ્સીમાં મારવામાં આવે છે. હ્ડરઈનો અર્થ ફૂંકવાનો થાય છે. ઊં બહુવચન છે હરક નું, જેને જો, 
ર! ક * (અર્થાત પુલ્લિગ) ની જેમ સમજવામાં આવે તો તેનો આશય ઘણા ફૂંકવાવાળા પુરુષો થશે અને જો તેને 
1 સ્રીલિંગ સમજવામાં આવે તો તેનો આશય ઘણી ફૂંકવાવાળી સ્રીઓ પણ હોઈ શકે છે, અને વ્યક્તિઓ કે સમૂહો 
| પણ, કેમ કે અરબીમાં વ્યક્તિ અને સમૂહ બંને સ્રીલિંગ છે. ગાંઠમાં ફૂંકવાંનો શબ્દ મોટાભાગે, બલ્કે તમામ 
ર ે તફસીરવેત્તાઓના મતે જાદુ માટે વપરાય છે, કેમ કે જાદુગર સામાન્ય રીતે કોઈ તાર કે દોરામાં ગાંઠ મારતા અને 
1 તેનાપર ફૂંકતા જાય છે. આમ, આયતનો અર્થ એ છે કે હું પરોઢના રબનું શરણ માગું છું જાદુગરો કે જાદુગરણીઓના 
| ઉપદ્રવ કે બૂરાઈથી. આ અર્થની પુષ્ટિ એ રિવાયતો પણ કરે છે, જેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે રસૂલુલ્લાહ કક પર. 
| જયારે જાદુ થયું હતું, તો જિબ્રઈલ ઘણાએ આવીને હુઝૂર કકૈને મુઅવ્વિઝતૈન પઢવાનો નિર્દેશ કર્યો હતો, અને 
હ મુઅવ્વિઝ્તૈનમાં આ જ એક વાક્ય છે, જે પ્રત્યક્ષ રૂપે જાદુથી સંબંધિત છે. અબૂ મુસ્લિમ અસ્ફહાની અને 
1 ઝમખશરીએ હદે .કેહ્ઉણં નો એ બીજો અર્થ પણ વર્ણવ્યો છે, અને તે એ છે કે આનાથી અભિપ્રેત સ્રીઓનું 
છળકપટ અને તેમનાં જુઠ્ઠાણા, તથા પુરુષોના ઇરાદાઓ, અભિપ્રાયો અને વિચારો પર તેનો પ્રભાવ છે અને તેને 
'। જાદુસાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે, કેમ કે ત્રીઓના પ્રેમમાં ગ્રસ્ત થઈને માણસની એ હાલત થઈ જાય છે કે જાણે તેના 
! રં પરજાદુ કરી દેવામાં આવ્યું હોય. આ સમજૂતી, આમ તો રસિક છે, પરંતુ એ સમજૂતીના વિરુદ્ધ છે, જે પુરોગામી 
| મહાનુભાવોથી સ્વીકૃત ચાલી આવી છે, અને એ પરિસ્થિતિથી પણ તે સુસંગત નથી, જેમાં મુઅવ્વિઝતેન અવતરિત 
થઈ હતી, જેમ કે અમે પરિચયમાં જણાવી ચૂક્યા છીએ. 


જાદુ વિશે એ જાણી લેવું જોઈએ કે એમાં બીજા માણસ ૫ર ખરાબ અસર કરવા માટે શૈતાનો કે દુષ્ટ આત્માઓ કે 


| નક્ષત્રોની મદદ માગવામાં આવે છે, તેથી કુઅનિમાં તેને કુફ કહેવામાં આવ્યું છેઃ 
। “ઝા હહ હક હાઇટઈઇહક ટ પ£#ડ#1૬ *સુલૈમાને કુફ્રનહોતું કર્યું, બલ્કે શૈતાનોએ કુફ 
કર્યુંહતું, તેઓ લોકોને જાદુ શીખવાડતા હતા.” (અલ-બકરહઃ ૧૦૨) 
પરંતુ જો તેમાં કુક્રની કોઈ વાત કે શિર્કયુક્ત કોઈ કાર્ય ન હોય, તો પણ તે સર્વસંમતિથી હરામ છે અને નબી 
8 | જંએ તેને સાત એવા કબીરા (મોટા) ગુસાઓમાં સામેલ કર્યું છે, જે માનવીની આખિરતને બરબાદ કરી દેનારાં છે. 
1 બુખારી અને મુસ્લિમમાં હઝરત અબૂ હુરૈરા «રની રિવાયત છે કે હુઝૂર કંફએ ફરમાવ્યું : સાત નષ્ટ-વિનષ્ટ કરી 
મ નાખનારી વસ્તુઓથી બચો. લોકોએ પૂછયું કે તે શું છે હે અલ્લાહના રસૂલ ? ફરમાવ્યું : અલ્લાહની સાથે ભાગીદાર 
'। બનાવવું, જાદુ, કોઈ એવા જીવને નાહક મારી નાખવું જેને અલ્લાહે હરામ કરેલ છે, વ્યાજ ખાવું, અનાથનો માલ 
8! ખાવો, જિહાદમાં દુશ્મનના મુકાબલામાં પીઠ બતાવીને ભાગી જવું અને ભોળી-નિર્દોષ શીલવાન મોમિન સ્રીઓ 
પરવ્યભિચારનો આરોપ મૂકવો. 


(૭) 7 નોઅર્થએ છે કે કોઈ માણસને અલ્લાહે જે ને'મતો (કૃપાઓ) કે સવલતો અને બક્ષિસો તથા 

રું ખૂબીઓ પ્રદાન કરી હોય તેના પરકોઈ બીજો માણસ ઈર્ષ્યા કરે અને એવું ઇચ્છે કે તે તેનાથી પાછી લઈને ઈષ્યળુને 

છ મળી જાય, અથવા ઓછામાં ઓછું તેનાથી જરૂર છીનવાઈ જાય. અલબત્ત 7 ની વ્યાખ્યામાં એ વાત નથી આવતી 

ય કે કોઈ માણસ એમ ઇચ્છે કે જે બક્ષિસ બીજાને મળી છે, તે મનેપણ મળી જાય. અહીં ઈષ્યળુની બૂરાઈથી અલ્લાહ - 

| તૂઆલાનું શરણ એ સ્થિતિમાં માગવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કે તે ઈર્ષ્યા કરે, અર્થાત્‌ પોતાના મનની આગ બુઝાવવા 

9 | માટે વાણી કે વર્તનથી કોઈ પગલું ભરે, કેમ કે જ્યાં સુધી તે કોઈ પગલું નથી ભરતો ત્યાં સુધી તેનું ઈર્ષ્યા કરવું પોતાની 
8. જગ્યાએ ભલે ખરાબ હોય, પણ જેની ઈર્ષ્યા કરવામાં આવી રહી છે તેના માટેએવી બૂરાઈ નથી બનતી કે તેનાથી 


હી તફહીમુલ કુર્બન : પારએ-અમ્મ ન ૩08 અલ-ફલક-૧૧૩- 


શરણ માગવામાં આવે. તેના સાથે ઈર્ષ્યાળુની બૂરાઈથી રક્ષણ મેળવવા માટે કેટલીક વસ્તુઓ બીજી પણ સહાયક 
હોયછે. એકએ કે માણસ અલ્લાહપર ભરોસો કરે અને વિશ્વાસ રાખે કેજ્યાં સુધી અલ્લાહનહીં ઇચ્છે કોઈ તેનું કંઈ 
જ બગાડી શકશે નહીં. બીજું એ કે ઈષ્યાળુની વાતો પરઃ ધૈર્ય રાખે, અધીરો બનીને એવી વાતો કે કાર્યવાહીઓ ન 
કરવા લાગે જેનાથી તે પોતે પણ નૈતિક રીતે ઈષ્યળિના જ સ્તર પર આવી જાય. ત્રીજું એ કે ઈષ્યાળુ ચાહે અલ્લાહથી 
નિર્ભય અને લોકોથી નિર્લજ્જ થઈને બેહૂદું વર્તનઃકરતો રહે, જેની ઈર્ષ્યા કરવામાં આવી રહી છે તે વ્યક્તિ હંમેશા 
તક 


વા પર કાયમ રહે (અથતિ અલ્લાહથી ડરતો રહે અને સંયમ જાળવે). ચોથું એ કે પોતાના હૃદયને તેની ચિંતાથી 
તદ્દન મુક્ત કરી લે અને તેની એવી રીતે અવગણના કરે કે જાણે તે છે જ મહીં, કેમ કે તેની ચિંતામાં પડવું ઈષ્યાળુના 
પ્રભુત્વ હેઠળ આવવાની શરૂઆત હોય છે. પાંચમું એ કે ઈષ્યાળુની સાથે ખરાબ વર્તન કરવું તો દૂરની વાત છે, 
જ્યારે પણ એવો પ્રસંગ આવે કે જેની ઈર્ષ્યા કરવામાં આવી રહી છે તે તેની સાથે ભલાઈ અને ઉપકારનો વ્યવહાર 
કરી શકતો હોય તો અવશ્ય એવું જ કરે, એ ન જુએ કે ઈર્ષ્યાળુના દિલની આગ જેની ઈષ્યા કરવામાં આવી રહી છે 
તેનાઓવા નેક વલણથી હરે છે કે નહીં. છું એ કે જેની ઈર્ષ્યા કરવામાં આવી રહી છે તે તૌહીદની આસ્થાને બરાબર 
સમજીને તેના પર મક્કમ રહે, કેમ કે જે હૃદયમાં તૌહીદની આસ્થા વસી ગઈ હોય, તેમાં અલ્લાહના ડરની સાથે કોઈ 
અન્યંડરજગ્યાબનાવી શકતો નથી. હ રી 


કરન 


િ 


ર ૧ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ૩09 -. અન્‌-નાસ-૧૧૪ 


નદ ન ન્‍ ક મક ર 
હ વ્ક્છ (0) ઇ#ક્્ઝાકાકેક# (19 ર 
ર [આક | બૂટઃ ૧૧૪ અનુૃ-નાસ (મક્કી) | રવ૦-૧ | 


6બ્ડા 


*_ અલ્લાહના નામથી, જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 


* કહો, હું શરણ માગું છું મનુષ્યોના-રબ ઉભુ-પાલનહાર)નું, મનુષ્યોના સપ્રાટનું, મનુષ્યોના હ 
ક સાચા ઉપાસ્ય (મઅબૂદ) નું,” તે વસૂવસા (ભ્રમણાઓ, શંકા-કુશંકાઓ) નાખનારની બૂરાઈથી જે [ક 


ય વારંવાર પાછો ફરીને આવે છે,” જે લોકોના હૃદયોમાં વસવસા નાખે છે, ચાહે તે જિજ્ઞાતોમાંથી હોય 
| કે મનુષ્યોમાંથી.” (રુકૂૂઅ-૧) 


(૧) અહીં પણ સૂરઃ ફલકની જેમ યી કઝ કહેવાને બદલે અલ્લાહત્આલાને તેના ત્રણ ગુણોથી યાદ કરીને [ફં 


| તેનું શરણ માગવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે. એક - તેનું (/#./અથતિ તમામ માનવોના પાલનહાર અને 


ફુ સંરક્ષક તથા માલિક, સ્વામી અને શાસક હોવું. બીજું- તેનું (/0//:5/* અર્થાત્‌ તેમામ માનવોના સમ્રાટ અને [[ 

ન શાસક-સાર્વભૌમ રાજા હોવું. ત્રીજું - તેનું (/1₹14/| અથતિ માનવોના વાસ્તવિક અને સાચા ઉપાસ્ય હોવું. (અહીં [રુ 
જી એ વાત સ્પષ્ટ રહેવી જોઈએ કે 1 / શબ્દકુઅનિ-મજીદમાં બે અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે. એક એ વસ્તુ કે વ્યક્તિ જેને ।જુ' 
જ! ઇબાદત કે ઉપાસનાનો કોઈ હક્ક પ્રાપ્ત ન હોય, તેમ છતાં વ્યવહારિક રૂપેત્તેની ઇબાદત કરવામાં આવી રહી હોય. [છું 
જ! બીજો એ જેને ઇબાદતનો હક્ક પ્રાક્ન હોય અને જે હકીકતમાં મા'બૂદ કે ઉપાસ્ય હોય, ચાહે લોકો તેની ઇબાદત કરી [ફેં 

| રહ્યા હોય કે ન કરી રહ્યા હોય. અલ્લાહ માટે જ્યાં આ શબ્દ પ્રયુક્ત થયોઃછે, આ જ બીજા અર્થમાં થયો છે.) આ ત્રણ [૭. 

1 ગુણોથી શરણ માગવાનો અર્થ એ થયો કે હું એ અલ્લાહથી શરણ માગું છું જે માનવોના રબ, બાદશાહ અને ઉપાસ્ય [નું. 
જ હોવાની હેસિયતથી તેમના ઉપર પૂર્ણ વર્ચસ્વ ધરાવે છે; જે પોતાના બંદાઓની સુરક્ષા પર સંપૂર્ણપણે સમર્થ છે, અને [૬ 

|] જે વાસ્તવમાં એ બૂરાઈ અને ઉપદ્રવથી માનવોને બચાવી શકે છે, જેનાથી પોતે બચવા અને બીજા માનવોને [૭ 
જ બચાવવા માટે હું તેનું શરણ માગી રહ્યો છું. એટલું જ નહિં, બલ્કે એ જ રબ અને સમ્રાટ અને ઉપાસ્ય છે, તેથી તેના-[ફું 


1 સિવાય અન્ય કોઈ છે જ નહીં, જેનાથી હું શરણ માગું અને જે હકીકતમાં શરણ આપી પણ શકતો હોય. _ 


1 * (ર) વાસ્તવમાં હાઉ ના શબ્દોઃપ્રયુક્ત થયા છે.//#7નો અર્થ છે વારંવાર વસૂવસાઓ નાખનાર |. 
| અથવા શંકા-કુશંકાઓ પેદા કરનાર, અને વસૂવેસાનો અર્થછે લગાતાર એવી રીતે કે રીતોથી કોઈના મનમાં કોઈ !જ' 
| ખરાબ નાખવી કે જેના મનમાં તે નાખવામાં આવી રહી હોય તેને એવો ખ્યાલ પણ ન આવી શકે કે વસૂવસો [' 
ક! નાખનાર તેના મનમાં એક ખરાબ વાત નાખી રહ્યો છે. “વસૂવસા' શબ્દમાં સ્વયં પુનરાવર્તનનો અર્થ સામેલ છે, [છું 


૬ ઝન નનન વછી” નુખ 7ણ” 2" 2ણ” 7”૧"મ્‌ 7-૬” 9૫ 2-૦૬ ઝી”. 7”. 7” 7”. 99. 3-9” ઝુ” 7” ઝ” જ” 7-9૫ ઝ-૧-૨ 7-૧૨: 2” '7-ન્‍₹-ય. ૨-૫ 7-૨ 9” 7”૨-૧ ૨-૧ 7 


સય 


ને 
મ 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ ૩10 અન્‌-નાસ-૧૧૪ 


“4 “59. 6૦:-6૦-૦૦:-૦૦-.૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૦૪:૦૦:૦૦:૦૦-૦૦:૦૦-૦૦:૦૦-૦૦-૦૪-૦૦- 


| જેમ કે 77 (ધરતીકંપ)માં હાલવાના પુનરાવર્તનનો અર્થ સામેલ છે. માનવી માત્ર એક વાર બહેકાવવાથી નથી 
પ બહેકતો, બલ્કે તેને બહેકાવવાની લગાતાર કોશિશ કરવી પડતી હોય છે, તેથી આવી કોશિશને /#” અને કોશિશ 
। કરનારને દ//*૦ કહેવામાં આવે છે. રહ્યો શબ્દ (/ઈં, તો તે (/ થી બન્યો છે, જેનો અર્થ પ્રગટથયા પછી છુપાઈ 

દ રુ જવાનો અથવા આવ્યા પછી પાછળ હટી જવાનો થાય છે, અને (/ ઉ અતિશયોક્તિનું રૂપ છે તેથી તેનો અર્થ આ 
| કાર્યને વારંવાર કરવાવાળાનો થાય છે. હવે દેખીતી વાત છે કે વસૂવસા નાખનારને વારંવાર વસવસો નાખવા માટે 
| વ્યક્તિની પાસે આવવું પડતું હોય છે, અને સાથે-સાથે જયારે તેને [/14 પણ કહેવામાં આવ્યો હોય, તો બંને 
| શબ્દોના મળવાથી આપોઆપ એ ભાવાર્થ ઉત્પન્ન થઈ ગયો કે વસવસો નાખી-નાખીને તે પાછળ હટી જાય છે અને 
| પછી લગાતાર વસવસો નાખવા માટે પાછો પલટીને આવે છે. બીજા શબ્દોમાં એક વાર જ્યારે તેની વસવસો 

9 | નાંખવાની કોશિશ નિષ્ફળ થઈ જાય છે, તો તે ચાલ્યો જાય છે અને પછી એ જ કોશિશ કરવા માટે ફરીથી વારંવાર 
| આવતો રહેછે. ી 


ઈ છ /-7નો અર્થ સમજી લીધા પછી હવે એ વાતનો વિચાર કરવો જોઈએ કે આની બૂરાઈથી શરણ 


8 માગવાનો મતલબ શું છે ? આનો એક મતલબ તો એ છે કે શરણ માગનાર સ્વયં તેની બૂરાઈથી અલ્લાહનું શરણ 
ક! માગે છે, અર્થાત્‌ એ બૂરાઈથી કે ક્યાંક તેના પોતાના મનમાં કોઈ વસવસો ન નાખી દે. બીજો મતલબ એ છે.કે 
| અલ્લાહના માર્ગ તરફ આમંત્રણ આપનાર વિરુદ્ધ જે વ્યક્તિ પણ લોકોના મનમાં વસવસો નાખતો ફરે, તેની 
| બૂચાઈથી સત્યનો આવાહક અલ્લાહનું શરણ માગે છે. સત્ય તરક આમંત્રણ આપનારના સામર્થ્યની એ વાત નંથી કે 
| તેની જાત વિરુદ્ધ જે-જે લોકોના મનમાં વસૂવસાઓ નાખવામાં આવી રહ્યા હોય, તે તમામ લોકો સુધી સ્વયં પહોંચે 
| અને એક-એક વ્યક્તિની ગેરસમજોને દૂર કરે. તેના માટે એ પણ ઉચિત નથી કે પોતાનું સત્ય તરફ આમંત્રણ 
ર | આપવાનું કાર્ય પડતું મૂકીને વસ્‌વસાઓ નાખનારે ઊભી કરેલ ગેરસમજોને દૂર કરવા અને તેમના આક્ષેપોના 
ય જવાબો આપવામાં લાગી જાય. તેના સ્થાનથી એ વાત પણ નિમ્ન-સ્તરની છે કે જે સ્તરે તેના વિરોધીઓ ઊતરી 
| આવ્યા છે, તેના પર સ્વયં પણ ઊતરી આવે. તેથી અલ્લાહતૂઆલાએ સત્યના આવહકોને નિર્દેશ કર્યો કે આવા 
| દુષ્યોની દુષ્તાથી બસ અલ્લાહતું શરણ માગી લે અને પછી નિશ્ચિતતાની સાથે પોતાના સંત્ય-સંદેશના કાર્યમાં 
ન | લાગ્યો રહે. ત્યારબાદ તેમનાથી નિપટવું તારું કામ નથી, બલે (/૪પ,, (7/૪1 અને (/૪#] નું કામછે. 


અહીંએ પણસમજી લેવું જોઈએ કે વસવસો બૂરાઈના કાર્યનું આરંભબિંદુ છે. તે જયારે એક ગાફેલ અથવા જેનું 


ર મન કોરું છે એવા માણસમાં પ્રભાવ ઊભો કરી દે છે, તો પહેલા તેનામાં બૂરાઈની ઇચ્છા જન્મ લે છે. પછી વધારે 
| વસ્વસાઓ એ ખરાબ ઇચ્છાને ખરાબ નિયત અને ખરાબ ઇરાદામાં પરિવર્તિત કરી નાખે છે. પછી તેનાથી આગળ 
| જયારે વસ્વસાનો પ્રભાવ વધે છે, તો ઇરાદો નિર્ધાર બની જાય છે અને છેલ્લું પગલું બૂરાઈનું આચરણ છે. તેથી 
| વસૂવસો નાખનારની બૂરાઈથી અલ્લાહનું શરણ-માગવાનો અર્થ એ છે કે બૂરાઈનો આરંભ જે જગ્યાએથી થાય છે, 
| અલ્લાહત્‌આલા એ જ જગ્યાએ તેને નષ્ટ-વિનષ્ટ કરી નાખે. 


. બીજા રીતે જો તેને જોવામાં આવે તો વસૂવસો નાખનારાઓની બૂરાઈની કાર્ય-પદ્ધતિ એ જણાય છે કે પહેલા 


| તેઓ ખુલ્લેઆમ કુ, શિર્ક, નાસ્તિકતા, અથવા અલ્લાહ અને રસૂલથી વિદ્રોહ અને અલ્લાહવાળાઓની દુશ્મની 
નું. પર ઉશ્કેરે છે. આમાં નિષ્ફળ થાય અને વ્યક્તિ અલ્લાહના દીનમાં પ્રવેશી જ જાય, તો તે તેને કોઈને કોઈ બિદ્અત- 
| (દીનમાં નવી વાત કે નવી રીતરસમ)નો માર્ગ સુઝાડે છે. એ પણ ન થઈ શકે તો ગુના માટે ઉત્મેરિત કરે છે. એમાં 
| પણ સફળ ન થઈ શકે તો માણસના મનમાં એ વિચાર નાખે છે કે નાના-નાના ગુનાઓ કરી લેવામાં તો કોઈ વાંધો 
! નું નથી, જેથી જો આવા જ નાના-નાના ગુનાઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં તેનાથી થઈ જાય તો ગુનાઓનો બોજ માણસ પર 


ઝુ” 9ણ ૩ ઝન નરન 7ર નીન 7ના ુ-લ્‌ 7-૨૩. 7૧ 9-૨”. 7”. ણ”). શન બર નર્‌. 9નરુળ્‌. જય. ન”. 7%. ઝગ” )-૧ય્‌. 7-૪- )_૨-૫ 7-૨”) ૬૦ 7 


ક૦-૦૦:૦૦:૦ ૦:૭૦ ૦:૩૭ ૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:-૦૦-૦ ૭-૦૦-૦૦-૦૦-૦૦:૦૦:૭૦૦:૦૦:૦૦-૦૦-૦૦-૭૦-૦૦*૦૦-૦ ૦-૭ ૦:૦૯-૩૦*૦૭-૦ ૦-૦૦-૦ ૦:૦૦-૦૦૨૭ €2 ૦2૦ ૦-૭ ૪2૦ ૦-૦ ૦2૭, 


તફહીમુલ કુર્ઓાનઃ પારએ-અમ્મ ર 311 અન્‌-નાસ - ૧૧૪ 


ા ર લદાઈજાય. આનાથી પણ માણસ બચી જાય તો છેવટે તેઓ કોશિશ કરે છે કે માણસ સત્ય દીનને કેવળ પોતાની જાત 
| સુધી સીમિત રાખે, તેને પ્રભુત્વ અપાવવાની ચિંતા ન કરે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ આ તમામ ચાલબાજીઓને નિષ્ફળ 
| બનાવી દે, તો પછી મતુષ્ય-શૈતાનો અને જિન્નાત-શૈતાનોની આખી પાર્ટી આવા માણસ પર તૂટી પડે છે, તેના વિરુદ્ધ 
| લોકોને ઉશ્કેરે છે અને ભંડકાવે છે, તેના ઉપર ગાળો-અપશબ્દો અને આક્ષેપોનો મારો કરાવે છે, તેને દરેક બાજુથી 
| બદનામ અને તેની પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરવાની કોશિશ કરે છે. પછી શૈતાન એ બાહોશ મોમિનને આવીને ગુસ્સો 
| અપાવે છે અને કહે છે કે આ બધું સહન કરી લેવું તો મોટી કાયરતાની વાતાછે, ઉઠ અને આ હુમલાખોરોથી ભીડાઈ 
| જા. આ શૈતાનની છેલ્લી યુક્તિ છે, જેનાથી-તે સત્ય-સંદેશના આમંત્રણન! કાર્યને વિઘ્નમાં નાખી દેવા અને સત્ય- 
| સંદેશના આવાહકને માર્ગના કાંટાઓમાં ઉલઝાવવાની કોશિશ કરે છે. આનાથી પણ જો સત્ય-સંદેશનો આવાહૅક 
8 | બચી જાય, તો શૈતાન તેના સામે વિવશ અને લાચાર બની જાય છે. આ જ એ વસ્તુ છે, જેના વિશે કુર્બાન-મજીદમાં 
મ ઇરશાદ થયો છેઃ 
ક્્રપષ્ડઈદડક£1૦ક૯ાઈઇઇપ્કડ 
“'અનેજો શૈતાન તરફથી તમે કોઈ ઉશ્કેરણી અનુભવો તો અલ્લાહનું શરણ માગો.” 
છ (અલ-આ(રાફ : ૨૦૦, હા-મીમ-સજદહ : ૩૬) 
“ક્રહો, મારાપાલનહાર ! હું શૈતાનની ઉશ્કેરણીઓથી તારું શરણ મારું છું.” (અલ-મુ'મિનૂનઃ ૯૭) 


જ “9.૧ ૮ 


૬/9૭. 9*૬,“1((૬(। 754 _ ।' 4%), 2 4. 5. ષત ન «।1₹॥2૮ર્ટ ન 
. શ કહાડઇઈઈકાહકહક ક ફડરયઝઈટાીઠ) 


“'જે લોકો અલ્લાહથી ડરે છે અને સંયમી છે, તેમની સ્થિતિ તો એ હોય છે કે ક્યારેક શૈતાનની અસરથી કોઈ 
ખરાબ વિચાર તેમને સ્પર્શી પણ જાય, તો તેઓ તરત જ સચેત થઈ જાય છે અને પછી તેમને (સાચો માર્ગ) સાફ 
૬! દેખાય છે.” (અલ-આ'રાફઃ ૨૦૧) 


અને આ જ કારણસર જે લોકો શૈતાનની આ અંતિમ યુક્તિથી બચી જાય, તેમના વિશે અલ્લાહત્‌આલાનો 
| ઇરશાદ છેઃ 
ક્%#કક5 જીણૃડફ પક 
““આવસ્તુખૂબ ભાગ્યશાળી સિવાય કોઈને પ્રાપ્થતી નથી.'' (હા-મીમ-સજદહ : ૩૫) 
આ અનુસંધાનમાં એક વાત એ પણ નજરમાં રહેવી જોઈએ. તે એ છે કે માણસના હૃદયમાં વસવસો નાખવાનું 
ન કાર્યફક્ત બહારથી શૈતાન-મત્તુષ્યો અને શૈતાન-જિન્નાતો જ નથી કરતા, બલ્કે અંદરથી સ્વયં માણસનું પોતાનું મન 
ય પણ કરે છે. તેના પોતાના ખોટા દષ્ટિકોણો તેની બુદ્ધિને ભ્રષ્ટ કરે છે. તેના પોતાના નાજાયઝ (અનુચિત) સ્વાર્થો અને 
| હિતો તેમજ ઇચ્છાઓ તેની વિવેકશીલતા, સાચા-ખોટામાં ભેદ કરવાંની શક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ તેમજ 
! રં નિર્ણયશક્તિને ગેરમાર્ગે દોરે છે; અને બહારનાં શૈતાનો જ નહીં, માણસના અંદર તેના પોતાના મનનો શૈતાન પણ 
| તેને બહેકાવે છે. આજ વાત છે, જે કુર્બાનમાં એક જગ્યાએ ફરમાવવામાં ચવી છે કે, & ૭% દડ 
પ (“અને અમે તેના પોતાના મનમાંથી ઉત્પન્ન થતાં વસૃવસાઓને જાણીએ છીએ.” (કોફ : ૧૬) આ જ કારણસર 
ક! રસૂલુલ્લાહ કક એ પોતાના જગપ્રસિદ્ધ ખુત્બાએ-મસ્નૂનામાં ફરમાવ્યું છે : (81 ૩55 5% હોપ ડડ 
| “અમે અલ્લાહનું શરણ માગીએ છીએ પોતાના નફસ (મન)ની દુષ્ટાઓથી અને બૂરાઈઓથી.” 


તફહીમુલ કુરબાન : પારએ-અમ્મ 312 _ અન્‌-નાસ - ૧૧૪ 


[| 3) અમુક ઇસ્લામી વિદ્વાનોના મતે આ શબ્દોનો અર્થ એ છે કે વસવસો નાખનારા બે પ્રકારનાં લોકોના મનમાં 
| વસૂવસાઓ નાખે છે, એક-જિન્ઞાતો અને બીજા -માનવો. આ વાતનેજો સ્વીકારી લેવામાં આવે તો (/ શબ્દ 
| માનવો અને જિન્ઞાતો બંને પર લાગુ થશે. તેઓ કહે છે કે આવું બની શકે છે, કેમ કે કુરાનમાં જ્યારે ધક? (પુરુષો) 
| શબ્દ જિન્નાતો માટે પણ પ્રયુક્ત થયો છે, જેમ કે સૂરઃ જિન્ન, આ.૬માં આપણે જોઈએ છીએ, અને જયારે» નો 
| ઉપયોગ જિન્નાતોના સમૂહ પર થઈ શકે છે, જેમ કે સૂર. અહકાફ આ.ર૯માં થયો છે, તો સ્વાભાવિકજ(/ શબ્દમાં 

| પણ માનવ અને જિન્ઞાત બંને સામેલ હોઈ શકે છે. પરંતુ આ મત એટલા માટે ખોટો છે કે (/1? અને (// અને 

ફુ! (1.71 શબ્દો શબ્દકોષની રીતે (/€ શબ્દનો વિરોધાર્થી છે. ./€ નો ખરો અર્થ અદશ્ય મખ્લૂક (સર્જન, જીવધારી) 
ય છે અને જિન્નાતને છટે (જિન્ન) એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તેઓ માનવોની આંખોથી કે દષ્ટિથી છુપાયેલા છે. 
| તેનાથી વિપરીત, ૬/1 અને “| શબ્દો મનુષ્ય માટેએટલા માટેજ બોલવામાં આવે છે કે તેઓ પ્રગટ છે, જોઈ અને 

ક |'અત્તુભવી શકાય છે. સૂરઃ કસસ, આ.ર૯માં છે : ૪25૭5! અહીં(/) નો અર્થ છે, અથતિ્‌ 

8, હઝરત મૂસા જાએ. ““તૂરપહાડના કિનારે આગ જોઈ.” સૂરઃ નિસા, આ.માં છેઃ 185: હ ન્ન્ક હ 
મ ''જો તમે અત્ુભવો અથવા જુઓ કે અનાથબાળકો હવે હોશમંદ (પુષ્ટ) થઈ ગયા છે...” અહીં ભ*5નોઅર્થ 

ટચ્ઝડર્કા કે *શીંડ છે. આમ, ૬/1 અરબી શબ્દકોષ અનુસાર જિન્ઞાતો પરલાગુ થઈ શકતો નથી અને આયતનો 
| ખરો અર્થ એ છે કે, ““એ વસ્વસાઓ નાખનારની બૂરાઈથી, જે મનુષ્યોના મનમાં વસ્વસાઓ નાખે છે, ચાહે તે 
દ જિન્ઞાતોમાંથી હોય કે સ્વયં મનુષ્યોમાંથી.”' અથતિ, બીજા શબ્દોમાં વસૂવસાઓ-નાખવાનું કાર્ય શૈતાન-જિન્ઞાતો 
પણ કરે છે અને શૈતાન-મનુષ્યો પણ, અને બંનેની બૂરાઈથી શરણ માગવાની આ સૂરઃમાં તાકીદ કરવામાં આવી છે. 
1 આ અર્થની પુષ્ટિ કુર્ઓનથી પણ થાય છે અને હદીસથી પણ. કુર્બાનમાં ફરમાવ્યું: ી 


*2#7 દ્ર૧%| «૬54 ._271, (૨ *-..?#* _1૮ ફૂ 7*1"૬[૬#:. ૮ છ ₹((૮: 1] 1 
કહક્ઇાકઇ ક જથ્કકકહ% કઝ ઉ્ટઇઇવપાકડાક 
““અને એ જ પ્રમાણે અમે દરેક નબી માટે શૈતાન-જિન્ઞાતો અને શૈતાન-મનુષ્યોને દુશ્મન બનાવી દીધા છે, 
| જેઓ એક-બીજાના મનમાં આકર્ષકવાતો ધોકો આપવા અને છેતરવા માટેનાખે છે.” (અલ-અન્‌આમઃ ૧૧૨) 


જ] _ 


અને, હદીસમાં ઇમામ અહમદ, નિસાઈ અને ઇબ્ને હિબ્બાન હઝરત અબૂઝર #ૂંકની રિવાયતની. નોંધ કરે છે કે 

| હું નબી કટની સેવામાં હાજર થયો. આપ મસ્જિદમાં હતા. ફરમાવ્યું: 
૭7૭-96૫5 ૭ શંપ 5551350૪ 
ે, હે અબૂઝર! તમે નમાઝપઢી ? મેં અરજ કરી, ના. ફરમાવ્યું : ઉઠો અને નમાઝ પઢો. તેથી મેં નમાઝ પઢી અને 
8, પછી આવીને બેસી ગયો. હુઝૂર કકૈએ ફરમાવ્યું : ““હે અબૂઝર ! શૈતાન-મનુષ્યો અને શૈતાન-જિન્નાતોની બૂરાઈથી 
1 અલ્લાહનું શરણ માગો.” મેં અરજ કરી, હે અલ્લાહના રસૂલ ! શું મનુષ્યોમાં પણ શૈતાન હોય છે ? ફરમાવ્યું, હા. 


--૦-- 


૦૦૩૦ ૦૨૦૦૩૦૦૭ ૦5૦૭૦૦2૦ ૦*૪૦૨૦૦૬૦૦૬૦૦૨૭ ૪2૦ ૯5૦ ૦:૦૦:૭ ૦-૦ ૯:૭૦ ૯: ૦5૦ ૦:૦૦:૦૦5૦ ૦:૯૭ ૦:૦૭-૦ ૪:9 ૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦૦:૦ ૦2૭ ૬-9 ૦:૦૦:૦૯:૦૦:૦૦:૦ ૦૯:૯ 


